Donated  to 
THE  LIBRARIES  of 
THE  UNIVERSITY  OF  TORONTO 


In  Memory  of 

The  Reverend  Hjörtur  B.  Leo 
and 
Byron  J„  Leo 


ÞORVALDUR  GUÐMUNDSSON 

NOKKRIR  FYRIRLESTRAR 


ÞORVALDUR  GUÐMUNDSSON 


NOKKRIR 
FYRIRLESTRAR 


REYKJAVÍK  -  FJELAGSPRENTSMIDJAN  —  MCMXXI 


ÚTGEFENDUR:  NOKKRIR  VINIR  HÖFUNDARINS 


FORMÁLI 


Þorvaldur  Guðmundsson,  höfundur  fyrirlestra  þeirra, 
sem  hjer  fara  á  eftir,  fæddist  að  Marteinstungu  í  Holta- 
hreppi  hinum  forna  í  Rangárvallasýslu  15.  dag  júlímán- 
aðar  1868;  voru  foreldrar  hans  Guðmundur  bóndi  Þórð- 
arson,  er  þar  bjó,  og  Ragnheiður  Vilhjálmsdóttir  kona 
hans.  Þau  voru  allvel  efnum  búin  hin  fyrstu  búskaparár 
sín,  en  „harða  vorið",  1882,  mistu  þau  nær  allan  sinn 
pening,  og  rjettu  aldrei  við  eftir  það,  enda  ljest  Guð- 
mundur  eigi  mjög  löngu  síðar,  vorið  1889. 

Þorvaldur  ólst  upp  hjá  foreldrum  sínum  og  þótti 
snemma  óvenju  bókhnéigður,  og  las  alt,  er  hann  náði 
til ;  langaði  hann  mjög  „til  að  læra  eitthvað  á  þeim  ár- 
um",  en  þess  var  enginn  kostur  fyrir  sakir  fátæktar,  og 
var  hann  fermdur  svo  snemma  sem  verða  mátti,  svo  að 
hann  gæti  komist  til  sjávar  og  ljett  undir  í  búskapnum, 
því  að  alls  þurfti  við,  ef  bjargast  skyldi  heimilið  hjálp- 
arlaust.  Honum  var  því  ekki  kent  annað  en  lestur  og 
kver  og  lítið  eitt  að  draga  til  stafs,  en  ekkert  um  það 
hirt,  þótt  skriftin  væri  með  engu  lagi  og  stafsetningin 
því  lakari.  En  þótt  „skólamentunin"  væri  þannigaf  skorn- 
um  skamti,  reyndi  Þorvaldur  að  bæta  sjer  það  upp  á 
annan  hátt;  hann  var  sjer  mjög  úti  um  bækur  til  lest- 
urs,  og  er  hann  eldist,  keypti  hann  sjálfur  mikið  af 
bókum  og  langt  um  efni  fram,  enda  átti  hann,  þegar 


VI 


hann  fluttist  að  austan,  fulla  gríðarstóra  kistu,  og  þótti 
það,  og  var  líka,  eins  dæmi  austur  þar  um  þær  mundir. 

Eftir  lát  föður  síns  bjó  Þorvaldur  með  móður  sinni. 
og  jafnan  við  litil  efni.  uns  hann  fluttist  til  Reykjavíkur 
árið  1899;  gerðist  hann  þá  afgreiðslumaður  hjá  Sigurði 
Kristjánssyni  bóksala,  og  dvaldist  hjá  honum  síðan,  þar 
til  er  hann  misti  heilsuna  1918,  og  varð  það  með  þeim 
hætti,  að  hann  varð  máttlaus,  og  hefir  verið  með  öllu 
ófær  til  vinnu  síðan,  enda  lengstum  naumast  rólfær. 

Þegar  Þorvaldur  var  sestur  að  í  Reykjavík,  tók  hann 
af  alefli  að  safna  bókum ;  eyddi  hann  í  það  hverjum 
eyri.  er  honum  áskotnaðist,  og  það  svo  vendilega,  að 
kalla  mátti.  að  aldrei  væri  hann  sæmilega  haldinn  að 
klæðum.  En  hverja  bók,  sem  hann  eignaðist,  las  hann 
vandlega  og  lærði  að  meira  eða  minna  leyti,  enda  var 
minnið  einkar  gott  og  traust.  en  einkum  las  hann  þó 
sögu  og  guðfræði.  Hjelt  nú  Þorvaldur  áfram  að  safna 
bókum,  meðan  til  vanst,  og  átti  að  lokum  um  1400  bindi, 
alt  íslenskt.  að  heita  mátti,  og  úrvalið  úr  því,  er  hjer 
á  landi  hefir  verið  gefið  út  fyrr  og  síðar,  það  er  fáan- 
legt  var,  og  sumt  næsta  torgætt.  En  er  hann  veiktist. 
varð  hann  að  selja  safn  sitt. 

Þorvaldur  tók  allmikinn  þátt  í  fjelagslífi  þessa  bæj- 
ar,  og  var  í  ýmsum  fjelögum.  Og  með  því  að  þess  varð 
skjótt  vart,  að  hann  var  i  fróðustu  manna  röð,  einkum 
um  sögu  þessa  lands,  var  hann  oft  beðinn  að  skemta 
með  því  að  segja  kafla  úr  sögunni,  og  urðu  þá  til  fyrir- 
lestrar  þeir,  er  hjer  birtast  nú.  Til  samningar  þeim  hafði 
hann  þær  stundir,  er  afgangs  urðu  afgreiðslu  og  öðruni 
störfum,  sem  vinna  þurfti  á  heimilinu,  enda  eru  þeir 
flestir  hriþaðir  upp  á  búðarborðinu  eða  í  gluggakistu 
búðarinnar;  kæmi  einhver  inn  eða  væri  einhverju  öðru 
að  sinna,  sópaði  Þorvaldur  öllu  saman  niður  í  skúffu, 


.vir 


en  er  aftur  varð  á  milli,  tók  hann  „þar  til,  er  fyrr  var 
frá  horfið".  Það  væri  því  þegar  af  þessari  ástæðu  lítt 
að  undra,  þótt  fyrirlestrarnir  væru  nokkuð  slitróttir 
og  sundurlausir.  En  þess  er  enn  fremur  getanda,  að 
höf.  ætlaöi  aldrei  aö  láta  prenta  þá,  en  samdi  þá  bein- 
línis  meö  það  fyrir  augum  að  geta  flutt  þá  sjálfur  og 
aukið  við  og  felt  úr  eftir  því  sem  honum  þótti  við  eiga. 
en  brent  síðan  blöðin,  enda  fóru  þá  leiðina  margir 
hinna  fyrstu  fyrirlestra  hans.  —  En  þótt  fyrirlestrarnir 
sjeu  þannig  ekki  nema  svipur  hjá  sjón  móts  við  það,  er 
hann  flutti  þá  sjálfur,  þótti  oss,  kunningjum  hans,  er 
höföum  hlustað  á  þá  eöa  fengið  að  lesa  þá,  rjett,  aö 
þeir  kæmu  fyrir  almenningssjónir,  og  hvöttum  því  Þor- 
vald  til  þess  að  gefa  þá  út;  tók  hann  því  allfjarri  lengi 
vel,  og  kvaðst  mundu  hafa  vandað  betur  til  þeirra,  ef 
hann  hefði  ætlað  þeim  lengra  líf  en  einnar  kvöldstundar, 
en  loks  ljet  hann  þó  til  leiðast,  og  er  þá  þessi  saga  til 
þess,  að  þeir  koma  nú  út. 

Um  útgáfuna  sjálfa  get  jeg  veriö  fáorður.  Jeg  hefi 
einn,  að  kalla  má,  sjeð  um  hana,  og  hefir  starf  mitt  eink- 
um  verið  í  því  fólgið,  að  lesa  prófarkirnar ;  hefi  jeg 
lesið  fyrstu  próförk  af  allri  bókinni,  og  aðra  próförk 
frá  bls.  129  og  bókina  út,  en  sjera  Fr.  Friðriksson  las 
aðra  próförk  af  fyrstu  8  örkunum.  Samlestur  annarar 
og  þriðju  prófarkar  hefir  prentsmiöjan  annast,  en  Hafliði 
prentari  Helgason  hefir  auk  þessa  farið  yfir  3.  próförk 
af  síðari  hluta  bókarinnar.  En  þrátt  fyrir  allan  þenn- 
an  „lestur"  eru  prentvillur  býsna  margar,  og  sumar  all- 
meinlegar;  hefi  jeg  tekið  þær  upp  á  lagfæringalista 
aftan  við,  og  ættu  menn  að  leiðrjetta,  áður  en  bókin  er 
lesin. 

Að  öðru  en  stafsetningu  má  kalla,  að  fyrirlestrarnir 
sjeu  eins  og  höf.  gekk  frá  þeim  að  upphafi,  en  þó  hefi 


VIII 


jeg  á  stöku  stað  vikið  við  orði  og  setningu.  Sjálfur  er 
höf.  svo  farinn  aö  heilsu,  að  hann  gat  enga  aöstoð  veitt 
við  útgáfuna. 

Óþarft  þykir  að  láta  fylgja  heimildaskrá,  þvi  að  þetta 
er  alþýðubók  en  ekki  vísindarit. 

Sú  er  að  lokum  ósk  höf.,  að  námgjarn  æskulýður  þessa 
lands  og  aðrir  þeir,  er  ekki  eiga  á  betra  völ,  hafi  jafn- 
mikla  ánægju  af  að  lesa  bókina  og  hann  hafði  gleði  af 
að  setja  saman  fyrirlestra  sina. 

Reykjavík,  10.  des.  1921. 

Bogi  ólafsson. 


Ingimundur  Gamli. 

Fyrirlestur  fluttur  í  st.  Bifröst  nr.  43,  19.  febr.  1904. 


Heiðruðu  reglusystkini ! 

Jeg  á  að  tala  hjer  í  kvöld  um  einn  af  hinum  frægu 
landnámsmönnum  fornaidarinnar,  Ingimund  por- 
steinsson,  eða  Ingimund  gamla,  eins  og  hann  var 
vanalega  kallaður.  <pað  mætti  sannarlega  halda  langa 
ræðu,  ef  lýsa  ætti  eins  og  vert  er  æfi  þessa  merkis- 
manns.  pað  er  alkunna,  að  margur  af  hinum  frægu 
mönnum  fornaldarinnar  á  glæsilega  æfisögu,  en  þó 
fáir  eins  og  Ingimundur.  Hann  er  hin  skýrasta  fyrir- 
mynd  hetju  og  drenglyndis.  pað  dæmi,  sem 
hann  gefur,  er  svo  fagurt  og  eftirbreytnisvert,  að 
hver  óspiltur  unglingur,  karl  eða  kona,  ætti  að  taka 
sjer  það  til  fyrirmyndar  alla  sína  æfi.  Jeg  verð  tím- 
ans  vegna  að  vera  mjög  stuttorður  og  láta  mjer  nægja 
að  geta  örfárra  atriða  úr  æfisögu  hans. 

Ingimundur  fæddist,  að  því  er  ætlað  er,  kringum 
850,  i  Raumsdal  í  Noregi,  og  voru  foreldrar  hans 
af  hinum  merkustu  ættum  komin.  Faðir  hans,  por_ 
steinn,  var  sonur  Ketils  Raums,  en  pórdís  móðir 
hans  var  dóttir  Ingimundar  jarls  af  Gautlandi.  Bæði 
föður  og  móðurætt  hans  var  því  fræg  fyrir  hreysti, 

1 


2 


göfuglyndi  og  fleiri  mannkosti,  er  mikils  þóttu  verð- 

ir  þá,  eigi  síður  en  nú. 

Ingimundur  er  að  eins  barn  að  aldri,  er  sagan  get- 
ur  hans  fyrst;  það  var  þá  er  Ingjaldur  af  Háloga- 
landi,  besti  vinur  föður  hans,  kom  þangað  að  kynni 
sínu.  Ingjaldi  leist  mjög  vel  á  sveininn  Ingimund 
og  bauð  honum  fósíur,  og  var  það  þegið.  Ingjaldur 
átti  son,  er  Grímur  hjet,  á  aldur  við  Ingimund. 
Brátt  íókst  vinátta  mikil  með  sveinunum,  svo  að 
þeir  sórust  í  fóstbræðralag,  sem  J?á  var  titt.  Snemma 
var  Ingimundur  þroskamikill,  sem  hann  átti  kyn  til, 
og  eins  og  þá  var  títt  um  allflesta  höfðingjasyni  og 
unga  og  efnilega  framgjarna  menn,  lögðust  þeir  fóst- 
hræður  i  hernað,  er  Ingimundur  var  17  ára,  en 
Grímur  fóstbróðir  hans  nokkru  eldri.  Áður  en  Ingi- 
mundur  lagði  af  stað,  fór  hann  að  finna  föður  sinn 
og  beiddist  af  honum  fjárframlags  til  fararinnar  og 
mælti  á  þessa  leið:  „Gott  fóstr  hefir  þú  mér  fengit, 
enn  nú  vil  ek  at  þú  fáir  mér  skip  ok  vil  ek  herja  i 
sumar,  eftir  hætti  hinna  fyrri  frænda  minna;  em 
ek  svá  til  aldrs  kominn,  at  ek  má  vel  slíkt  starfa;  ok 
vil  ek  kosta  til  þessar  ferðar  sjálfr  ok  þú,  enn  eigi 
fóstri  minn;  enn  veit  ek,  at  ek  má  hafa  af  honum 
shkt  er  ek  vil."  Jeg  hefi  tekið  upp  þessi  orð  Ingi- 
mundar  hjer,  af  því  að  mjer  virðast  þau  marka  svo 
skýrt  stefnu  þá,  er  hann  fylgdi  alla  æfi  síðan. 

Sagan  lýsir  Ingimundi  á  þá  leið,  að  hann  reyndist 
brátt  djarfur  i  allri  framgöngu  og  góður  drengur, 
hraustur  til  vopna  og  harðfengur,  vinhollur,  dreng- 
lyndur  og  góðgjarn  og  fastnæmur  við  vini  sína,  „ok 
svá  mátti  höfðingja  bezt  farit  vera,  sem  honum  var 


3 


í  fornum  sið."  Ekki  er  þetta  mælgismikið,  en  þó  er 
það  flest  tekið  fram,  er  góðan  dreng  má  prýða;  og 
það,  sem  mest  er  um  vert,  er  að  lýsing  þessi  á  Ingi- 
mundi  er  sönn  og  i  fullu  samræmi  við  framkomu 
hans  síðar,  hvort  heldur  áttu  í  hlut  vinir  hans  eða 
óvinir.  pví  mun  hann  jafnan  verða  talinn  einn  hinn 
merkasti  og  mikilhæfasti  maður  i  fornum  sið. 

Upphafiega  voru  þeir  að  eins  tveir  fóstbræður, 
Ingimundur  og  Grimur,  en  svo  kom  sá  þriðji  til 
sögunnar,  Sæmundur,  er  siðar  nam  Sæmundarhlíð  i 
Skagafirði.  pessir  kappar  hjeldu  saman  í  hernaði 
árin  867 — 871,  cg  er  þess  getið  um  þá,  að  þeir  hafi 
farið  vel  með  hernaði  sínum,  aldrei  rænt  bændur 
eða  friðsama  menn,  og  sýnt  miklu  meiri  mannúð  og 
drengskap,  en  títt  var  á  þeim  tímum  um  flesta  þá, 
sem  i  hernaði  lágu.  Víkingalífið  hafði  bjartar  hliðar 
og  dökkar,  og  fór  það  eftir  því,  hvernig  þeir  hjeldu 
á,  sem  með  völdin  f  óru.  J?ess  er  og  greinilega  getið. 
að  Ingimundur  væri  fyrir  þeim  öllum  fóstbræðrum 
um  allan  skörungskap,  ráðagerðir  og  vitsmuni, 
enda  var  fjelagsskapur  þeirra  hinn  merkilegasti  í 
hvivetna. 

Haustið  872  stóð  hin  nafnfræga  Hafursfjarðar- 
orusta;  en  þau  voru  tildrög  hennar,  að  Haraldur  hár- 
fagri  hafði  einsett  sjer  að  leggja  allan  Noreg  undir 
sig  og  gerast  þar  einvaldur  konungur.  Hafursfjarð- 
arorustu  lauk  svo,  að  Haraldur  hlaut  frægan  sigur 
og  braut  alla  mótstöðumenn  sína  til  hlýðni  við  sig 
eða  stökti  þeim  á  brott  úr  Noregi  að  öðrum  kosti,  og 
gerðist  síðan  einvaldur  um  endilangan  Noreg,  uns 
hann  andaðist  í  hárri  elli. 

1* 


4 


Jeg  verð  að  víkja  betur  að  þessum  merkis  við- 
burði  sögunar,  þvi  hann  hafði  svo  mikil  áhrif  á 
örlög  Ingimundar  og  þeirra  fóstbræðra.  Áður  en  til 
orustu  var  lagt,  bar  þá  Ingimund  og  Sæmund  þar 
að,  (Grímur  var  þá  ekki  með  þeim),  og  voru  þeir  á 
heimleið  úr  hernaði,  og  höfðu  sem  endranær  auð 
fjár  og  mannafla  mikinn.  Ingimundur  vildi  veita 
konungi  lið,  en  Sæmudur  ekki,  og  sýndist  þá  sitt 
hvorum  og  skildu  i  missætti  nokkru.  Sæmundur 
hjelt  norður  og  heim,  en  Ingimundur  lagði  til  or- 
ustu  með  konungi  og  barðist  hraustlega  að  vanda. 
Svo  sem  fyr  var  sagt,  vann  konungur  frægan  sigur, 
og  launaði  stórmannlega  öllum,  er  honum  höfðu 
lið  veitt,  Ingimundi  sem  öðrum.  Hann  kvaðst  og 
minnugur  skyldu  vera  Sæmundar  og  hans  drottin- 
svika,  en  Ingimundur  tók  málstað  Sæmundar  með 
fullri  einurð,  og  kvað  Sæmundi  margt  vel  gefið. 

Jeg  verð  nú  að  nema  hjer  staðar  um  stund  og 
fara  nokkrum  orðum  um  þennan  kafla  æfi  Ingi- 
mundar,  því  þeir  hafa  nokkrir  verið,  er  honum  hafa 
ámælt  fyrir  að  veita  konungi  lið,  og  hafa  talið,  að 
hann  með  því  hafi  rjett  einveldinu  hjálparhönd,  og 
lagt  sinn  skerf  til  að  svifta  þjóð  sína  sjálfstæði  og 
frelsi.  p\í  hefir  einnig  verið  haldið  fram,  að  honum 
hafi  gengið  til  eigingirni  að  ná  vinfengi  konungs. 
Jeg  fyrir  mitt  leyti  get  eigi  felt  mig  við  þessa  skoð- 
un,  og  virðist  hún  ólíkleg,  og  liggja  til  þess  þær  ástæð- 
ur,  er  nú  skal  greina. 

Áður  en  konungur  lagði  landið  undir  sig,  ríkti 
fjöldi  smákonunga  í  Noregi,  og  áttu  þeir  venjulega  í 
endalausum  erjum  hver  við  annan,  og  var  hver  hönd- 


5 


in  uppi  á  móti  annari.  Landið  var  herskátt  mjög  og 
umsetið  af  útlendum  ránsmönnum,  er  oft  veittu 
landsmönnum  þungar  búsifjar,  en  vegna  innan- 
lands  óeirða  voru  engin  samtök  um  að  stökkva  þess- 
um  óaldaflokkum  á  burt.  Eitt  öflugt  vald  vantaði, 
eina  örugga  stjórn  yfir  allri  þjóðinni.  —  Jeg  get  mjer 
til,  að  Ingimundur  —  jafn  stórvitur  maður  sem 
hann  var  —  hafi  sjeð  og  skilið,  hversu  ástatt  var,  og 
hvað  öllum  gegndi  best.  pess  má  líka  geta,  að  Har- 
aldur  var  vel  á  veg  kominn  með  að  leggja  landið 
undir  sig,  þegar  Hafursfjarðarorusta  stóð.  Ekkert  er 
þvi  liklegra,  en  að  Ingimundur  hafi  sjeð,  hvert 
straumurinn  stefndi,  og  hver  endir  hlyti  á  að  verða, 
ef  eigi  stöðvuðust  hinar  þrotlausu  innanlands  óeirð- 
ir,  en  þess  voru  litlar  líkur,  nema  með  einveldi  kon- 
ungs,  og  hefir  Ingimundi  vafalaust  verið  full  ljóst, 
hvað  hagkvæmast  yrði  landinu  í  heild  sinni,  enda 
varð  reyndin  sú,  að  þá  er  Haraldur  var  orðinn  ein- 
valdur  konungur,  komst  fullkominn  friður  á,  og 
má  í  vissum  skilningi  segja,  að  þá  fyrst  byrji  heild- 
arsaga  Noregs.  — .  Jeg  hefi  nú  orðið  helst  til  lang- 
orður  um  þetta  atriði;  en  vegna  þess  að  mjer  finst 
framkoma  Ingimundar  í  þessu  máli  hafa  verið  mis- 
skilin  af  mörgum,  vildi  jeg  láta  mina  skoðun  í  ljós. 

Eins  og  áður  er  á  vikið,  skildu  þeir  Sæmundur 
og  Ingimundur  i  Hafursfirði,  í  nokkrum  styttingi; 
en  jafnskjótt  sem  Ingimundur  kom  heim,  fór  hanr. 
á  fund  Sæmundar  og  tjáði  honum,  að  konungur 
hefði  þungan  hug  til  hans,  og  ráðlagði  honum  að 
leita  sem  fyrst  af  landi  burt,  og  þá  helst  út  til  Is- 


6 


lands,  svo  konungur  fengi  engum  hefndum  komið 
fram  við  hann.  Á  íslandi  kvað  hann  landkosti  vera 
góða,  og  fýsilegt  þangað  að  leita.  Sæmundi  gat  ekki 
dulist  það  drenglyndi,  er  Ingimundur  sýndi  honum 
með  þessari  framkomu,  og  varð  honum  þetta  að 
orði:  „Sýnir  þú  i  þessu  sem  öðru  trúskap  þinn  ok 
vingan,  ok  mun  ek  þetta  ráðs  taka,"  og  það  efndi 
hann,  þvi  hann  fór  til  Islands  við  fyrsta  tækifæri. 

Jeg  verð  nú  að  fara  fljótt  yfir  sögu  Ingimundar 
þau  ár,  sem  hann  dvaldi  i  Noregi  eftir  Hafursfjarð- 
arorustu,  til  þess  er  hann  fór  alfarinn  til  Islands 
vorið  890,  en  þess  vil  jeg  þó  geta,  að  hann  fór  i 
orlofi  konungs,  og  þótti  öllum  hin  mesta  eftirsjá  að 
honum;  sagði  konungur,  að  hann  mundi  hinn  mesti 
sæmdarmaður  „hvar  landa"  sem  hann  yrði;  en  svo 
var  hann  vel  látinn  af  alþýðu  manna,  að  margir 
urðu  til  að  fara  með  honum  út  til  íslnds,  „bæði 
bændr  ok  lausir  menn".  pegar  hann  kom  til  ís- 
lands  fjekk  hann  hinar  bestu  viðtökur,  enda  voru 
fóstbræður  hans  báðir  komnir  út  á  undan  honum. 
Grímur  hafði  reist  bú  á  Hvanneyri  með  mikilli 
rausn;  hjá  honum  var  Ingimundur  hinn  fyrsta  vet- 
ur,  er  hann  var  á  landi  hjer,  en  flutti  norður  um 
vorið;  þá  hafði  Sæmundur  numið  alla  Sæmundar- 
hlíð  í  Skagafirði. 

Fyrst  nam  Ingimundur  land  i  Víðidal,  en  vorið 
893  reisti  hann  bú  mikið  að  Hofi  í  Vatnsdal,  og 
gerðist  þar  brátt  goðorðsmaður  og  mikill  höfðingi. 
Heimili  hans  var  fyrirmynd  að  rausn  og  allri  hátt- 
prýði,  enda  var  Vigdís  kona  hans,  dóttir  <J?óris  jarls 
þegjanda,  hin  mesta  ágætiskona,  sem  hún  átti  kyn  til. 


7 


Börn  þeirra  hjóna  voru  6,  4  synir  og  2  dætur,  öll 
mikilsháttar  og  kynsæl  hjer  á  landi,  svo  sem  segir  í 
Vatnsdæiu  og  víðar.  Sem  dæmi  þess,  hvernig  Ingi- 
mundur  húsaði  á  jörð  sinni,  skal  þess  getið,  að  hann 
reisti  hof  100  feta  langt,  og  eftir  þvi  munu  aðrar 
hans  byggingar  verið  hafa.  Hann  var  trúmaður  mik- 
ill  og  leið  ekki,  að  goðin  væru  óvirt,  og  hinn  strang- 
asti  í  öllu,  er  að  átrúnaði  laut.  Annars  er  búskap 
hans  og  hjeraðsstjórn  allri  svo  nákvæmlega  lýst, 
þótt  í  fáum  orðum  sje,  að  auðsætt  er,  að  hann  hefir 
hlotið  auðsæld  mikla,  og  notið  ástar  og  virðingar 
allra,  er  hann  átti  yfir  að  ráða.  Svo  var  hann  lán- 
samur,  að  hann  mun  mega  telja  hamingjudrýgri  en 
flest  önnur  stórmenni  fornaldarinnar. 

Geta  vil  jeg  þess,  að  það  hef  ir  orðið  talsverður  mein- 
ingamunur  um  það,  hvers  vegna  Ingimundur  hlaut 
viðurnefnið  „gamli";  í  sögu  hans  er  eigi  getið  um 
ástæður  fyrir  því,  svo  jeg  muni,  en  hins  vegár  hefir 
ýmislegs  verið  tilgetið.  Mjer  þykir  líklegust  sú  til- 
gáta,  að  hann  hafi  hlotið  þetta  nafn  vegna  þess,  að 
hann  hafi  snemma  orðið  öldurmannlegur  ásýndum; 
aldursins  vegna  gat  hann  tæplega  hlotið  það;  hami 
fæddist  850  og  dó  um  935,  og  varð  því  85  ára  gamall. 
Nú  er  það  viíanlegt,  að  margir  á  þeim  tímum  náðu 
nokkru  hærri  aldri,  án  þess  þó  að  það  gæfi  tilefni 
til  auknefnis.  Annars  skal  jeg  engan  úrskurð  leggja 
á  þetta  atriði,  þótt  jeg  hins  vegar  geti  bessa,  öðrum 
til  umhugsunar;  enda  skiftir  ekki  allmiklu  málið 
um  viðurnefni  þetta,  nje  um  þau  rök,  er  til  þess 
liggja. 

pá  komum  við  að  þvi  atriði  í  sögu  Ingimundar, 


8 


er  hefir  gert  mjer  hann  ógleymanlegan,  og  svo  get 
jeg,  að  fleirum  muni  hafa  farið,  er  sögu  hans  hafa 
lesið.  Jeg  á  hjer  við  þá  ráðstöfun,  sem  hann  á  bana- 
dægri  sínu  gerir  banamanni  sínum  til  lífs  og  und- 
ankomu;  mig  minnir,  að  sú  ráðstöfun  sje  einstæð 
í  íslendinga  sögum,  þegar  metnar  eru  allar  ástæður. 

Ingimundur  var  veginn  á  þrælslegan  og  niðings- 
legan  hátt,  og  það  af  manni,  sem  átti  honum  alt 
gott  upp  að  ynna,  manni,  sem  hann  hafði  tekið 
húsviltan  og  hælislausan  ásamt  móður  hans;  þessi 
maður  var  Hrolleifur  hinn  mikli,  bróðir  Sæmund- 
ar,  fóstbróður  Ingimundar,  og  mun  hans  jafnan 
minst  sem  eins  hins  versta  manns,  er  hjer  á  landi 
hefir  búið. 

Mikil  deila  og  hörð  var  á  milli  Hrolleifs  og  Hofs- 
verja,  sona  Ingimundar,  og  var  orsökin  yfirgangur 
og  ofstopi  Hrolleifs,  enda  þeir  bræður  sumir  ekki 
allmiklir  skapdeildarmenn.  petta  frjetti  Ingimund- 
ur,  lætur  hann  söðla  hest  sinn,  og  kveður  svein  sjer 
til  fylgdar,  og  ríður  niður  að  Vatnsdalsá,  þar  sem 
deilan  stóð,  og  hyggur  nú  sem  oftar  að  koma  á  sætt- 
um,  en  Hrolleifur  tók  máli  hans  illa  og  skaut  að 
honum  spjóti  án  þess  aðrir  yrðu  varir  við.  pegar 
Ingimundur  fjekk  lagið,  skipaði  hann  sveininum 
tafarlaust  að  fylgja  sjer  heim,  án  þess  að  synir  sínir 
yrðu  varir  við,  hvernig  komið  væri.  Hann  komsí 
heim  með  aðstoð  sveinsins  og  var  studdur  frá  hesti 
til  öndvegis  síns;  braut  hann  af  skaftinu  spjótið, 
er  stóð  í  gegnum  hann,  en  meðan  honum  blæddi  út 
mælti  hann  við  sveininn  á  þessa  leið:  „pú  hefir  mér 
lengi  trúr  verit,  ger  nú  sem  ek  býðr  þér;  meiri  ván 


9 


at  ek  krefja  þik  fás  heðan  af.  Far  þú  nú  ok  seg 
Hrolleifi,  at  áðr  morgin  kemr,  get  ek  at  synir 
mínir  þykkist  eiga  þangat  at  sjá  eftir  föðurhefnd- 
um  sem  hann  er,  ok  gæti  hann  svá  síns  ráðs,  at 
hann  fari  i  braut  áðr  dagr  komi;  min  er  eigi  at  betr 
hefnt,  þótt  hann  deyi,  enn  mér  samir  at  skjóta  skjóli 
yfir  þann,  er  ek  hefir  áðr  á  hendr  tekizt,  meðan  ek 
má  mæla,  hversu  sem  síðar  ferr."  Eins  og  vænta 
mátti,  urðu  synir  hans  bæði  hryggir  og  reiðir,  er 
þeir  vissu,  hvernig  komið  var,  en  sarnt  gátu  þeir 
eigi  annað  en  dáðst  að  góðgirnd  föður  síns,  og  varð 
elsta  syni  hans,  porsteini,  að  orði:  „Njóta  mun  faðir 
minn  þess  frá  þeim,  er  sólina  hefir  skapat  ok  allan 
heiminn."  Hrolleifr  slapp  þvi  að  sinni,  þótt  refsi- 
hönd  þeirra  Ingimundarsona  næði  síðar  til  hans;  en 
þessi  geisli  kærleikans,  sem  þarna  brýst  fram  i  nátt- 
myrkri  heiðninnar,  er  svo  skær,  að  hann  verpur  enn 
í  dag  ljósi  inn  i  hug  allra,  sem  þetta  lesa.  Jeg  hefi 
lengi  leitað  í  fornsögum  okkar  að  hinu  fegursta 
dæmi  sannarlegs  drengskapar;  jeg  fann  mörg  fögur 
dæmi,  en  ekkert,  er  að  minni  hyggju  tekur  þessu 
fram,  og  þegar  jeg  hefi  rent  huganum  yfir  æfi- 
sögu  Inffimundar,  hefi  jeg  jafnan  numið  staðar  við 
þetta  síðastgreinda  atriði,  og  dómur  minn  um  hann 
hefir  þá  orðið  á  þá  leið,  að  Ingimundur  gamli  hafi 
verið  einn  af  hinum  allra  merkilegustu  og  bestu 
mönnum  sinnar  tíðar,  sakir  mannkosta  sinna  margra 
og  annara  hæfileika,  svo  sem  hreysti,  rausnar,  höfð- 
ingsskapar  og  drenglyndis.  Hreysti  sýndi  hann  hver- 
vetna  í  orustum,  enda  var  hann  jafnan  sigursæll. 
Höfðingsskapar  hans  og  ósjerplægni  getur  sagan 


10 


viða;  góðgimi  og  kærleika  sýndi  hann  jafnt  vinum 

sem  óvinum.  Trygð  hans  og  staðfesta  var  órjúfandi 
við  alia  þá,  er  eitt  sinn  náðu  vináttu  hans;  hins 
vegar  hafði  hann  til  skap  og  metnað,  en  kunni  vel 
að  stilla  í  hóf  hvorutveggja,  og  varð  það  honum  og 
alt  til  sæmdar.  Hamingjumaður  var  hann  mikill  og 
nutu  flestir  góðs  af,  er  við  hann  kyntust;  hann  var 
hreinlyndur,  ótortryggur,  ætlaði  öllum  gott.  Nú  get 
jeg,  að  sumir  munu  ætla,  að  hjer  sje  miklu  oflofi 
hrú^rað  á  Ingimund,  og  að  hjer  sje  margt  gripið 
mjög  úr  lausu  lofti.  En  svo  er  ekki;  og  til  þess  að 
sýna,  að  jeg  sje  ekki  einn  um  þennan  dóm,  tek  jeg 
upp  það,  er  Dr.  Guðbrandur  Vigfússon  segir  um 
Ingimund.  Honum  farast  þannig  orð:  „Betri  mað- 
nr  oí>"  meiri  öðlingur  hefir  varla  til  íslands  komið.*' 
Fleiri  hafa  svipað  um  hann  sagt,  en  jeg  tók  orð 
Dr.  Guðbrands,  því  honum  var  aldrei  borið  það, 
að  hann  bæri  lof  á  nokkurn  mann  að  þarflausu. 
Jeg  hefi  lesið  Vatnsdælu  margoft  síðan  jeg  var  lítill 
drengur,  og  jeg  les  hana  enn  i  dag  með  jafnmikilli 
ánægju  sem  þá.  Söguhetjan,  Ingimundur,  hreif  mig 
þá,  og  það  gerir  hann  enn.  ÖIl  æfi  hans,  frá  því  er 
hann  var  lítill  drengur,  og  alt  til  síðustu  stundar, 
mætti  verða  ungum  sem  gömlum  til  fyrirmyndar, 
og  geri  jeg  ráð  fyrir,  að  allir  mundu  þess  óska  að 
fá  jafngott  orð  að  æfilckum  sem  Ingimundur  hlaut. 
Og  ef  allir  kappkostuðu  þetta,  mundi  fyrirmyndun- 
um  fiölga  á  landi  hjer,  til  sæmdar  og  blessunar 
landi  og  lýð. 


« 


Hallgerður  Höskuldsdóttir  langbrók. 

Fyrirlestur  fluttur  f  st.  Bifröst  nr.  43,  22.  nóv.  1903. 


Fáar  merkiskonur  fornaldarinnar  hjer  á  landi  hygg 
jeg,  að  sætt  hafi  harðari  og  ómaklegri  dómum  en 
Hallgerður  Höskuldsdóttir,  enda  hefi  jeg  frjett  utan 
að  mjer  þessa  dagana,  að  menn  hugsuðu  sjer  til 
hreyfings  hjer  í  kvöld,  að  mótmæla  þvi,  sem  jeg 
segði  um  hana,  því  menn  búast  við  og  vona,  að  jeg 
muni  líta  á  hana  og  æfistarf  hennar  á  alt  annan 
veg,  en  flestir  hafa  áður  gert.  pað  skal  líka  tekið 
fram  strax,  að  von  ykkar  mun  rætast  hvað  það 
snertir.  Jeg  hefi  aldrei  getað  samþykt  þann  dóm,  sem 
margir  hafa  kveðið  upp  yfir  henni.  Og  á  hverju  hafa 
menn  reist  þennan  dóm?  Hann  hafa  þeir  reist  á 
þeim  skilningi,  er  þeir  leggja  i  frásögn  Njálu,  þar 
sem  getur  Hallgerðar.  Jeg  hefi  lika  reynt  að  lesa 
og  skilja  þá  fáu  drætti,  sem  geymst  hafa  úr  æfi  Hall- 
gerðar,  svo  vel  sem  mjer  hefir  verið  auðið,  en  samt 
sem  áður  hefi  jeg  ekki  getað  komist  að  sömu  niður- 
stöðu  sem  flestir  aðrir.  Vel  kannast  jeg  við,  að  sagan 
hleður  ekki  allmiklu  lofi  á  Hallgerði.  Hún  segir  henn- 
ar  lesti  og  kosti,  og  þó  meira  af  því,  sem  miður  er  um 
hana;  en  konan  var  mikilhæf  og  merkileg  að  mörgu 


12 


leyti,  eftir  þeim  skilningi,  sem  í  þau  orð  voru  lögð 
á  þeim  tímum;  en  jafnan  geta  skæðar  tungur  fundið 
þeim  margt  til  lasts,  er  mjög  láta  til  sin  taka. 

'pað  liggur  þá  hendi  næst  að  lita  í  Njálu,  og  vita 
hvað  hún  segir,  því  hún  er  besta,  eða  rjettara  sagt 
eina,  heimildarritið  um  Hallgerði.  En  jafnframt 
verðum  við  að  reyna  að  skilja  sem  best  aldarand- 
ann  og  þann  hugsunarhátt,  sem  þá  var  rikjandi  hjá 
flestum  hinum  meiri  og  merkari  konum  þeirra 
tíma. 

Sagan  getur  Hallgerðar  fyrst,  þá  er  hún  var  barn 
að  aldri,  þegar  þeir  bræður,  Höskuldur,  faðir  henn- 
ar,  og  Hrútur,  talast  við  um  hana.  Er  þar  lýst  þroska 
hennar  og  fegurð,  en  hins  getið  um  leið,  er  Hrútur 
föðurbróðir  hennar  mælti  til  hennar  smánarorðum 
og  spáir  henni  illspám.  pað  er  dálitið  einkennilegt 
þetta,  hvernig  Hrútur  kemur  fram  i  garð  bróðurdótt- 
ur  sinnar,  bæði  þá  og  síðar.  Vel  getur  verið,  að  þess- 
um  orðum  hafi  Hrútur  mælt  við  bróður  einn:  „Ærit 
fögr  er  mær  sjá  ok  munu  þess  margir  gjalda.  En 
hitt  veU  ek  eigi,  hvaðan  þjófsaugu  eru  komin  í  ætt- 
ir  várar,"  en  hitt  er  vist,  að  eigi  eru  þessi  orð  vin- 
gjarnleg,  eða  spádómurinn  fagur,  enda  reiddrst  fað- 
ir  hennar,  og  er  eigi  ólíklegt,  að  hún  hafi  fengið  að 
kenna  á  þvi  síðar. 

pegar  sagan  i  annað  sinn  leiðir  Hallgerði  fram 
fyrir  augu  lesandans,  þá  er  hún  orðin  fullþroska 
og  gjafvaxta  mær.  Sagan  minnist  enn  sem  fyr  á 
vöxt  hennar  og  vænleik  og  bætir  við  þessum  orð- 
um:  „Hon  var  örlynd  ok  skaphörð."  Jeg  get  ómögu- 
lega  verið  sammála  þeim,  sem  vilja  telja  þetta  ein- 


13 

hverja  hina  ljótustu  lýsingu,  sem  nokkurri  islenskri 
konu  er  gefin  á  allri  söguöldinni.  Jeg  fæ  ekki  betur 
sjeð,  en  að  þessi  lundareinkenni  sjeu  nákvæmlega 
þau  sömu  sem  hjá  mörgum  hinum  mestu  kven- 
skörungum  þeirra  tíma. 

'pá  skal  jeg  fara  nokkrum  orðum  um  uppeldi 
Hallgerðar,  því  að  ganga  má  að  þvi  visu,  að  hið 
sama  lögmál  hafi  gilt  um  hana  sem  alla  aðra,  að 
uppeldið  sje  aðalundirstaðan  undir  framtíð  hvers 
eins.  pað  verður  þvi  fyrst  af  öllu  að  skoðast  sem 
orsök  óhamingju  hennar,  að  sá  maður,  pjóstólfur, 
er  hún  var  fengin  til  fósturs,  var,  að  dómi  sögunn- 
ar,  að  mörgu  leyti  hinn  versti  maður.  Honum  ber 
sagan  það  vitni,  að  hann  væri  Hallgerði  enginn  skap- 
bætir,  en  hinsvegar  hlaut  hann,  vegna  stöðu  sinnar, 
að  hafa  mikil  áhrif  á  lifsstefnu  hennar  og  skapferli. 

Jórunn,  móðir  Hallgerðar,  var,  samkvæmt  frá- 
sögn  Laxdælu,  skaphörð  kona  og  óvorkunnlát.  En 
þess  skal  siðar  minst,  hversu  Höskuldur  bjó  við 
dóttur  sína,  svo  að  sjeð  verði,  hve  vorkunnlátur  og 
nærgætinn  hann  var  henni.  Mjer  finst  ekki  ósann- 
gjarnt  að  biðja  þá,  sem  hjer  eftir  kunna  að  dæma 
Hallgerði  sem  harðast,  að  byrja  á  því,  að  líta  með 
sanngirni  á  uppeldi  hennar,  en  ganga  ekki  þegjandi 
fram  hjá  því,  eins  og  mótstöðumenn  hennar  virð- 
ast  hafa  gert  hingað  til.  J?að  gæti  orðið  til  þess,  að 
þeir  hugsuðu  sig  tvisvar  um,  áður  en  þeir  kvæðu 
upp  áfellisdóminn. 

Fyrsta  hjónaband  Hallgerðar  var  hvorki  ánægju- 
legt  nje  langgætt,  enda  ekki  við  þvi  að  búast, 
eins  og  til  þess  var  stofnað.  Nafna  mínum,  porvaldi, 


14 


er  þannig  lýst,  að  hann  hafi  verið  skapbráður  mað- 
ur,  mikill  á  lofti  og  fáa  talið  sina  jafningja.  Enn 
fremur  virðist  mega  ráða  af  sögunni,  að  hann  og 
óspakur  faðir  hans  hafi  verið  fjeglöggir  menn  og 
harðdrægir,  og  heimili  þeirra  ekki  orðlagt  fyrir 
risnu  og  höfðingsskap,  þótt  efni  væru  nóg. 

pegar  'porvaldur  leitar  ráðahags  við  Hallgerði. 
þá  dettur  honum  ekki  í  hug,  að  spyrja  um  vilja 
hennar  sjálfrar  nje  samþykki.  Honum  var  það  nóg, 
að  faðir  hennar  var  máli  hans  fylgjandi.  Um  af- 
stöðu  hennar  sjálfrar  þykir  honum  auðsjáan- 
lega  litiu  máli  skifta.  Öðru  vísi  var  Ólafi  pá  farió, 
þegar  hann  fjekk  porgerðar  Egilsdóttur,  og  enn 
fleirum  á  þeim  tímum,  enda  reyndist  sá  ráðahag- 
urinn  best,  er  vilja  og  samþykkis  brúðarinnar  var 
leitað  jafnframt  eða  fengið  fyrir  fram.  —  porvald- 
ur  hefir  talið  sjer  sigurinn  visan,  ef  faðir  Hallgerð- 
ar  væri  sjer  fylgjandi,  og  því  talið  það  htlu  máli 
skifta,  hvað  hún  kynni  að  segja  eftir  á.  Og  von 
hans  um  vilja  föður  hennar  í  þessu  efni  varð  hon- 
um  heldur  ekki  að  lygi. 

Höskuldur  fastnar  porvaldi  Hallgerði  án  vilja 
hennar  sjáifrar  og  vitundar.  Og  þegar  hún  svo  eftir 
á  fær  að  vita,  hvernig  komið  er  og  átelur  föður 
sinn  stillilega  fyrir  þá  ónærgætni,  er  hann  hafi  sýnt 
henni  i  þessu  máli,  þá  svarar  hann:  „Ekki  legg  ek 
svá  mikit  vit  ofmetnat  þinn,  at  hann  standi  fyrir 
kaupum  mínum,  ok  skal  ek  ráða  en  ekki  þú,  ef 
okkr  skilr  á." 

pannig  var  þá  stofnað  til  fyrsta  hjónabands  Hall- 
gerðar.  Sagan  minnist  ekki  á  sambúð  þeirra  um 


15 


veturinn,  og  má  ætla,  að  hún  hafi  verið  vandræða- 
laus,  að  minsta  kosti  verður  það  sjeð  að  Hallgerð- 
ur  ávann  sjer  ást  og  virðingu  hjúa  sinna,  enda  eru 
það  þarfir  þeirra,  sem  hún  flytur  við  bónda  sinn, 
þegar  þeim  hjónum  verður  sundurorða;  en  ekki  fæ 
jeg  sjeð,  að  hún,  i  það  skifti,  geri  meiri  kröfur  til 
bónda  síns,  en  hver  húsmóðir  og  eiginkona  hefir 
gert  og  gerir  enn  þann  dag  i  dag,  nefnilega,  að  fá 
eitthvað  til  að  skamta  sér  og  fólki  sínu.  Og  þegar 
þess  er  gætt,  að  heimili  foreldra  hennar  var  orð- 
lagt  fyrir  rausn,  bæði  við  verandí  og  farandi,  þá 
niá  ætla  að  hún  hafi  ekki  unað  þvi  vel  að  hafa  hjú 
sin  svöng  og  líða  sjálf. 

Hvernig  tekur  nú  porvaldur  bóndi  þessum  um- 
vöndunum  konu  sinnar?  „Ekki  fekk  ek  nú  minna  til 
bús,  en  varnt  var,  ok  endist  þó  alt  á  sumar  fram." 

Sje  tekið  hæfilegt  tillit  til  aldarandans  og  efna 
þeirra  feðga,  þá  sýnir  þetta  svar  hans,  að  hann  hef- 
ir  verið  það,  sem  nú  væri  kallað  á  góðu  sveitamáli 
hreinn  og  beinn  búrsnati.  Enda  virðist  svar  Hall- 
gerðar  benda  á  þá  átt:  „Ekki  fer  ek  at  því,  þó 
at  þú  hafir  svelt  þik  til  fjár  ok  faðir  þinn."  Sam- 
ræðan  endaði  með  þvi,  eins  og  við  vitum,  að  por- 
valdur  laust  hana  högg  og  skildi  við  hana  særða 
og  grátandi.  pá.  smán  gat  pjóstólfur  fóstri  hennar 
ekki  þolað  fyrir  hennar  hönd,  og  hefndi  með  þvi 
að  vega  porvald.  En  þótt  porvaldur  væri  veginn,  þá 
er  þó  eigi  saga  fyrsta  hjónabands  Hallgerðar  öll 
sögð,  eða  afleiðingar  þess.  Henni  er  beinlínis  kent 
um  víg  porvalds,  án  þess  þó  að  sagan  geti  heimilda 
þeirra,  er  sá  dómur  er  reistur  á.  Merkilegt  er  það. 


Í6 


að  áður  Hallgerður  fer  alfarin  heim  til  föður  sins> 
eftir  vig  iporvalds,  þá  kallar  hún  saman  alt  heim- 
ilisfólk  sitt  og  gefur  þvi  gjafir,  „ok  hörmuðu  hana 
allir."  pessi  orð  sögunnar  sýna,  hvernig  húsmóðir 
hún  hefir  verið  hjúum  sínum.  J?á  eru  líka  merkileg 
svör  þau,  er  Höskuldur  faðir  hennar  gefur  óspaki, 
er  hann  leitar  bóta  fyrir  vig  sonar  sins.  Höskuldi 
farast  þannig  orð:  „Eigi  drap  ek  son  þinn,  ok  eigi  réð 
ek  honum  bana."  pessu  mótmælir  Óspakur  ekki,  og 
þar  eð  hann  getur  eigi  Hallgerðar,  má  ætla,  að  hann 
hafi  álitið  hana  saklausa  af  vígi  sonar  síns  eða  að 
minsta  kosti  ekki  þorað  að  halda  fram  sök  þeirri,  er 
óvildarmenn  hennar  báru  á  hana. 

ipá  kem  jeg  að  mið-hjónabandi  Hallgerðar,  þeim 
hluta  æfi  hennar,  er  hamingjusólin  er  hæst  á  lofti. 
Hún  er  Glúmi  gefin  með  fúsum  vilja  og  samþykki 
hennar  sjálfrar.  Glúmur  er  henni  hinn  besti  eigin- 
maður  og  virti  hana  og  elskaði.  Með  honum  lifir 
hún  sínar  sælustu  stundir,  máske  hínar  einu  ánægju- 
stundir  æfi  sinnar.  pegar  óheilladísirnar  senda  henni 
pjóstólf,  húsviltan  og  hælislausan,  hvað  er  það  þá 
annað  en  kvenleg  meðaumkun,  trygðoghöfðingsskap- 
ur,  er  knýr  hana  til  að  sjá  aumur  á  honum  og  skjóta 
skjólshúsi  yfir  hann?  En  hún  gleymir  þó  eigi  þeirri 
ást  og  tiltrú,  sem  hún  ber  til  bónda  síns.  Viðræður 
þeirra  hjóna  við  það  tækifæri  sýna  ljóslega,  hve 
innilega  þau  hafa  unnað  hvort  öðru,  og  borið  virð- 
ingu  hvort  fyrir  öðru,  og  hafa  jafnan  borið  ráð  sín 
saman. 

pegar  <]?órarinn,  bróðir  Glúms,  falar  af  honum 
jörðina  Varmalæk,  ef  hann  lifi  Glúm,  þá  sýna  þau 


17 

orð,  er  Hallgerður  leggur  til  þeirra  mála,  að  hún 
hef  ir  virt  og  metið  pórarinn,  enda  er  hann  og  merki- 
legur  maður,  að  dómi  sögunnar,  en  þau  sýna  líka 
það,  að  Glúmur  hefir  haft  hennar  ráð  í  flestu,  er 
hann  gerði,  og  staðfestir  þetta  þá  skoðun  mína,  að 
hjónaband  þeirra  hafi  verið  hið  ástúðlegasta,  og  hún 
hafi  i  öllu  komið  fram  eins  og  góðri  húsfreyju  mátti 
vel  sæma. 

En  hamingjusól  Hallgerðar  gekk  snemma  til  við- 
ar,  því  þótt  hún  ætti  auði  og  upphefð  að  fagna  með 
síðasta  manni  sínum,  virðist  þó  svo,  sem  hennar 
sanna  gleði  og  gæfa  hafi  með  Glúmi  til  graf ar  geng- 
ið.  Við  vitum  af  sögunni,  að  hjónaband  þeirra  Glúms 
og  Hallgerðar  var  stutt.  Hann  fjell  fyrir  exi  pjóst- 
ólfs.  Og  við  vitum  líka,  að  Hallgerði  varð  dauði 
Glúms  að  hinum  mesta  harmi,  og  að  hún  gerði  það 
eina,  sem  í  hennar  valdi  stóð,  til  þess  að  hans  yrði 
hefnt,  að  senda  pjóstólf  í  opinn  dauðann  til 
Hrúts  föðurbróður  síns.  Hrútur,  sem  ekki  lagði 
neitt  út  á  betra  veg  fyrir  henni,  viðurkendi  þó,  að 
ekki  væri  hún  sek  i  dauða  Glúms,  („saklaus  er  hún 
af  vígi  Glúms") ;  verður  eigi  betur  sjeð,  en  að  orð 
Rúts  sanni  tvímælalaust  sakleysi  hennar.  Og  þvi  má 
það  furðulegt  heita,  að  þeir,  sem  mest  hafa  hall- 
mælt  Hallgerði,  hafa  ekki  með  einu  orði  minst  á 
mið-hjónaband  hennar,  þótt  það  sje  augljóst  af  sög- 
unni,  að  þá  einu  stund  æfi  sinnar  nyti  hún  sín  til 
fulls.  — 

pk  er  að  minnast  á  þriðja  og  siðasta  hjónaband 
Hallgerðar,  það  hjónabandið,  sem  sagan  dvelur  lengst 
við,  og  mest  hef ir  verið  ritað  um  og  orðið  hefir  henni 

2 


18 


mest  til  ámælis,  enda  mestur  vandinn  um  að  dæma, 
ef  rjett  skal  dæmt. 

Jeg  ætla  því  að  litast  dálítið  um  og  sjá,  hvernig 
ástatt  er  í  hjeraðinu,  sem  Hallgerður  flytur  nú  í. 
Við  þekkjum  flest  almannaróminn;  hann  er  fljótur 
í  förum,  enda  fer  hann  viða,  og  þegar  hann  á  ann- 
að  borð  hefir  tekið  einhvern  fyrir  til  lofs  eða  lasts, 
þá  er  hann  vanalega  nokkuð  þungur  á  metunum. 
J?að  f  jekk  Hallgerður  að  reyna.  Út  af  vigi  porvalds 
var  hún  orðin  nokkurs  konar  vargur  í  vjeum  í  aug- 
um  almennings.  pótt  sagan  beri  það  ekki  með  sér, 
að  hún  hafi  valdið  þessu  vigi,  þá  benda  þau  orð,  er 
pórarinn  mælir  við  Glúm  bróður  sinn,  þegar  hann 
ætlar  að  biðja  hennar,  á  þann  orðróm,  sem  gengið 
hefir  í  hjeraðinu.  Og  það  eru  talsverð  likindi  til,  að 
henni  hafi  einnig  verið  kent  um  víg  Glúms  í  fjar- 
lægari  hjeruðum.  Annað  eins  hefir  almannarómur- 
inn  megnað,  þegar  hann  hefir  tekið  sig  til.  pað  er 
langur  vegur  vestan  úr  Dalasýslu  og  austur  í  Rang- 
árvallasýslu,  en  þó  er  hann  ekki  svo  langur,  að  ekki 
hafi  verið  hægt  að  vera  búinn  að  bera  þangað  fjölda 
af  sögum  um  Hallgerði,  sumar,  ef  til  vill,  sannar,  og 
auðvitað  miklu  fleiri  ósannar;  og  allar  þær  sögur 
gátu  haft  og  hlutu  enda  að  hafa  hin  viðtækustu  áhrif 
á  aðstöðu  Hallgerðar,  þegar  hún  kom  austur,  því 
eftir  þeim  mundi  öll  alþýða  mynda  sjer  skoðun  um 
hana,  áður  en  hún  kæmi  sjálf  á  vettvang,  og  fjekk 
hún  því  ekki  tækifæri  til  að  kynna  sig  perósnulega. 
pað  gerði  gæfumuninn.  En  hverjir  gengu  þá  best 
fram  i  því  að  flytja  slikar  sögur? 

Hrútur  og  Njáll  hafa  „heiðurinn"  af  því.  Sagan 


19 


getur  þeirra  fyrst  allra  manna,  sem  ljetu  uppi  áKt 
sitt  og  lýsingu  á  Hallgerði  við  Gunnar.  Annar  gerir 
það  þegar  Gunnar  biður  hennar;  hinn  þegar  hon- 
um  er  boðið  í  brúðkaupið.  Og  sú  lýsing  er  alt  ann- 
að  en  fögur  og  gat  þvi  eigi  leitt  til  góðs,  þar  sem  um 
jafnskapbráðan  mann  var  að  ræða  og  óvitran  sem 
Gunnar  var,  enda  sýnir  sagan  seinna,  hver  árang- 
urinn  varð.  J>að  er  athyglisvert,  hvernig  þessir  menn 
verða  til  þess  að  búa  menn  undir  komu  hennar,  það 
er  að  segja,  að  eitra  fólkið  svo  gegn  henni,  áður 
hún  kemur,  að  hún  eigi  þess  engan  kost  að  verða 
metin  að  verðleikum,  er  hún  kemur  austur.  Og  þeg~ 
ar  þangað  er  komið,  tekur  fjöldinn  við.  J>á  kem- 
ur  upp  hver  óhróðurssagan  af  annari,  og  öllum  er 
þeim  trúað.  Hvernig  stendur  nú  á  þessu?  Hvers 
vegna  legst  nú  almenningsálitið  á  móti  henni?  Til 
þess  liggja  víst  ýmsar  orsakir,  en  þær  tel  jeg  lik- 
legastar,  er  nú  skal  greina:  Gunnar  var  óskabarn 
hjeraðsins  og  að  ýmsu  leyti  mannkosta  maður,  en 
stórfrægur  fyrir  hreysti  sína  og  líkamlega  atgjörfi. 
Hallgerður  aftur  á  móti  var  óþekt  austur  þar  nema 
af  orðróm  þeim,  er  áður  er  á  minst;  var  þvi  við  þvi 
að  búast,  að  henni  yrði  kent  um  alt  það,  er  áfátt 
var  í  sambúð  þeirra  Gunnars.  Á  hinn  bóginn  bar 
Bergþórshvols-fólkið  ægishjálm  yfir  alt  hjeraðið, 
og  þar  átti  hún  jafnan  sína  skæðustu  mótstöðumenn, 
og  er  auðvelt  að  skilja  af  orðum  Njáls,  að  því  hefir 
verið  alt  annað  en  vel  við  að  fá  þangað  i  sveit  jafn- 
mikilhæfa  konu  sem  Hallgerði;  en  fyrir  þvi  má 
ætla,  að  það  hafi  rægt  hana  óspart,  meðan  hún  var 
enn  vestra,  og  eigi  látið  á  sjsr  standa  síðar,  að 

2* 


20 


leggja  út  á  verra  veg  hvað  eina  í  fari  hennar,  er 
nokkurs  tvímælis  gat  orkað.  J?að  bætir  heldur  ekki 
um,  að  hún  og  Rannveig  tengdamóðir  hennar  áttu 
ekki  skap  saman,  og  verður  víst  eigi  sjeð,  að  Hall- 
gerður  hafi  átt  sök  á  því  framar  en  Rannveig.  Með 
þetta  alt  fyrir  augum,  virðist  mjer  sem  aðstaða 
Hallgerðar  á  Hliðarenda-heimilinu  hafi  verið  erfið 
og  vandasöm,  og  hefði  mátt  ætla,  að  Gunnar  sýndi 
henni  nokkra  nærgætni  i  stað  þess  að  draga  jafnan 
taum  Bergþórshvols-fólksins,  og  það  stundum  ærið 
fólsklega,  að  þvi  er  mjer  sýnist.  Alt  þetta  verður  að 
meta,  ef  dómurinn  um  Hallgerði  á  ekki  að  verða 
hreinn  og  beinn  sleggjudómur.  Nú  er  það  víst,  að 
heimurinn  launar  stundum  gefins  veittar  velgerðir 
með  fúlu  vanþakklæti,  og  það  fjekk  Hallgerður  að 
reyna.  Farandkonurnar,  sem  hún  af  kærleik  sín- 
um  og  góðsemd  sá  aumur  á,  láta  ekki  sitt  eftir 
liggja.  Flökkukerlingarnar,  þessar  snapvisu  veiði- 
bjöllur,  hvað  gera  þær,  þegar  Hallgerður  er  búin 
að  láta  þeim  alt  það  i  tje,  sem  islensk  gestrisni  get- 
ur  best  veitt?  pá  snúa  þær  við  henni  bakinu,  og  fara 
ofan  tíl  Bergþórshvols.  par  gera  þær  úlfalda  úr  mý- 
flugunni,  og  þvaðra  þar  alt  það  ilt,  sem  andskot- 
inn  og  illgjarnt  hugarfar  blæs  þeim  i  brjóst.  Stall- 
systur  þeirra,  sem  Mörður  sendi  seinna  út  Hall- 
gerði  til  ótila,  viðurkendu  þó,  að  hún  hefði  reynst 
þeim  drengur  hinn  besti.  pað  gátu  þær  ekki  af  henni 
dregið,  að  hún  hefði  gefið  þeim  mest  o.  s.  frv. 

Um  viðskifti  Bergþóru  og  Hallgerðar  þarf  jeg 
engin  orð  að  hafa,  þvi  sagan  tekur  þar  af  öll  tví- 
mæli  og  sýnir  svo  greinilega,  að  Bergþóra  átti  upp- 


21 


tökin,  því  það  var  eigi  smáræðis  svívirðing,  er  hún 
bjó  Hallgerði,  með  þvi  að  skipa  henni  virðingar- 
sætið  mesta  um  stund,  en  láta  hana  þá  þoka, 
er  önnur  kona  kemur  til,  er  að  vísu  virðist  eigi  hafa 
verið  virðingarkona  meiri  en  Hallgerður,  nema  sið- 
ur  væri,  því  Hallgerður  var  fremst  allra  virðingar- 
kvenna,  er  í  þvi  boði  voru  að  Bergþórshvoli.  J?ar 
að  auki  voru  brotin  á  henni  hin  helgu  gestarjett- 
indi,  og  sú  tillátsemi,  sem  þeim  er  að  jafnaði  sam- 
fara.  En  móðgun  þoldu  fyrirkonur  fornaldarinnar 
lítt,  þær  er  nokkuð  var  í  spunnið,  án  þess  hefndir 
kæmu  fyrir.  Má  í  þvi  sambandi  minnast  á  ipórlaugu 
konu  Guðmundar  rika,  þá  er  henni  var  boðið  vatnið 
seinna  en  sessunaut  hennar  i  veislunni  á  Bægisá. 
En  Guðmundur  bóndi  hennar  varð  fljótari  að  taka 
UPP  þykkjuna  fyrir  hennar  hönd,  og  reyndist  henní 
alt  annar  og  meiri  drengur,  en  Gunnar  Hallgerði  i 
veislunni  á  Bergþórshvoli. 

Ekki  getur  sagan  um  eitt  einasta  dæmi  þess,  að 
Hallgerður  hafi  breytt  neitt  svipað  þessu,  þegar 
Bergþóra  var  hennar  gestur. 

pá  vil  jeg  minnast  lítið  eitt  á  samvistir  þeirra 
Gunnars.  Jeg  hefi  áður  drepið  á,  að  undirstaða  sú, 
sem  þeir  Rútur  og  Njáll  lögðu  að  hjónabandi 
þeirra,  hafi  verið  lögð  af  miklum  illvilja  og  hatri 
í  garð  Hallgerðar,  og  þá  jafnframt  Gunnari  til  óhag- 
ræðis.  Með  þvi  vitni,  er  þeir  báru  Gunnari  um  æfi 
hennar,  tókst  þeim  undir  eins  að  gera  hana  að 
meira  eða  minna  leyti  tortryggilega  í  augum  hans, 
þvi  Gunnar  virðist  eigi  hafa  verið  mjög  vitur  mað- 
ur,  og  hætti  til  þess  helst  mikið  að  láta  Njál  hugsa 


22 


fyrir  sig,  og  dansa  eftir  hans  pípum.  Og  þótt  Gunn- 
ar  segði  eigi  skilið  við  hana,  sem  þó  hefir  ef  til 
vill  verið  tilgangur  Njáls  með  róginum,  þá  sýnir 
sagan,  að  hin  hræðilegu  ummæli  Njáls,  „af  henni 
mun  alt  ilt  standa,  þegar  hún  austur  kemur,"  hafa 
grafið  um  sig  óþyrmilega  i  huga  hans,  og  má  það 
heita  furðulegt  hamingjuleysi  og  viskubrestur  að 
láta  róginn  svo  glepja  sig,  að  persónuleg  kynning 
fái  þar  engu  um  þokað;  er  það  og  svo,  að  þótt  sag- 
an  taki  fram  marga  góða  kosti  Gunnars,  þá  sýnir 
hún  þó  jafnframt,  að  hann  hafði  sínar  veiku  hlið- 
ar,  eins  og  fleiri  menn,  því  auk  þess,  sem  þegar  er 
sagt,  virðist  hann  hafa  verið  bæði  auðtrúa  og  fljót- 
fær,  svo  að  meira  ilt  hefði  af  hlotist,  ef  Njáll  hefði 
ekki  borgið  honum.  I  sambúðinni  við  HaUgerði 
vantaði  hann  þá  stillingu  og  gætni,  er  honum  var 
nauðsynleg,  ef  alt  hefði  átt  að  fara  vel,  og  kemur 
hvorttveggja  þetta  átakanlega  fram  í  boðinu  á 
Bergþórshvoli,  er  hann  ræðst  á  Hallgerði  með 
fruntalegu  orðbragði,  i  stað  þess  að  fulltingja  henni 
sem  honum  var  skylt,  og  er  auðsætt,  að  hann  met- 
ur  hana  minna  en  fólk  það,  er  mestan  þáttinn  mun 
hafa  átt  í  að  rægja  hana  eystra,  áður  en  hún  kom. 
En  þetta  lætur  hann  sjer  eigi  nægja,  heldur  ber 
henni  jafnframt  á  brýn,  að  hún  sje  ófriðsöm  á 
sinu  eigin  heimih.  Og  það,  að  hann  tekur  þykkj- 
una  upp  fyrir  Bergþóru,  sýnir,  meðal  annars,  að 
rógur  Njáls  hefir  verið  búinn  að  blinda  hann,  þvi 
vist  verður  ekki  af  sögunni  ráðið,  að  þá  hafi  nokk- 
Ur  snurða  verið  á  sambúð  þeirra  ,af  hennar  til- 
verknaði. 


23 


pá  vil  jeg  minnast  á  hörmulegasta  atvikið  og  um 
leið  það,  sem  verstar  afleiðingar  hafði,  en  það  var 
það,  þegar  Gunnar  laust  hana  kinnhestinn.  J?að  er 
auðvitað,  að  margt  hafi  þeim  milli  borið. 
sem  sagan  minnist  ekki,  til  þess  tíma,  er 
Gunnar  laust  hana  kinnhestinn.  pað  hafa  sum- 
ir  sagt,  að  kinnhesturinn  væri  refsing  á  Hallgerði 
af  Gunnars  hendi  fyrir  það,  að  hún  ljet  taka  mat- 
inn  i  Kirkjubæ.  Jeg  vil  ekki  mæla  bót  þvi  óhappa- 
verki,  en  þó  má  geta  þess  hjer,  að  altítt  var,  að 
þá  er  þeir  vildu  eigi  selja,  er  nóg  áttu,  var  tekin  upp 
hjá  þeim  björg  og  hey  eða  annar  forði  og  lagt  verð 
fyrir;  hefði  þvi  hjer  mátt  hafa  þá  aðferðina,  og  hefði 
enda  vafalaust  verið  gert,  ef  höfundur  Njálu,  hver 
sem  hann  nú  kann  að  vera,  hefði  verið  vinveittur 
Hallgerði  í  frásögninni.  En  á  hinn  bóginn  hafði  Hall- 
gerður  ærnar  sakir  á  þá  Kirkjubæjar-menn,  því  þeir 
höfðu  skapraunað  Gunnari  og  svívirt  hann  á  allan  hátt. 
en  hún  hafði  tekið  þykkjuna  upp  fyrir  hans  hönd 
(sbr.  það,  er  hún  sagði,  að  það  sjáist  þá,  hvort  hann 
flýði  þá  grátandi) ,  og  þeir  höfðu  enn  árjettað  viðskif  t- 
in  með  því  að  svíkja  Melkólf  inn  á  þau;  en  hann  var 
óráðvandur  þræll,  þótt  þeir  leyndu  löstum  hans.  Við- 
skifti  Gunnars  við  þá  Kirkjubæjar-menn  verða  þess 
valdandi,  að  hann  slær  hana  kinnhestinn,  án  þess 
að  jeg  vilji  halda  því  fram,  að  hann  komi  sem 
refsing  frá  Gunnari  í  mattöku  málinu.  En  hitt  vildi 
jeg  segja,  að  framkoma  Gunnars  gagnvart  Hall 
gerði  í  þetta  sinn  virðist  mjer  alveg  dæmalaus.  Að 
minsta  kosti  minnist  jeg  ekki,  að  í  öllum  fornsög- 
unum  okkar  sje  nokkuð  svipað  að  finna,  einkum 


24 


þegar  þess  er  gætt,  hvaða  orð  hann  velur  henni  um 
leið.  pau  sýna,  að  hann  missir  alla  stjórn  á  sjálf- 
um  sjer,  og  verður  það  vart  metið  honum  til  sóma, 
hversu  sem  menn  annars  vilja  hta  á  aðfarir  Hall- 
gerðar  við  Kirkjubæjar-menn.  Og  ef  við  enn  gæt- 
um  þess,  að  fátt  mundi  i  þann  tíma  teljast  meiri 
svívirðing  við  konu,  en  sú,  að  slá  hana  í  andlitið  í 
viðurvist  fjölda  gesta,  og  bæta  svo  smánarorðum 
ofan  á,  þá  mætti  furðulegt  þykja,  ef  slíkt  hefði 
ekki  hinar  alvarlegustu  afleiðingar  i  för  með  sjer, 
ef  skapstór  kona  átti  i  hlut.  Eða  hvernig  haldið  þið, 
að  Bergþóru  gömlu  hefði  orðið  við,  ef  á  hana  hefði 
verið  lögð  svipuð  hirting?  En  þetta  athæfi  Gunn- 
ars  er,  sem  betur  fer,  einsdæmi  i  sögunni.  pvi  að 
þótt  Gunnari  væri,  ef  til  vill,  vorkunn,  þá  var  hegn- 
ingin  illa  lögð  á,  og  næsta  fávíslega  og  fruntalega. 

pað  er  hægara  að  hugsa  sjer  en  lýsa  tilfinningum 
Hallgerðar,  þegar  hún  fejkk  höggið,  og  ekki  bland- 
aðst  mjer  hugur  um,  að  hún  hafi  þá  strax  ásett  sjer 
að  hefna  þess,  og  það  jafnvel  þótt  það  kostaði  Gunn- 
ar  Mfið,  þótt  hún  yrði  að  biða  lengi,  uns  tækifæri 
byðist;  og  á  þetta  virðast  benda  orð  hennar  sjálfr- 
ar.  En  tækifærið  bauðst,  segir  sagan,  þegar  Gunnar 
biður  hana  um  hárlokkinn,  og  hún  hikaði  þá  ekki 
við  að  neita  honum  um  hann.  Hverjar  afleiðingar 
það  hafði,  segir  höfundur  Njálu  oss,  frá  sínu  sjón- 
armiði;  en  hitt  má  vera  öllum  ljóst,  er  söguna  lesa 
af  nokkrum  skilningi,  að  sá  hluti  Njálu  er  hinn 
mesti  hjegómi  og  þvættingur,  því  Gunnar  gat  eigi 
fremur  varist  með  boganum,  er  þakið  var  af  skál- 
anum,  en  hann  hefði  getað  í  bardaganum  við 


25 


R  a  n  g  á  .  En  hversu  sem  þetta  er,  þá  var  sú  venja 
jafnan,  að  hefndir  kæmu  fyrir  misgerðir,  ef  nokk- 
ur  dugur  var  í  þeim,  sem  fyrir  áverkanum  varð,  og 
þvi  virðist  mjer,  að  kinnhesturinn  Gunnars  og  neitun 
Hallgerðar,  geti  fallist  í  faðma  og  treysti  jeg  mjer 
ekki  að  skera  úr  því,  hvort  sekara  sje,  ef  mælt  er 
á  þeirrar  tíðar  mælikvarða. 

Eftir  fall  Gunnars  segir  litið  af  Hallgerði;  henn- 
ar  er  getið  við  og  við,  en  þar  er  alt  málum  blandað  og 
enn  óáreiðanlegra,  að  mjer  virðist,  en  i  hinum  fyrri 
hluta  sögunnar,  þótt  satt  sje  það  að  visu,  aðsaganhall- 
ar  á  Hallgerði,  hvar  sem  þvi  verður  við  komið. 
Hallgerður  fer  til  Grjótár  til  porgerðar  dóttur 
sinnar  og  er  mjög  hklegt,  að  hún  hafi  dáið  hjá 
henni,  því  að  sagan  segir  að  hún  hafi  búið  að  Grjótá 
eftir  dauða  manns  síns.  J?á  geta  munnmæli  þess,  að 
Hallgerður  hafi  flutst  suður  á  eignarjörð  sina,  Lauga- 
nes  og  dáið  þar  i  góðri  elli.  Hvort  sú  tiigáta  er  rjett, 
skal  jeg  láta  ósagt,  en  hitt  vitum  við,  að  Hallgerður 
átti  jörðina  Lauganes.  — 

Og  að  lyktum  örfá  orð  um  Hallgerði.  —  Hún  var 
kona  fögur  og  tíguleg,  mikil  vexti,  (eins  og  nafnið 
langbrók  bendir  til) .  Hár  hennar  var  fagurt  og 
svo  mikið,  að  hún  mátti  hylja  sig  i  því.  Hjá  henni 
fór  saman  fegurð  og  frjálsleg  framkoma.  —  pannig 
var  sú  kona,  sem  lang-þyngsta  og  harðasta  dóma  hef- 
ir  fengið.  Jeg  held,  að  engin  kona  hafi  verið  meira 
misskilin.  I  lifanda  hfi  kunnu  fæstir  að  meta  hana 
rjett.  Og  siðan  hún  dó,  hefir  hún  verið  hrakyrt  í 
hugsunarleysi,  af  mörgum  þeim,  sem  ekki  hafa 
nent  að  rannsaka  æfisögu  hennar  eða  lesa  með 


26 


nokkrum  skilningi  það,  sem  geymst  hefir  um  hana. 
Hallgerður  hafði  sína  kosti  og  galla,  eins  og  hver 
mikilhæfur  maður,  karl  eða  kona,  hefir  jafnan  haft 
og  mun  jafnan  hafa.  En  hún  var  hremskilin  og 
djarflynd,  og  það  sýndi  hún  strax  í  föðurgarði; 
hún  fór  aldrei  i  manngreinarálit,  sagði  jafnan  sann- 
leikann,  hver  sem  i  hlut  átti.  Hún  leynir  Gunnar 
engu,  þegar  hann  ber  upp  við  hana  bónorðið.  pað 
er  ekki  minsti  vafi  á  þvi,  að  hún  hefir  unnað  Gunn- 
ari  mjög  i  fyrstu,  því  hún  hafði  næma  tilfinningu, 
en  maðurinn  sjálegur  í  besta  lagi.  J?ess  vegna  fellur 
henni  svo  þungt,  þegar  hann  dregur  um  of  taum 
þeirra,  sem  henni  voru  óvinveittir,  enda  átti  hún  að 
rjettum  lögum  þar  til  fulltingis  og  varnar  að  sjá, 
er  Gunnar  var.  Hún  var  glaðlynd  og  aðlaðandi, 
skemtin  i  viðræðum  og  naut  virðingar  og  ástar  hjúa 
sinna.  Hún  var  rausnarleg  og  gjafmild  við  snauða 
menn  og  mátti  ekkert  aumt  sjá,  og  gaf  stórmann- 
lega.  Marga  fleiri  kosti  hafði  hún,  er  konu  máttu 
prýða,  að  þeirrar  aldar  sið.  Á  hinn  bóginn  er  eisji 
þvi  að  neita,  að  hún  gat  verið  harðlynd  og  hefni- 
gjörn  og  sást  litt  fyrir,  hvernig  hún  kom  hefndum 
fram,  en  svo  var  fleirum  farið  í  þann  tið,  þeim  er 
merkiskonur  þóttu  þá,  og  mikils  eru  metnar  enn  í 
dag.  Enn  fremur  var  hún  langrækin  og  stríðin  nokk- 
uð.  Að  hún  hafi  verið  ótrú  bónda  sínum  og  laus- 
lát,  verður  ekki  ráðið  af  sögunni.  pað  eru  engin  rök 
fyrir  þeim  áburði,  þau  er  nokkurs  sjeu  metandi, 
þvi  Njála  segir  frá  öllu  þess  háttar  sem  ómerkileg- 
um  orðasveim,  og  ber  af  henni  jafnharðan.  pá  hafa 
nokkrir  haldið  því  fram,  að  hún  hafi  verið  fram  úr 


27 


hófi  óráðvönd.  —  Hún  eggjaði  að  visu  þrælinn 
til  að  taka  með  leynd  matvæli  i  Kirkjubæ, 
en  á  það  má  líta  á  annan  veg,  enda  hefi  jeg  getið 
þess  hjer  að  framan,  og  þess  er  og  gætandi,  að 
matartakan  er  það  eina,  sem  sagan  greinir  af  þvi 
tæi.  Guðrún  Ósvífursdóttir  ljet  stela  motrinum  og 
virðist  hafa  virðing  af  enn  i  dag. 

1  sambandi  við  hefnigirni  hennar  má  taka  það 
fram,  að  íslenskar  mikilsháttar  konur  á  hennar 
tímum  voru  svo  skapi  farnar,  að  vera  annað  hvort 
vinir  eða  óvinir  þeirra,  er  þær  áttu  við  að 
skifta;  svo  virðist  þeim  að  minsta  kosti  oftast 
lýst  i  sögum  vorum.  par  var  eigi  margt  um 
millivegina.  Og  i  þeirra  hóp  telst  Hellgerður,  eins 
og  áður  er  sagt.  Hún  var  metnaðargjörn  og  hún 
kannaðist  við  það  með  fullri  hreinskilni  svo  sem 
ættarfylgju  sina  (sbr.:  Mikill  er  metnaðr,  o.  s.  frv.). 
En  það,  sem  úrslitum  rjeði,  var  það,  hversu  for- 
lögin  voru  henni  hörð  og  grimm.  Hefði  uppeldi 
hennar  verið  öðru  visi  en  það  var,  og  f  óstri  hennar 
jafngóður  drengur,  sem  hann  var  ótrauður  til  viga, 
og  hefði  henni  enn  fremur  verið  sýnd  meiri  blíða  og 
nærgætni  af  foreldrum,  en  ráða  má  af  sögunni  að 
verið  hafi,  þá  er  liklegt  að  margt  hefði  farið  öðru 
visi  en  f  ór.  Og  hefði  ekki  ýms  atvik  orðið  svo  að  segja 
samtaka  um  að  gera  henni  ómögulegt  að  njóta  sin, 
þá  er  líklegt  að  saga  hennar  hefði  orðið  alt  önnur 
en  hún  varð. 

1  stuttu  máli  sagt,  hefði  ekki  óhamingja  hennar 
sjálfrar,  og  rógur  öfundarmanna  hennar  verið  jafn 
furðulega  samtaka  að  láta  henni  alt  snúast  til  tjóns, 


28 


vanvirðu  og  sorgar,  þá  hef  ði  Hallgerður  orðið  alt  önn- 
ur  í  hugum  margra,  en  hún  varð,  og  er  enn  í  dag. 
Jeg  vil  þvi  að  endingu  óska  þess,  að  menn  vildu  rann- 
saka  sem  best  æfisögu  hennar,  áður  en  þeir  kveða 
upp  dóma  sína,  athuga  öll  tildrög  viðburða,  orsak- 
ir  og  afleiðingar.  Jeg  get  hugsað  mjer,  að  margur 
hefði  felt  mildari  dóm  um  hana  en  hann  hefir  gert, 
ef  að  hann  hefði  byrjað  á  því,  sem  reyndar  á  jafn- 
an  að  byrja  á:  að  kynna  sjer  vendilega  alla  mála- 
vexti,  áður  dómur  sje  upp  kveðinn;  er  þá  að  minni 
hyggju  vafalítið,  að  öll  önnur  hefðu  orðið  dómsúr- 
shtin.  Jeg  hika  ekki,  að  öllu  athuguðu,  að  telja  hana 
hjer  eftir  sem  hingað  til  með  hinum  fremstu  og 
merkustu  konum  fomaldarinnar,  og  jeg  fulltreysti 
því,  að  sú  komi  tíð,  að  menn  láti  Hallgerði  njóta 
sannmælis  og  dæmi  hana  rjettar  en  verið  hefir.  pað 
er  sannarlega  *nál  til  komið,  að  minning  hennar  fái 
að  njóta  meiri  sanngirni  en  hingað  til  hefir  átt  sjer 
stað,  og  vil  jeg  i  því  trausti  og  með  þeirri  áskorun 
ljúka  máli  minu. 


Kjartan,  Bolli  og  Guðrún. 

Fyrirlestur  fluttar  í  st.  Hlín  nr.  33  7.  des.  1906. 


Heiðruðu  fjelagsmenn! 

Finst  ykkur  ekki,  eins  og  mjer,  að  þau  atriði,  sem 
sagan  hefir  að  geyma  um  æfi  þeirra  þriggja:  Kjart- 
ans,  Bolla  og  Guðrúnar,  sje  eitt  með  þvi  mikilfeng 
legasta  og  um  leið  áhrifamesta,  sem  leitt  er  fram  á 
sjónarsviðið  úr  lifi  fornmanna  á  þvi  tímabili?  Jeg 
fyrir  mitt  leyti  verð  að  játa,  að  æfisaga  Guðrúnar 
og  viðureign  Kjartans  og  Bolla  hreif  og  hertók  huga 
minn,  er  jeg  á  unga  aldri  las  hana,  og  hið  sama  get 
jeg  sagt  enn  i  dag.  Og  hvers  vegna?  Vegna  þess,  að 
í  fari  þeirra  virðist  koma  fram  alt  það,  sem  hrifið 
getur  huga  manns  og  f est  athyglina  við  söguna,  frá 
byrjun  til  enda,  ýmist  með  sárri  sorg  og  angur- 
bhðu,  eða  þá  með  djúpri  alvöru  út  af  hinum  hörmu- 
legu  örlögum,  er  verða  hlutskifti  allra  þriggja  sögu- 
hetjanna.  Ekki  ætla  jeg  mjer  þá  dul,  að  jeg  geti 
rakið  öll  þau  rök,  er  liggja  til  þess,  að  æfi  þeirra 
varð  svo  sem  sagan  greinir.  En  ekki  get  jeg  heldur 
orðið  þeim  mönnum  samdóma,  er  fella  þungan  dóm 
um  þau  Bolla  og  Guðrúnu,  en  alsýkna  Kjartan,  og 
vilja  gera  úr  honum  bæði  dýrðling  og  píslarvott. 


30 


Mjer  hefir  fundist,  og  finst  enn,  að  það  sje  margt, 
sem  þurfi  að  taka  til  vandlegrar  íhugunar,  áður  en 
sliku  sje  snarað  framan  í  áheyrendurna,  hvort  sem 
þeir  eru  margir  eða  fáir. 

Jeg  hafði  nú  aldrei  ætlað  mjer,  að  tala  hjer  um 
æfi  þeirra  Kjartans,  Guðrúnar  og  Bolla,,  en  hag- 
nefnd  stúku  þessarar  hefir  af  visku  sinni  skipað 
mjer  að  gera  það,  og  þótt  jeg  reyndar  viti  vel,  að 
mjer  sje  ofvaxið  að  tala  um  þetta  efni,  vildi  jeg  þó 
eigi  með  öllu  skorast  undan  skipun  hennar.  Jeg  skal 
því  nú  víkja  að  sögunni,  og  reyna  að  tina  það  til, 
er  hún  greinir,  og  sjá  síðan,  hvað  af  þvi  má  læra 
um  hvert  fyrir  sig  af  áðurgreindum  söguhetjum. 

Vorið  960  flutti  Ólafur  pá  bú  sitt  að  Hjarðarholti 
í  Laxárdal.  Haustið  áður  hafði  hann  látið  húsa  þar 
bæ  mikinn  og  vandaðan.  Ólafur  var  kvæntur  por- 
gerði  Egilsdóttur  frá  Borg  á  Mýrum.  Hún  var  kven- 
skörungur  mikill,  sem  hún  átti  kyn  til.  Bræður 
ólafs  voru  þeir  Bárður  og  pórleikur.  —  ólafur  og 
Bárður  komu  vel  skapi  saman,  en  alt  öðru  máli  var 
að  gegna  um  pórleik;  þar  fjell  alt  stirðara  á  millum. 

ólafur  pá  bar  af  flestum  samtíðarmönnum  sín- 
um  að  allri  atgjörfi.  Gerðist  hann  því  brátt  mikill 
hjeraðshöfðingi  og  ástsæll  af  flestum,endahjeltHösk- 
uldur  faðir  hans  honum  fram  í  hvívetna.  Er  svo  af 
sögunni  að  sjá,  sem  Bárður  hafi  unað  þvi  vel,  en 
J>órleikur  miður.  Haustið  972  deyði  Höskuldur  fað- 
ir  þeirra,  og  hafði  hann  skömmu  fyrir  andlát  sitt 
látið  kalla  sonu  sína  fyrir  sig,  og  vildi  hann  láta 
ólaf  vera  jafnan  til  arfs  við  þá  bræður,  sem  skil- 
getinn  væri.  Bárður  var  þvi  samþykkur,  en  J?ór- 


31 


leikur  aftók  það  með  öllu.  Samt  fjekk  Höskuldur 
því  ráðið,  að  Ólafur  hlaut  úr  eigu  hans  tvo  hina 
bestu  kjörgripi:  sverðið  konungsnaut  og  gullhring 
mikinn,  hvorttveggja  hinar  mestu  gersemar.  Litlu 
siðar  andaðist  Höskuldur,  og  þótti  að  honum  mikill 
mannskaði. 

pegar  Höskuldur  var  látinn,  fjekk  Ólafur  þvi  til 
vegar  komið,  að  þeir  samþyktu  að  halda  næsta  sum- 
ar  erfi  mikið  eftir  föður  sinn,  og  var  til  þess  boðið 
virðingarmönnum  um  alt  land  á  alþingi  næsta  sum- 
ar.  J?að  erfi  hefir  annað  mest  verið  hjer  á  landi  og 
sátu  það  900  manns  i  hálfan  mánuð,  og  voru  allir 
virðingarmenn  með  gjöfum  út  leystir. 

peir  bræður  Bárður  og  Höskuldur  skiftu  með 
sjer  arfi  þannig,  að  Bárður  fjekk  Höskuldsstaði,  en 
pórleikur  lausafje  alt.  pórleikur  bjó  á  Kambsnesi. 
Honum  fæddist  sonur,  er  Bolli  var  nefndur.  peim. 
sveini  bauð  Ólafur  fóstur,  til  að  mýkja  skap  bróð- 
ur  sins  og  þektist  pórleikur  boðið.  Var  siðan  góð 
vinátta  með  þeim  bræðrum.  Fór  Bolli  heim  i  Hjarð- 
arholt,  og  unnu  þau  porgerður  og  Ólafur  honum 
sem  sonum  sínum. 

Árið  970  fæddist  Ólafi  sveinn  sá,  er  nefndur  var 
Kjartan,  eftir  Mýr-Kjartani  Irakonungi,  afa  sínum. 
Er  sveininum  Kjartani  lýst  svo  forkunnarvel,  að 
jeg  get  ekk  stilt  mig  að  taka  þá  lýsingu  upp  hjer 
orðrjetta,  þótt  jeg  reyndar  viti,  að  þið  kunnið  hana 
öll,  eins  vel  og  jeg.  Hún  er  á  þessa  leið: 

„Kjartan  Ólafsson  vex  upp  heima  i  Hjarðarholti. 
Hann  var  allra  manna  friðastr  þeirra  er  fæðst  hafa 
á  Islandi.  Hann  var  mikilleitr  ok  vel  farinn  í  and- 


32 


liti,  manna  bezt  eygðr  ok  ljóslitaðr;  mikit  hár  hafði 
hann,  ok  fagrt  sem  silki,  ok  fell  með  lokkum;  mik- 
ill  maðr  ok  sterkr  eftir  þvi  sem  verit  hafði  Egill 
móðurfaðir  hans  eða  pórólfr.  Kjartan  var  hverj- 
um  manni  betr  á  sik  kominn,  svá  at  allir  undruð- 
ust,  þeir  er  sá  hann;  betr  var  hann  ok  vígr  enn 
flestir  menn  aðrir;  vel  var  hann  hagr  ok  syndr 
manna  bezt;  allar  íþróttir  hafði  hann  mjök  um- 
fram  aðra  menn;  hverjum  manni  var  hann  litil- 
látari,  ok  vinsæll,  svá  at  hvert  barn  unni  honum. 
Hann  var  léttúðigr  ok  mildr  at  fé." 

pannig  hljóðar  þá  þessi  fáorða  og  gagnorða  lýs- 
ing.  Jeg  vildi  ekki  sleppa  henni,  þvi  að  hún  er  nauð- 
synleg  i  sambandi  við  það,  sem  á  eftir  kemur. 

1  þann  tíma,  er  sagan  gerðist,  bjó  að  Laugum 
Ósvifur  Helgason  og  pórdís  kona  hans.  >pau  áttu 
mörg  börn,  og  þó  að  þau  komi  flestöll  við  sög- 
una,  þá  er  það  að  eins  eitt  þeirra,  sem  jeg  ætla 
að  minnast  á,  nefnilega  Guðrún  dóttir  þeirra.  peg- 
ar  sagan  leiðir  Guðrúnu  fyrst  fram  fyrir  augu 
lesandans,  lýsir  hún  henni  um  leið  svo  fag- 
urlega,  að  jeg  man  ekki  til,  að  jeg  hafi  sjeð  aðra 
lýsingu  henni  jafnfagra  eða  fegri  í  öllum  sögun- 
um  okkar,  og  er  þá  langt  til  jafnað,  þvi  mörg  er 
þar  lýsingin  fögur  og  góð  af  ýmsum  konum  forn- 
aldarinnar.  Jeg  tek  hana  þvi  upp  hjer  orðrjetta: 

„Guðrún  hét  dóttir  þeira;  hon  var  kvenna  vænst, 
er  upp  óxu  á  Islandi;  bæði  at  ásján  ok  vitsmun- 
um.  Guðrún  var  kurteis  kona,  svá  at  í  þann  tíma 
þótti  alt  barnavípr,  þat  er  aðrar  konur  höfðu  i  skarti 


33 

hjá  henni.  Allra  kvenna  var  hon  kænst  ok  bezt  orði 
farin;  hon  var  örlynd  kona." 

Jeg  held  nú,  að  i  þessari  stuttu  lýsingu  sje  flest 
það  tekið  fram,  sem  konu  mátti  prýða,  að  þeirrar 
aldar  sið.  Hjer  eru  taldir  allir  þeir  kostir,  sem  yngis- 
piltarnir  gengust  fyrir  i  þá  daga,  og  gera  raunar  enn 
þann  dag  í  dag;  það  eru  þeir  kostirnir,  sem  vana- 
lega  voru  taldir  þungir  á  metunum,  þegar  leita 
skyldi  ráðahags,  enda  verður  ekki  með  sönnu  sagt,  að 
Guðrúnu  yrði  manns  vant,  sem  enn  mun  sagt  verða. 

1  landareign  Lauga  voru  heitar  eða  volgar  laug- 
ar,  og  er  liklegt,  að  þær  hafi  verið  eitthvað 
lagaðar  til  þess,  að  synda  mætti  í  þeim,  þvi  að  í 
þann  tið  var  mikil  áhersla  lögð  á  sundíþróttina,  og 
gerðu  menn  sjer  laugar  víða  þar,  er  þvi  mátti  við 
koma.  Nú  er  landslag  á  Laugum  orðið  svo  breytt 
frá  því,  sem  þá  var,  að  varla  verður  með  vissu  sagt. 
hvernig  þar  hefir  hagað  til  þá,  en  hitt  er  víst,  að 
ungir  menn  sóttu  þangað  til  sunds  úr  nágrenninu. 
Sagan  getur  þess,  að  Kjartan  fór  til  Lauga  og  fylgdi 
Bolli  honum  jafnan.  J?ar  æfði  Kjartan  sundíþrótt- 
ina,  sem  hann  varð  siðar  frægur  fyrir,  í  viðureign 
sinni  við  Ólaf  konung  Tryggvason..  Vinátta  mikil 
var  millum  þeirra  ólafs  og  ósvífurs,  og  þá  engu 
minni  millum  pórdisar  og  porgerðar. 

par  sem  nú  Kjartan  var  einhver  hinn  gerfileg- 
asti  maður,  er  upp  fæddist  á  Islandi  um  þessar  mund- 
ir,  og  Guðrún  með  sama  hætti  hverri  konu  fremri, 
þá  er  það  að  vonum,  er  sagan  getur  bess  að  öllum 
hafi  þótt  það  hið  mesta  jafnræði,  er  þau  voru.  pau 
voru  þess  vegna  „gefin  hvort  öðru",  ekki  einungis 

3 


34 


af  foreldrunum,  heldur  og  öllum  almenningi  út  i 
frá  i  hjeraðinu. 

J>að  verður  nú  samt  ekki  af  sögunni  ráðið,  að  þau 
hafi  látið  sig  neinu  skifta  þann  orðróm  almennings, 
eða  að  hann  hafi  átt  við  rök  að  styðjast.  En  hitt  er 
vist,  að  gjarnan  vildu  þau  vera  saman,  er  þau  voru 
aðskilin,  svo  sem  ungmennum  er  títt,  þeim  er  oft 
leika  sjer  saman,  og  vel  fellur  á  með;  þótt  þeim  hafi 
ekki  lengi  verið  ljóst  sjálfum,  hvað  seiddi  þau  hvort 
að  öðru,  enda  var  Kjartan  varla  eldri  en  10  ára,  er 
Guðrún  var  15  vetra  gefin  porvaldi  Halldórssyni  frá 
Garpsdal,  þvert  á  móti  vilja  sínum,  enda  varð  það 
hjónaband  ekki  langgætt,  að  því  er  ráða  má  af  sög- 
unni.  Siðar  var  Guðrún  gift  pórði  Ingunnarsyni 
með  fullu  samþykki,  enda  fór  vel  á  með  þeim. 
En  hann  druknaði  næsta  vetur  ef  tir  brúðkaup  þeirra, 
og  var  nú  Guðrún  ekkja  öðru  sinni,  og  þó  að  eins 
18  ára  að  aldri  og  í  blóma  lifsins. 

Jeg  hefi  áður  á  það  minst,  að  Kjartan  hafi  verið 
þroskamikill,  og  snemma  borið  af  öðrum  sínum 
samtíðarmönnum.  Faðir  hans  mat  hann  langt  um 
fram  alla  sonu  sína  og  allir  dáðust  að  yfirburðum 
hans.  Hann  var  útvalið  óskabarn  hamingjunnar,  öll 
sin  uppvaxtarár;  um  það  ber  sagan  ljósan  vott. 
Máltækið  segir,  að  það  þurfi  sterk  bein  til  að 
þola  góða  daga,  og  svo  reyndist  hjer.  J?að  gat  varla 
hjá  því  farið,  að  slikt  dálæti,  er  Kjartan  naut,  hefði 
skaðleg  áhrif  á  hann,  og  vekti  hjá  honum  þá  hugs- 
un,  að  hann  værí  hafinn  yfir  fjöldann,  enda  virðist 
mjer  sagan  sýna  það  æ  betur  eftir  þvi,  sem  fram 
líður  á  hana;  er  það  vafalaust  eðlilegt,  að  Kjartan 


35 


fyltist  ofmetnaði  af  öllu  því  lofi,  er  á  hann  var  hlað- 
ið,  en  jafnframt  sýnir  það  þó,  að  hann  hefir  að  þessu 
leytinu  verið  undir  sömu  syndina  seldur  sem  aðrir 
og  því  ekki  alfullkominn  framar  en  aðrir  dauðlegir 
menn.  Hann  hafði,  eins  og  allir  menn,  sínar  mann- 
legu  ástríður,  sínar  sterku  og  veiku  hliðar.  Og  ein- 
mitt  vegna  þess,  að  mörg  hin  sterku  einkenni  ættar 
hans  voru  sameinuð  í  honum,  og  það  í  rikum  mæli, 
þá  hefði  uppeldi  hans  þurft  að  vera  öðruvísi  en  það 
var,  ef  vel  hefði  átt  að  fara. 

Af  sögunni  sjáum  við,  að  þó  að  bæði  föður-  og 
móðurætt  hans  væru  mikilsháttar  um  hreysti  og 
annað  atgerfi,  þá  höfðu  margir  ættmenn  hans  ýmsa 
galla. 

Höskuldur,  faðir  ólafs,  þótti  ærið  skapbráður  og 
óvæginn,  og  þótt  hann  eignaðist  þá  konu,  sem  um 
það  leyti  þótti  vera  einhver  bestur  kvenkostur  í  Borg- 
arfirði,  hjelt  hann  hjákonu  til  elju  rigs  við  hana. 
Hrútur  bróðir  hans  var  ör  til  ásta,  það  sýna  viðskif  ti 
hans  við  Gunnhildi  konungamóður.  Um  Hallgerði 
föðursystir  Kjartans,  var  sú  saga  sögð,  að  hún  hefði 
næmt  auga  fyrir  fríðleik  piltanna,  og  það  eftir  það, 
er  hún  var  gift  í  þriðja  sinn.  Mjer  virðist  sagnarit- 
arinn  líka  einmitt  vera  að  lýsa  þessu  ættareinkenni 
hjá  Kjartani,  þar  sem  hann  minnist  á,  að  Kjartan 
sje  „léttúðigr".  pá  er  annað,  sem  kemur  snemma  í 
ljós  hjá  Kjartani,  og  það  er,  hvað  honum  er  ógjarnt 
að  taka  nokkurt  tillit  til  tilfinninga  og  vilja  þeirra, 
er  næstir  honum  stóðu.  Á  þetta  rekum  við  okkur 
hvað  eftir  annað,  og  afleiðingar  þess  verða  stundum 
hinar  alvarlegustu.  En  þetta  alt  virðist  vera  að  kenna 

3* 


36 

uppeldi  hans.  Hinu  er  síst  að  neita,  þótt  þessi  ljóður 
væri  á  ráði  hans,  að  hann  hafði  ærnar  gáfur,  still- 
ingu  og  aðra  mannkosti,  svo  að  i  daglegri  umgengni 
við  aðra  menn  vekur  hann  aðdáun  og  virðing  allra, 
er  honum  kyntust.  Prúðmenska  hans  og  framkoma 
öll  hefir  hlotið  að  vera  frábær  og  aðlaðandi.  pað 
sjáum  við,  að  þegar  hann  dvelur  i  Noregi,  þá  sitja 
allir  og  standa,  íslendingar,  eins  og  honum  likar  best. 

Um  Bolla,  fóstbróður  Kjartans,  er  sagan  öllu  fá- 
orðari,  en  segir  þó  svo  mikið,  að  hægt  er  að  sjá,  að 
hann  hefir  verið  honum  næst  um  fríðleik  og  atgerfi, 
og  það  svo  mjög,  að  samtíðarmenn  hans  þóttust  sjá 
porstein  rauða  endurborinn  i  honum;  en  hann  þótti 
öllum  fremri  að  hreysti  um  sina  daga.  í  sögunni  er 
þess  oftlega  getið,  hversu  vel  hafi  farið  með  þeim 
fóstbræðrum,  Kjartani  og  Bolla.  Samkomulag  þeirra 
í  æsku  er  svo  ástúðlegt,  að  unun  er  að  lesa  um  það. 
J>að  kælir  alls  ekki  hugarþel  Bolla  á  þeim  árum, 
þótt  hann  heyri  Kjartan  alstaðar  tekinn  fram  yfir 
sig.  Honum  er  það  þá  hin  mesta  gleði  að  þjóna 
Kjartani  sem  best  og  gera  veg  hans  sem  mestan,  og 
þótti  honum  þá  gott,  er  hann  var  talinn  ganga  hon- 
um  næstur. 

En  þó  að  þetta  gengi  nú  svona  til,  á  æskuárun- 
um,  þá  sór  Bolli  sig  þó  svo  i  ættina,  að  ætla  mátti, 
að  hann  leitað  sjer  þess  frama,  er  hann  mátti  frek- 
astan  fá,  með  aldri  og  þroska.  Sagan  segir,  að  fóst- 
urforeldrar  hans  hafi  unnað  honum  sem  sonum  sin- 
um.  En  hún  bætir  þvi  við,  að  þau  hafi  unnað  Kjartani 
fram  yfir  þá  alla.  Til  hans  og  framtiðar  hans  horfði 


37 


ckki  einungis  Hjarðarholtsheimilið  staðföstum  von- 
araugum,  heldur  og  alt  hjeraðið. 

pað  hefir  áður  verið  vikið  að  því,  að  þegar  Guð- 
rún  varð  ekkja  eftir  pórð  Ingunnarson,  væri  hún 
að  eins  18  ára  gömul,  og  hafi  þá  borið  af  öllum 
samtiðarkonum  sínum  að  fríðleik  og  hverskyns  at- 
gjörfi,  andlegri  og  likamlegri.  Enn  fremur  mintist 
jeg  á  það,  að  Kjartan  vandi  stöðugt  komur  sínar 
að  Laugum;  fyrst  sótti  hann  þangað  leiki  sem  dreng- 
ur,  en  síðar  meir  æfði  hann  þar  sund,  og  jafnan 
var  Bolli  með  honum. 

Mjer  skilst  nú  sagan  á  þá  leið,  að  Kjartan  hafi 
þá  fyrst  farið  að  snúa  huga  sínum  þangað,  sem 
Guðrún  var,  er  hún  var  orðin  ekkja  eftir  pórð,  og 
að  það  sje  þá,  að  hin  forna  vinátta,  er  með  þeim 
hafi  verið  í  æsku,  snúist  upp  i  ást,  og  sá  ásetning- 
ur  fest  rætur  hjá  þeim,  að  þau  skuli  eigast  síðar 
meir.  J>að  kann  máske  einhverjum  að  þykja  það 
undarlegt,  að  Kjartan  vakti  ekki  undir  eins  opin- 
bert  bónorð  við  hana,  og  fastnaði  sjer  hana,  eins 
og  þá  var  kallað.  Mjer  finst  það  atferli  hans  mjög 
eðlilegt,  og  skal  jeg  leitast  við  að  gera  nokkra  grein 
fyrir  þeirri  skoðun  minni.  Fyrst  var  nú  það,  að 
Kjartan  var  mjög  ungur,  en  þó  hygg  jeg,  að  hitt 
hafi  ráðið  meiru,  að  hann  hefir,  að  þeirrar  aldar 
sið,  viljað  vera  búinn  að  vinna  sjer  nokkuð  til  frama 
áður.  Hann  þekti  svo  vel  metnað  hennar  og  skaps- 
muni;  vissi,  að  sá  maður,  sem  hún  gæfi  hönd  sína, 
yrði  áður  að  hafa  unnið  eitthvert  stórt  afreksverk, 
ef  hann  skyldi  eiga  virðingu  hennar  og  traust.  Hitt 


38 


var  og,  að  þótt  hann  værí  ættstór  og  fagur,  og  fað- 
ir  hans  auðugur,  þá  var  hann  þó  enn  staðfestulaus, 
en  átti  það  hins  vegar  nokkurnveginn  víst,  að  taka 
við  hjeraðsstjórn,  er  stundir  liðu  fram,  þvi  að  bæði 
var  hann  elstur  allra  sona  Ólafs,  og  átti  þar  að 
auki  ástsæld  og  virðingu  flestra  að  fagna,  fjær  og 
nær.  ' — 

Svona  get  jeg  mjer,  að  ástatt  hafi  verið,  að  minsta 
kosti  um  Kjartan  þann  tíma,  sem  tilhugalif  þeirra 
Guðrúnar  stendur  sem  hæst.  En  því  miður  höfðu 
forlögin  ákveðið  þeim  alt  annað  hlutskifti,  en  ást- 
ríka  sambúð  í  farsælu  hjónabandi. 

Vorið  996  dregur  upp  hið  fyrsta  ský  á  vonar-  og 
hamingjuhimni  þeirra.  Kjartan  kemur  þá  einn  dag 
sem  oftar  til  Lauga,  og  er  vel  fagnað  að  vanda.  Hann 
segir  þá  Guðrúnu,  að  hann  hafi  fastráðið  að  fara 
utan,  og  leita  sjer  fjár  og  frama.  Henni  verður  illa 
við  þessa  frjett,  og  þykir  hann  hafa  ráðið  þetta  nokk- 
uð  fljótt,  og  sömu  skoðun  höfðu  þeir  látið  í  ljós 
porsteinn  móðurbróðir  hans  og  Ólafur  faðir  hans. 
Guðrún  er  ekki  margorð,  en  þó  má  vel  skilja  ásök- 
un  hennar,  er  hann  hefir  ráðið  þetta  á  óvart  frænd- 
um  og  vinum.  Hann  biður  hana  að  láta  sjer  ekki 
mislíka  þetta,  „ek  skal  gera  annan  hlut,  svá  at  þér 
líki  vel."  Guðrún  var  fljót  til  svars  og  mælti:  „Entu 
þetta;  þvi  at  ek  mun  brátt  yfir  því  lýsa,"  og  kvaðst 
hún  vilja  fara  með  honum  utan.  Mjer  finst,  að  í  þess- 
ari  bæn  Guðrúnar  liggi  miklu  meira,  en  kemur  fram 
í  orðunum,  en  margan  mundi  gruna,  og  er  því  líkt 
sem  hún  hafi  hugsað  sitt  mál  vandlega,  þó  að  tím- 
inn  til  andsvars  væri  stuttur.  Hún  vill  fara  með 


39 


Kjartani,  og  hvers  vegna?  Jeg  hygg  vegna  þess,  að 
hún  veit,  að  hún  hefir  lífsreynslu  og  mannþekk- 
ingu  miklu  meiri  en  hann.  Hún  þekti  Kjartan  allra 
manna  best;  þekti  hans  veiku  og  sterku  hliðar;  vissi 
öllum  betur,  hvers  hann  þurfti  að  gæta,  og  hvað 
hann  þurfti  að  varast,  og  hún  taldi  það  ekki  eftir 
sjer  að  fylgja  honum,  og  styðja  hann  að  öllu  því, 
er  hún  mátti,  og  leggja  sitt  líf  við  hans  líf.  Og  enn 
segir  hún  honum  óbeinlínis,  að  þegar  hann  sje  far- 
inn  af  landi  burt,  hafi  hún  ekkert  að  lifa  fyrir,  því 
alt  sje  með  honum  horfið,  (sbr.:  „þvi  ekki  ann  ek 
íslandi"). 

En  þó  að  undarlegt  megi  virðast,  þá  neitar  Kjart- 
an  henni  um  þessa  bæn,  og  sannast  því  hjer,  að 
jafnan  ber  til  hverrar  sögu  nokkuð.  Skilnaður  þeirra 
varð  að  þessu  sinni,  sá,  er  við  vitum.  Hann  bað  hana 
að  bíða  í  þrjá  vetur,  en  fjekk  ekkert  loforð,  og 
kveðjurnar  urðu  stuttar.  pannig  varð  skilnaður 
þeirra,  og  varð  þeim  eigi  siðar  auðið  að  endur- 
nýja  vináttumál  sín;  en  svo  er  að  sjá,  sem  báðum 
hafi  liðið  illa,  bæði  verið  óánægð. 

Mjer  blandast  ekki  hugur  um,  að  alt  þetta  hefði 
farið  öðruvísi,  ef  Kjartan  hefði  að  þessu  sinni  lát- 
ið  að  vilja  Guðrúnar.  Jeg  lít  svo  á,  að  þessi  ferð 
Kjartans  til  Lauga,  sje  upphaf  hinnar  hörmulegu 
viðureignar  þeirra  síðar,  og  fæ  jeg  ekki  betur  sjeð, 
en  að  framkoma  Kjartans  hafi  verið  óheppileg,  þeg- 
ar  þess  er  gætt,  hvernig  ástatt  var  á  milli  þeirra. 
Honum  mátti  vera  það  ljóst,  að  hann  átti  hjer  við 
unnustu  sína  að  skifta,  sem  ekki  mundi  biðja  hann 
annars  en  þess,  sem  báðum  mætti  til  góðs  verða, 


40 


og  sem  þar  að  aiiki  var  vön  að  fá  vilja  sínum  fram- 
gengt.  Svo  vel  mátti  hann  þekkja  hana.  Hins  vegar 
þykist  jeg  vita,  að  Guðrún  hafi  ásett  sjer  að  biða 
hans  hinn  tilsetta  tíma  og  efna  við  hann  öll  þau 
heit,  er  hún  i  hjarta  sinu  hafði  unnið  honum,  — 
og  hann  henni  á  sama  hátt. 

Mjer  þykir  ekki  óliklegt,  að  Guðrún  hafi  hugsað 
likt  og  Tullur  prestur,  þegar  hann  kvaddi  Núma: 
„pegar  þú  kemur  þar  i  Róm,"  þvi  eins  og  sagan 
sýnir,  að  hún  bar  kviðboga  fyrir  framtíð  unnusta 
sins,  eins  sýnir  hún  líka,  að  kvíði  hennar  var  ekki 
ástæðulaus.  Kjartan  sótti  að  vísu  virðingu  og  frama 
á  konungsfund,  en  hann  sótti  þangað  lika  annað 
um  leið,  því  víst  virðist  einsætt  af  sögunni,  að  hugs- 
anir  hans  og  skap  hafi  breyst  allmikið  í  þessari 
utanför;  og  það  má  vera  hverjum  ljóst,  af  frásögn 
Laxdælu,  að  ekki  átti  Guðrún  hug  hans  óskiftan 
þá  stund,  er  hann  dvaldi  i  Noregi,  að  minsta  kosti 
eigi  altaf.  pað  þurfti  nú  vafalaust  hvöss  járn,  til 
að  standa  fast  á  þeim  ís,  sem  Kjartan  stóð,  á  í 
Noregi,  enda  sjest  og  best,  að  járnin  reyndust  hon- 
um  illa,  og  ísinn  ærið  háll.  Kjartan  virðist  hafa 
verið  mjög  reikull  i  ráði  um  það,  hvort  hann  ætti 
heldur  að  fara  út  til  íslands,  og  kvongast  Guðrúnu, 
eða  setjast  að  i  Noregi  og  ganga  að  eiga  Ingi- 
björgu,  systur  Ólafs  konungs  Tryggvasonar.  En  eins 
og  við  vitum,  þá  voru  það  siðaskiftin,  sem  rjeðu  úr- 
slitum  í  þvi  máli,  og  eigi  óhklegt,  að  Kjartan  hefði 
unað  sjer  allvel  i  Noregi,  þótt  farbannið  hefði  heffc 
för  hans  lengur.  Kjartan  virðist  hafa  hugsað  eitt- 
hvað  á  þá  leið,  að  yrði  konungsvilja  framgengt  á 


41 


Islandi,  þá  mundi  hann  fara,  og  setjast  þar  að;  ef 
öðruvísi  færi,  þá  að  ílengjast  í  Noregi,  og  eiga  Ingi- 
björgu.  —  Nú  urðu  úrslitin  þau,  að  Islendingum 
þeim,  er  konungur  hafði  haldið,  var  gefið  heim- 
fararleyfi  vorið  999,  að  fjórum  undanskildum,  og 
var  Kjartan  einn  þeirra.  Síðustu  orðin,  er  Kjartan 
talar  við  Bolla  fóstbróður  sinn,  þegar  þeir  eru  að 
skilja,  er  Bolli  fer  heim,  sýna,  að  Kjartan  vill  eigi, 
að  til  íslands  frjettist  um  kunningiskap  hans  og 
Ingibjargar.  Hann  talar  og  fátt  um  Guðrúnu.  Svör 
þau,  er  Kjartan  gaf  Bolla,  er  hann  var  á  förum 
heim,  eru  mjög  á  reiki  og  óákveðin. 

Jeg  tel  vist,  að  Bolla  hafi  ekki  til  hugar  kom- 
ið,  að  leita  ráðahags  við  Guðrúnu,  eftir  að  hann 
vissi,  að  hugir  þeirra  Kjartans  fóru  að  hneigjast 
saman,  uns  hann  sá  hvað  fara  gerði  um  Kjartan  i 
Noregi.  En  nú  er  bæði  líklegt,  að  Bolli  hafi  vitað 
um  skilnað  þeirra  Guðrúnar,  er  Kjartan  sigldi, 
og  vel  mátti  honum  vera  kunnugur  samdráttur 
Kjartans  og  Ingibjargar,  og  því  er  sennilegt,  og  enda 
víst,  að  hann  hafi  farið  af  Noregi  fullviss  þess,  að 
Kjartan  mundi  aldrei  til  íslands  leita.  pegar  Bolli 
er  kominn  heim  til  íslands,  líður  ekki  á  löngu,  áð- 
ur  en  hann  hefur  upp  bónorð  við  Guðrúnu;  fyrst 
við  hana  sjálfa,  og  seinna  við  fóstra  sinn,  og  þótt 
henn  fengi  ekki  sem  bestar  undirtektir,  þá  fór  svo 
um  síðir,  við  eftirsókn  hans  og  atbeina  Ósvífurs,  að 
þau  giftust  haustið  999. 

Flestir  hafa  ámælt  Bolla  fyrir  þá  fljótfærni,  að 
liann  beið  ekki  til  næsta  vors,  eða  þar  til  útsjeð 
var  um,  hvort  Kjartan  kæmi  eða  ekki.  En  mjer 


42 

finst  honum  vera  nokkur  vorkunn  um  þetta  mál. 
Hann  mátti  vita  það,  hverja  þýðingu  það  hlyti  að 
hafa  á  þetta  hans  mesta  áhugamál,  þegar  sú  frjett 
bærist  út  til  Islands,  að  Kjartans  væri  eigi  fram- 
ar  hingað  von.  Honum  mun  hafa  verið  það  ljóst. 
að  margir  mundu  verða  til  að  biðja  Guðrúnar,  sem 
auð  og  mannaforráð  höfðu  fram  yfir  hann,  og  því 
hefir  hann  ekki  viljað  bíða  og  eiga,  ef  til  vill,  á 
hættu  að  missa  konunnar,  og  þó  að  hann  hafi  fund 
ið,  að  þetta  væri  fljótráðið,  þá  hefir  ástin,  sem  vana- 
lega  er  eigi  mjög  skarpskygn,  byrgt  honum  alt  út- 
sýni  nema  það  eitt  að  ná  takmarkinu. 

Sagan  sýnir,  að  sú  barátta  er  hörð  og  löng,  sem 
Guðrún  þreytir  við  sinn  innra  mann,  áður  en  hún 
sættir  sig  við  hlutskifti  sitt,  og  gengur  að  eiga  Bolla. 
pað  er  fyrst  eftir  að  faðir  hennar  hafði  lagt  mjög 
eindregið  að  henni,  og  enda  skipað  henni  að  eiga 
Bolla,  að  hún  lætur  undan,  en  hve  nærri  hún  hefir 
tekið  sjer  þetta,  það  sýnir  sagan  best. 

Vorið  1001  kemur  Kjartan  til  íslands,  og  fær  strax 
við  skip  fregnina  um  gjaforð  Guðrúnar.  Ekki  verð- 
ur  sjeð,  að  hann  tæki  sjer  frjettina  all-nærri,  enda 
var  það  samkvæmt  aldarandanum,  að  kasta  ekki 
öliu  utan  á  sig.  Menn  gátu  fundið  til,  án  þess  að 
þeir  mæltu  æðru  eða  kvörtuðu.  Jeg  vil  geta  hjer 
eins  dæmis,  er  mjer  virðist  sýna,  að  fregnin  hefir 
eigi  gengið  honum  nærri. 

Á  meðan  þeir  voru  við  skip,  Kjartan  og  Kálfur 
fóstbróðir  hans,  gerði  rok  mikið,  svo  þeir  urðu  að 
ganga  betur  frá  festum  skipsins;  en  á  meðan  þeir 


43 


voru  að  því,  rannsökuðu  þær  vöruna,  puriður  syst- 
ir  Kjartans  og  Hrefna  systir  Kálfs,  er  báðar  voru 
þangað  komnar  til  að  hitta  bræður  sina.  J?ær  finna 
moturinn  góða,  sem  Ingibjörg  gaf  'Kjartani  með 
þeim  ummælum,  að  hann  gæfi  Guðrúnu  hann  að 
bekkjargjöf.  Hrefna  faldar  sjer  með  honum  og  i 
sama  bili  kemur  Kjartan  þar  að.  Bæði  orð  Kjartans 
og  öll  atvik,  er  hann  sjer  Hrefnu  með  motrinum, 
verða  eftir  sögunni  að  skoðast,  ef  ekki  sem  bón- 
orð,  þá  að  minsta  kosti  stórt  spor  stigið  i  þá  átt, 
enda  bað  hann  hennar  litlu  síðar. 

ipað  er  fyrst  eftir  að  hann  er  búinn  að  sitja  beim- 
boðið  að  Laugum,  að  hann  tekur  ógleði  mikla,  og 
er  liklegt,  að  hann  hafi  þá  sjeð  og  skilið,  hvers 
hann  hafði  mist.  J?að  er  og  í  þvi  boði,  af5  Bolli 
gerir  sjer  alt  far  um  að  sýna  Kjartani  sem  mesta 
vináttu  og  sóma,  svo  sem  jafnan  hafði  hann  áður 
gert.  Hann  velur  Kjartani  þá  gripi,  er  hann  átti 
besta  i  eigu  sinni,  en  Kjartan  hafnar  þeim,  á  móti 
vilja  og  ráði  föður  síns.  Hvað  Guðrúnu  snertir,  þá 
lítur  svo  út,  sem  hún  taki  sjer  miklu  nær  en  Kjartan, 
hversu  komið  var.  Enda  er  líklegt,  að  henni  hafi 
ekki  fallið  það  ljett,  hve  fljótt  Kjartan  kvongast 
eftir  að  hann  kemur  heim.  Eftir  sögunni  að  dæma, 
hefir  mikið  djúp  verið  staðfest  á  milli  Guðrúnar 
og  Hrefnu,  hvað  friðleik  og  aðra  hæfileika  snerti. 
Sjálfur  fann  Kjartan  þann  mismun,  en  að  öðru  leyti 
er  þess  getið,  að  Hrefna  væri  góð  kona,  og  að  með 
henni  og  Kjartani  tækist  góðar  ástir. 

Sá,  sem  les  söguna  í  fyrsta  sinn,  fram  til  þess 
er  Kjartan  er  í  þann  veginn  að  halda  brúðkaup 


44 


sitt,  hefir  ástæðu  til  þess  að  ætla,  að  alt  muni  nú 
fara  vel,  en  hann  þarf  eigi  að  lesa  miklu  lengra  til 
að  sjá,  að  alt  annað  er  i  nánd. 

Haustboðið  í  Hjarðarholti  slær  eins  og  svörtu 
striki  yfir  alla  sátt  og  samlyndi  milli  Hjarðhyltinga 
og  Lau#amanna.  pá  gerir  Kjartan  Guðrúnu  þá  skap- 
raun,  sem  hann  mátti  vita,  að  ekki  yrði  látin  ógold- 
in,  og  það  er  eftirtektarvert,  að  hann  velur  á  hana 
það  vopnið,  er  hann  vissi,  að  best  mundi  bíta,  og 
það  finst  mjer  fremur  benda  til  þess,  að  hann  hafi 
hugsað  á  hefnd  heldur  en  sættir,  þótt  hitt  sje  mjer 
ekki  eins  auðsætt,  hvers  hann  átti  að  hefna,  því 
eins  og  þegar  er  getið,  hafði  Guðrún  aldrei  lofað  að 
bíða  hans,  og  eigi  hafði  hann  heldur  hagað  sje  svo 
ytra,  sem  hann  væri  all-vel  minnugur  orða  sinna 
við  Guðrúnu,  er  þau  kvöddust.  pá  hefst  ófriðurinn 
og  ekkert  er  sparað  frá  beggja  hálfu;  verður  þá  gripa- 
hvarfið  og  fleira,  sem  ekki  er  nauðsyn  upp  að  telja 
fyrir  þeim,  sem  þekkja  söguna  vel.  pó  er  það  ein 
hefnd,  sem  jeg  vil  ekki  ganga  þegjandi  fram  hjá, 
því  hún  er  all-einkennileg. 

Eftir  jól  safnar  Kjartan  að  sjer  mönnum,  og  urðu 
þeir  60  saman.  Með  þessum  flokki  fer  hann  til  Lauga, 
tekur  allar  dyr  og  strengir  heimamenn  inni,  svo 
enginn  getur  farið  þarfinda  sinna  eða  náð  til  sal- 
ernis.  J>etta  þótti  hin  mesta  svívirðing,  enda  líkaði 
og  Ólafi,  föður  Kjartans  það  illa,  og  spáði,  að  ilt 
mundi  af  hljótast. 

Jeg  veit  ekki,  hverjum  augum  menn  líta  alment 
á  þetta  atferli  Kjartans,  en  það  skal  jeg  hreinskiln- 
islega  játa,  að  þessi  ferð  hans  þykir  mjer  einhver 


45 

hin  ógeðslegasti  þátturinn  í  allri  sögunni,  og  hon- 
um  í  alla  staði  ósamboðinn.  Hann,  þetta  einstaka 
prúðmenni,  sem  var  átrúnaðargoð  allra  i  hjeraðinu, 
maðurinn,  sem  allra  manna  var  líklegastur  til  hjer- 
aðshöfðingja,  og  var  þar  að  auki  sönn  fyrirmynd 
um  trúrækni  og  alla  fagra  framkomu,  —  hann 
gerðist  hvatamaður  og  foringi  fyrir  þeim  leiðangri, 
sem  vera  mun  einsdæmi  i  öllum  fornsögunum.  Að 
minsta  kosti  man  jeg  ekki  eftir,  að  nokkur  annar  hafi 
lagt  svona  lagaða  refsingu  á  mótstöðumenn  sína. 

Samkvæmt  hugsunarhætti  forfeðra  vorra  og  þeirra 
lýsingu,  sem  sagan  gefur  af  Kjartani,  hefði  jeg 
miklu  fremur  búist  við  því,  að  hann  hefði  farið 
með  hernaði  á  hendur  Laugamönnum.  J?að  var 
hvorttveggja,  að  föður  hans  sagði  þungt  hugur  um 
þessa  ferð,  enda  rættist  það  síðar. 

Vorið  eftir,  1003,  þröngvar  Kjartan  pórarni  til 
að  bregða  jarðarsölu,  er  hann  var  búinn  að  fullgera 
við  Bolla.  Með  þvi  gerði  hann  Bolla  annaðhvort 
húsviltan  eða  hjeraðsrækan.  Annaðhvort  urðu  þau 
Bolli  og  Guðrún  að  rýma  hjeraðið,  eða  láta  til  skar- 
ar  skríða  um  opinberan  ófrið.  Við  vitum,  að  þau 
tóku  þann  kostinn,  sem  öllum  gegndi  verst,  enda 
taka  nú  vandræðin  að  aukast  fyrir  alvöru,  og  er 
Kjartan  veginn  skömmu  siðar  um  sumarið,  og  mun 
flestum  verða  það  víg  minnistætt,  sem  einu  sinni 
hafa  um  það  lesið. 

pannig  lauk  þá  æfi  þess  manns,  er  mestur  var 
talinn  glæsimaður  allra  Islendinga,  er  þá  voru  uppi. 
Hann  var  að  eins  33  ára  gamall,  er  hann  fjell,  til 
mikils  harms  fyrir  ekki  að  eins  vini  hans  og  vanda- 


46 


menn,  heldur  má  svo  að  orði  kveða,  að  ísland  hafí 
grátið  prúðmennið,  eins  og  goðin  grjetu  Baldur 
forðum. 

„Mikit  er  at  Kjartani  kveðit  ok  kyni  hans,  ok  mun 
óhægt  við  forlögum  þeirra  at  gera,"  mælti  ólafur 
konungur  Tryggvason,  þegar  hann  í  siðasta  sinni 
horfði  á  eftir  Kjartani.  Jeg  get  vel  hugsað,  að  marg- 
ur  hafi  endurtekið  þau  orð  i  huga  sjer,  er  hann 
lauk  við  að  lesa  æfisögu  Kjartans,  því  að  forlög  hans 
eru  mikil  og  sorgleg.  En  það  allra  sorglegasta  er 
það,  að  hann  fellur  á  hádegi  æfinnar,  i  blóma  lífs- 
ins,  og  hvað  það  var,  sem  dró  hann  til  dauða;  hver 
sá  var,  sem  veitti  honum  siðasta  sárið,  og  svo  hverj- 
ar  afleiðingar  dauði  hans  hafði.  Alt  þetta  gerir  það 
að  verkum,  að  fall  Kjartans  Ólafssonar  hefir  alt 
fram  á  þennan  dag,  og  mun  verða  meðan  land  er 
bygt,  talið  einn  hinn  sorglegasti  atburður,  er  fora- 
sögur  vorar  greina,  og  er  þá  langt  jafnað,  þótt  reynd- 
ar  sje  löngum  sami  „endir  á  íslendinga  sögum." 

Jeg  get  ekki  látið  hjá  liða,  að  minnast  sjerstak- 
lega  á  Ólaf,  föður  Kjartans,  þvi  að  hann  er  óefað 
mesta  göfugmennið,  sem  Laxdæla  getur  um.  Hversu 
oft  vill  hann  ráða  fyrir  Kjartan,  honum  til  góðs, 
en  fær  því  ekki  framgengt.  Honum  segir  þungt 
hugur  um  samdrátt  Kjartans  og  Guðrúnar,  því  hann 
þekti  bæði  svo  vel,  og  vissi,  að  þau  áttu  ekki  skap 
saman,  og  að  þau  mundu  ekki  bera  gæfu  saman. 
Öll  framkoma  hans  —  söguna  út  —  er  aðdáanleg. 
Hann  þreyttist  aldrei  á  að  ganga  á  milli  með  sátta- 
boð.  Framkoma  hans  við  Bolla,  eftir  að  Kjartan  er 
veginn,  sýnir  betur  en  alt  annað,  að  hann  var  sann- 


47 


ariegt  göfugmenni.  —  Hann  andaðist  þrem  árum 
siðar  en  Kjartan,  1006;  mæddur  af  sorg  og  söknuði. 

Ef  jeg  ætti  nú  að  lýsa  framar  minni  skoðun  á 
söguhetjunum  þremur,  sem  hjer  hafa  verið  gerðar 
að  umtalsefni,  virðist  mjer  Bolla  mest  vorkunn  ver- 
ið  hafa;  verður  eigi  betur  sjeð,  en  að  hann  hafi  treg- 
astur  gengið  til  stórræðanna.  En  nú  get  jeg,  að 
mörgum  muni  þykja  þessi  skoðun  mín  ærið  undar- 
leg,  og  þvi  vil  jeg  reyna  að  gera  grein  fyrir  því. 
sem  jeg  reisi  hana  á. 

Jeg  held,  að  varla  geti  nokkur  lesið  svo  söguna, 
eftir  að  Kjartan  kemur  frá  Noregi,  og  þangað  til 
hann  er  veginn,  að  ekki  fái  hann  mikla  samúð  með 
Bolla.  ]?að  eru  þungar  átölur,  sem  Guðrún  veitir 
honum,  er  hún  frjettir,  að  Kjartan  er  kominn  til 
landsins,  öllum  á  óvart,  og  engrí  konu  bundinn,  og 
frá  þeim  tíma  má  segja,  að  honum  sje  bakaður 
eldurinn  báðum  meginn.  Annars  vegar  er  ást  hans 
til  fósturforeldra  sinna  og  þakklætisskuld  sú,  sem 
hann  stendur  í  við  þau,  enn  fremur  fóstbróðir  hans 
og  frændi,  sem  hann  hafði  unnað  manna  mest,  en 
verið  svo  óhamingjusamur  að  brjóta  af  sjer,  þótt 
jeg,  eins  og  áður  er  sagt,  geti  ekki  kent  Bolla  um 
úrslitin.  Hins  vegar  stóð  kona  hans  og  alt  skyldfólk 
hennar,  eggjandi  hann  á  allan  hátt  á  móti  Kjartani. 
Samt  sem  áður  stóðst  hann  þá  eggjan  lengi  vel. 
Hann  gekk  á  móti  Kjartani  og  vildi  fagna  honum 
sem  vinur  vini,  þegar  Kjartan  kom  frá  Noregi;  hann 
valdi  honum  þær  gjafir,  er  hann  átti  bestar.  pað 
má  nærri  geta,  að  honum  hefir  fallið  þungt,  þeg- 
ar  Kjartan  neitar  að  þiggja  þær,  enda  hefir  hann 


48 


þá  og  vitað,  að  lokið  var  vináttunni;  hefir  Bolli  þá 
að  líkindum  sjeð  framtíðarviðskifti  þeirra  fyrir. 
Hann  er  leyndur  gripastuldinum,  svo  hann  ekki 
hindri  hann.  Öilum  óvingjarnlegum  orðum,  sem 
töluð  eru  i  garð  Kjartans,  mótmælir  hann,  og  þegar 
engin  mótmæli  komast  að  lengur,  þá  velur  hann 
þögnina. 

Jeg  vildi  að  þeir  menn,  sem  harðast  hafa  dæmt 
Bolla  fyrir  siðustu  förina,  er  hann  fór  á  móti  Kjart- 
ani,  vildu  lesa  Laxdælu  betur  en  þeir  virðast  hafa 
gert,  og  þá  eigi  síst  viðræður  þeirra  Guðrúnar  sama 
morgumnn,  sem  vígið  var  framið.  Mjer  skilst,  að 
honum  hafi  verið  sá  kostur  vænstur,  að  halda  á  stað 
á  eftir  bræðrum  hennar.  Hann  var  kvongaður  Guð- 
rúnu,  og  samkvæmt  aldarandanum  gat  varla  stærri 
svívirðing  hent  hann,  en  að  hún  gengi  frá  honum 
vegna  hugleysis  hans  gagnvart  óvinum  hans.  Að- 
staða  hans  þann  morgun,  minnir  á  Gunnar  kon- 
ung,  þegar  Brynhildur  eggjar  hann  á  móti  Sigurði 
Fáfnisbana.  Síðasta  ráðið,  sem  Bolli  grípur  til,  til 
þess  að  hjálpa  Kjartani,  er  það,  að  hann  skríður 
upp  á  hæðina  til  að  reyna  að  vara  hann  við  fyrir- 
sátinni,  og  má  varla  kenna  honum  um,  þótt  óheilla- 
dísir  þeirra  fóstbræðra  vörnuðu  þess,  að  sú 
bending  kæmi  að  tilætluðum  notum.  Að  visu  varð 
Bolli  til  þess  að  veita  Kjartani  banasárið,  eftir  að 
Kjartan  hafði  eggjað  hann  fram  til  liðs  öðrum  hvor- 
um,  og  er  það  síst  furða,  þótt  hann  snerist  ekki 
gegn  mágum  sínum.  En  víst  er  um  það,  að  eftiráhefir 
hann  óskað,  að  hann  hefði  veitt  sjer  það  sár  sjálf- 
um,  og  með  síðasta  andvarpi  Kjartans  virðist  ánægju- 


49 


og  gleði-sól  Bolla  ganga  til  viðar.  Úr  því  virðist 
honum  kærkomnara  hel  en  líf,  enda  var  þess  og 
skamt  að  bíða,  að  hann  hnigi  i  valinn  fyrir  vopnum 
óvinanna;  hann  fjell  árið  1007,  þá  á  besta  aldri. 
pannig  lauk  æfi  hans. 

Hvað  Guðrúnu  snertir,  þá  er  það  víst,  að  hún  læt- 
ur  ekki  sitt  eftir  liggja  að  eggja  til  stórræðanna. 
Samt  sem  áður  verður  þó  vel  að  gæta  allrar  sanngirni, 
áður  en  dómur  er  feldur  um  hana.  Fyrst  er  þá  þess 
að  geta,  að  skapferli  hennar  er  á  þá  leið,  að  hún 
varð  annað  hvort  að  elska  eða  hata.  par  var  enginn 
millivegur.  Frá  hennar  sjónarmiði  hafði  Kjartan 
búið  þannig  við  hana,  að  henni  mun  hafa  þótt  ólíft 
samhjeraðs  við  hann,  og  er  hann  flutti  eigi  bústað 
sinn,  varð  hann  að  falla. 

Viðræður  hennar  við  Bolla,  þegar  hann  kemur 
heim  frá  vígi  Kjartans,  sanna  það,  að  henni  lá  þung 
sorg  á  hjarta  og  hana  bar  hún  æ  síðan,  þvi  aldrei 
virðist  hún  hafa  getað  gleymt  Kjartani.  pað  sýna  orð 
hennar,  er  hún  mælti  við  Bolla  son  sinn,  er  hann 
spurði  hana,  hverjum  af  fjórum  mönnum  sínum 
hún  hefði  unnað  mest.  pá  svaraði  hún:  „peim  var 
ek  verst,  er  ek  unna  mest."  —  Svarið  er  svo  greini- 
legt,  að  um  það  þarf  engin  orð  að  hafa.  Annars  er 
það  ánægjulegt,  að  fylgja  Guðrúnu  i  anda  hinn  síð- 
ari  hluta  æfi  hennar  og  sjá,  hve  ant  hún  lætur  sjer 
um,  að  bæta  fyrir  hvert  misstigið  spor. 

Tímans  vegna  verð  jeg  að  fara  fljótt  yfir  sögu. 

Sumarið  1007  var  Bolli  veginn,  maður  hennar. 
óvinir  hans  komu  að  honum  óvörum,  þar  sem  þau 
voru  i  seli.  Guðrún  var  ein  inni  hjá  honum,  þegar 

4 


50 


óvinirnir  tóku  hús  á  þeim.  Bolli  bað  hana  þá  að 
ganga  út,  svo  hún  sæi  ekki  viðureignina.  Hún  kvað 
honum  ekki  mundi  verða  mein  að  sjer.  En  fyrir 
bæn  hans  gekk  hún  til  lækjar,  og  tók  að  þvo  ljereft 
sin.  pegar  þeir  höfðu  unnið  á  Bolla,  gekk  Guðrún 
í  veg  fyrir  þá,  og  spurði  þá  vandlega,  hvernig  farið 
hefði.  Helgi  Harðbeinsson  gekk  að  henni  og  þerði 
blóðið  af  spjótinu,  er  hann  hafði  unnið  á  Bolla  með, 
á  blæjutröfum  hennar.  En  þó  þessi  skapraun  væn 
þung,  sá  henni  enginn  bregða. 

Vorið  1008  flytur  hún  að  Helgafelli  og  stjórnar 
þar  síðan  stórbúi  um  langt  skeið  með  mikilli  rausn. 
Hún  ljet  smíða  þarkirkju,  ogfleiri  f  ramkvæmdir  haf  ði 
hún  með  höndum  á  þeim  árum.  Árið  1010  giftist  hún 
i  fjórða  sinni,  og  átti  j?orkel  Eyjólfsson,  er  þá  var 
mestur  virðingarmaður  á  Vestf  jörðum  og  liinn  ágæt- 
asti  maður.  Veislan  skyldi  vera  að  Helgafelli  sex  vik- 
um  fyrir  vetur,  og  vildi  Guðrún  sjálf  allan  kostnað 
hafa.  peir  komu  með  sextíu  manns,  brúðguminn  og 
Snorri  goði.  Og  er  sagt,  að  allir  riðu  i  skrautklæðum 
og  söðlar  og  annað  værihiðglæsilegasta.  Guðrúntóká 
móti  þeim  með  hinni  mestu  lausn  og  hafði  fyrir 
fult  hundrað  manns  tólfrætt.  Voru  það  hinir  fremstu 
menn  hjeraðsins  auk  frænda  hennar  og  vina.  Fyrsta 
kvöld  veislunnar  sýndi  Guðrún,  hvílíkur  skörungur 
hún  var.  Vinkona  hennar,  pórdís  todda,  hafði  sent 
henni  sekan  mann,  Gunnar  Hlifarson.  Vildi  porkell 
bóndi  Guðrúnar  taka  hann  þá  um  kvöldið  og  lífláta, 
er  hann  þekti  hann,  en  Guðrún  tók  af  skarið  svo 
vel,  að  porkell  gaf  honum  ekki  einungis  grið,  held- 


51 


ur  og  haffært  skip  með  öllum  útbúnaði,  og  sigldi 
Gunnar  því  skipi  til  Noregs  vorið  eftir. 

pau  Guðrún  og  porkell  áttu  einn  son,  er  Gellir 
hjet.  Varð  hann  hinn  mesti  maður  og  bjó  að  Helga- 
felli  ef tir  f öður  sinn.  Tvo  syni  átti  Guðrún  með  Bolla. 
og  urðu  báðir  frægir  menn. 

pað  mætti  líkja  æfi  Guðrúnar  við  langan  dag. 
Morguninn  er  bjartur  og  fagur;  um  dagmálaskeið 
æfi  hennar  fara  skýin  að  dragast  saman,  með  fyrsta 
hjónabandi  hennar,  og  um  hádegið  skellur  storm- 
urinn  á,  og  óveðrið  helst  alt  til  þess,  er  út  tek- 
ur  að  halla  æfidegi  hennar;  þá  birtir  til,  og  úr 
þvi  er  bjart  og  fagurt  yfir  æfi  hennar,  og  því  fegurra, 
sem  lengur  líður  og  kvöldskuggarnir  lengjast,  uns 
sólin  gengur  til  viðar.  J?að  er  hressandi,  eftir  storm- 
inn  og  stríðið  í  fyrri  köflum  sögunnar,  að  lesa  frá- 
söguna  um  síðustu  ár  Guðrúnar.  porkell  er  henni 
hinn  ástríkasti  eiginmaður,  og  hún  honum  hin  hjart- 
fólgnasta  kona.  Hún  gerist  nú  og  trúkona  mikil. 
Kirkja  er  reist  að  Helgafelli,  og  ljós  þau,  er  Gestur 
spaki  sá  í  anda  rétt  fyrir  andlát  sitt,  taka  nú  að 
loga  þar  með  skærri  birtu.  Nú  bætir  hún,  eftir  því 
sem  verða  má,  fyrir  undangengnar  yfirsjónir  og 
hún  uppsker  líka.  Hún  nýtur  ástar,  ekki  einungis  , 
sambúðinni  við  eiginmann  og  þrjá  efnilega  syni,  sem 
alt  gera  henni  til  ánægju,  heldur  nýtur  hún  og 
hinnar  innilegustu  umhyggju  og  ástar  hjá  sonar- 
dóttur  sinni,  Herdísi,  sem  hún  tók  til  sin  á  fyrsta  ári, 
og  mátti  aldrei  af  sjá,  enda  skyldu  þær  ekki 
fyr  en  dauðinn  skyldi  þær.  —  Nú  átti  hún  að  eins 


4* 


52 


eina  mótlætisskúr  eftir.  J?að  átti  fyrir  henni  að 
liggja,  að  sjá  á  bak  fjórða  og  siðasta  eiginmanni  sín- 
um.  porkell  bóndi  hennar  druknaði  á  Breiðafirði 
á  skírdag  1025,  er  hann  var  að  flytja  kirkjuvið  mik- 
inn,  þann  er  hann  hafði  sótt  til  Noregs  sumarið  áður 
Guðrún  harmaði  hann  mjög,  en  bar  sig  þó  VeL  Gelli 
syni  sínum  fjekk  hún  búið  i  hendur  er  hann  var 
fjórtán  ára,  enda  var  hann  hinn  mannvænlegasti. 
Sjálf  leitaði  hún  sjer  huggunar  i  trúnni,  og  nam  hún 
allra  kvenna  fyrst  hjer  á  landi  saltarasöng  og 
dvaldi  oft  um  nætur  í  kirkjunni  á  bæn,  og  fylgdi 
henni  þangað  mærin  Herdís.  Hún  varð  fyrsta  ein- 
setukona  hjer  á  landi  og  andaðist  háöldruð  að  Helga- 
felli.  Dánarár  hennar  er  eigi  full-kunnugt. 

Jeg  hefi  þá  rakið  nokkur  atriði  úr  æfi  þeirra 
þriggja,  Kjartans,  Bolla  og  Guðrúnar.  Jeg  hefi  viljað 
sýna  jafnframt,  hvern  skilning  jeg  legg  í  söguna,  með 
þeim  ályktunum,  sem  jeg  hefi  leyft  mjer  að  draga. 
pað  er  ekki  mitt  að  dæma,  að  hve  miklu  leyti  þær 
ályktanir  eru  rjettar.  En  úr  því  að  mjer  var  falið  að 
flytja  þetta  erindi,  taldi  jeg  mjer  skylt,  að  láta  þá  skoð- 
un  uppi,  er  jeg  teldi  sannasta  og  rjettasta.ogrökstyðja 
hana  eftir  mætti.  Hitt  skal  fúslega  játað,  að  mig 
skortir  hæfileika,  lærdóm  og  tíma  til  að  gera  þetta 
eins  vel  og  jeg  hefði  óskað,  og  nauðsynlegt  var.  En 
jeg  treysti  því,  að  þið  afsakið  það,  sem  miður  er  og 
færið  alt  til  betri  vegar  fyrir  mjer.  Og  jeg  hefi  það 
mjer  til  afsökunar,  að  jeg  hefi  gert  þetta  eins  vel  og 
þekking  mín  og  aðrar  ástæður  leyfðu. 


Kristnar  merkiskonur  í  fornöld. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  K.  23.  des.  1910. 


Háttvirtu  f j  elagssystur ! 

Jeg  hefi  valið  að  yfirskrift  þeim  orðum,  er  jeg 
ætla  að  tala  hjer  í  kvöld:  „Kristnar  merkiskonur  í 
fornöld". 

Margar  ykkar  munu  kannast  við  fyrirlestur,  sem 
hr.  Einar  Hjörleifsson  flutti  i  hitteðfyrra,  um  skap- 
stórar  konur  í  fornöld;  en  eigi  ætla  jeg  að  tala  um 
þær  konur  hjer  i  kvöld.  Jeg  ætla  hjer  að  tala  um 
kristnar  merkiskonur,  af  þvi  að  þið,  sem  hjer 
eruð  saman  komnar  i  kvöld,  hafið  á  alveg  sjerstak- 
an  hátt  tekið  eilifðarmálin  á  stefnuskrá  ykkar.  Og 
mjer  er  ánægja  að  hefja  máls  i  fjelagi  ykkar,  þvi 
mjer  sem  öðrum  er  það  mesta  gleðiefni  að  vita,  að 
þið  allar,  er  gengið  hafið  i  K.  F.  U.  K.,  hafið  sýnt 
það  í  öllu  og  sannað,  að  þið  trúið  enn  þeim  sann- 
indum,  sem  okkur  var  öllum  eitt  sinn  kend,  í  okkar 
góða  og  gamla  barnalærdómi,  að  kristindómurinn  og 
kristna  trúin  væru  æðst  og  fullkomnust  allra  trú- 
arbragða.  Hann  er  gamall  þessi  sannleikur,  en 
hann  hefir  þó  staðið  óhaggaður  í  meira  en  nítján 
aldir,  og  sá  hygg  jeg  að  sje  vitnisburður  sögunnar, 


54 


staðfestur  af  reynslunni,  að  hvar  sem  kristindómur- 
inn  hefir  verið  kendur  hreinn  og  ómengaður,  þar 
hefir  hann  verið  þjóðfjelaginu  lyftistöng  til  fram- 
fara,  frelsis  og  sigurs,  og  fært  því  sanna  hamingju 
og  blessun.  Hverjum  þeim,  sem  orðið  hefir  fyrir 
áhrifum  kristindómsins  og  gert  hann  gildandi  fyrir 
lif  sitt  og  alla  starfsemi,  hefir  hann  veitt  þrek  og 
þolgæði  i  hverskyns  mótlæti,  hættum  og  i  hörmung- 
um,  og  gætt  hann  mildi,  mannúð  og  kærleika  i  við- 
skiftum  hans  við  aðra. 

pað  hefir  löngum  þótt  brenna  við,  að  þar  sem 
trúnni  hefir  á  einhvern  hátt  hnignað  hjá  þjóðun- 
um,  þar  hefir  jafnan  hamingjusól  þjóðarinnar 
eða  einstaklingsins  verið  óðum  að  lækka.  pað  skift- 
ir  í  þessu  sambandi  minstu  máli,  hvort  hnignunin 
hefir  stafað  af  innbyrðis  trúardeilum,  flokkadrátt- 
um  eða  efasemdum  eða  trúarofsóknum,  þvi  þegar 
lotning  og  alvara  er  horfin,  en  kæruleysi  og  lítils- 
virðing  eða  þá  ofstæki  komið  i  staðinn,  þá  stendur 
eyðileggingin  jafnan  fyrir  dyrum. 

fpað  er  næsta  eftirtektarvert,  hve  vendilega  allir 
efasemda-  og  vantrúarpostular  þessara  tíma,  hliðra 
sjer  hjá  þvi  að  minnast  þess,  sem  að  minni  hyggju, 
er  mikilvægasta  atriðið  í  æfisögu  mannkynsins,  sem 
sje,  áhrifa  kristindómsins  á  líf  þjóðanna  alt  frá  fyrstu 
tið  og  fram  á  þennan  dag.  En  kristindómurinn  verð- 
ur  að  vera  sannur  og  lifandi,  og  með  þeim 
orðum  á  jeg  við  þann  kristindóm,  sem  trúað  er  með 
1  i  f  a  n  d  i  sannfæringu,  eins  og  hann  er  kendur  i 
guðs  opinberaða  orði,  en  e  k  k  i  hinn,  sem  sniðinn 
er  eftir  eigin  geðþótta  visindanna  og  aldrei  getur 


55 


orðið  sjálfum  sjer  samkvæmur  eða  neinum  til 
blessunar. 

I. 

Jeg  vil  nú  biðja  ykkur,  háttvirtu  f  jelagssystur,  að 
hverfa  í  anda  með  mjer  til  ofanverðrar  níundu  ald- 
ar  og  öndverðrar  tíundu,  og  vita  hvað  sagan  segir 
um  þetta  efni.  Tíminn  er  naumur,  og  get  jeg  því 
að  eins  minst  á  tvær  konur,  er  þá  voru  uppi,  og  þá 
væri  vel,  ef  mjer  hefir  hepnast  að  velja  konurnar, 
sem  fegurst  eftirdæmi  geta  gefið  ykkur  í  þessu  f je- 
lagi.  Tímarnir,  sem  þær  lifðu  á,  konurnar,  sem  jeg 
mun  nú  bráðum  nefna,  voru  baráttu-  og  stríðs-tím- 
ar,  en  þær  voru  lika  sterkar  i  trú  sinni  þessar  kon- 
ur.  pær  ljetu  ekki  hugfallast,  þótt  stormarnir  æddu 
og  öldurnar  risu  hátt,  og  þess  vegna  náðu  þær  frið- 
sælli  höfn  um  síðir.  Sú  konan,  er  jeg  minnist  hjer  á 
fyrst,  var  Unnur  Ketilsdóttir,  eða  eins  og  hún  hefir 
venjulega  verið  nefnd,  Unnur  djúpúðga. 

Nálægt  830  bjó  rikur  og  ættstór  höfðingi  í  Raums- 
dal  í  Noregi,  er  Ketill  hjet,  flatnefur.  Hann  átti 
Ingveldi,  dóttur  Ketils  veðurs,  og  var  hún  talin  mikil 
ágætis  kona.  pessi  hjón  áttu  mörg  börn  er  öll  voru 
mikil  fyrir  sjer  og  tóku  snemma  rjetta  trú.  Elstur 
barna  þeirra  var  Björn  hinn  austræni,  er  fór  til  Is- 
lands  og  bjó  í  Bjarnarhöfn  i  Helgafellssveit.  Helgi 
bjólan  var  annar;  hann  nam  Kjalarnes.  Dætur  Ketils 
voru  þær  pórunn  hyrna,  Jórunn  mannvitsbrekka  og 
U  n  n  u  r  djúpúðga.  Um  uppvöxt  og  æsku  Unnar  er 
fátt  að  segja,  en  af  sögunni  þykir  þó  mega  ráða,  að 


56 


hún  hafi  hlotið  hið  besta  uppeldi,  þvi  foreldrar  henn- 
ar  voru  mikilhæf  og  merkileg. 

Haraldur  hárfagri  hafði  unnið  það  heit,  að  leggja 
allan  Noreg  undir  sig  og  verða  einvaldskonungur. 
En  til  þess  að  efna  þetta  heit,  varð  hann  að  kúga  til 
hlýðni  við  sig  alla  fylgiskonunga  og  höfðingja,  sem 
höfðu  völd  i  Noregi.  pá,  sem  veittu  mótstöðu,  svifti 
hann  völdum  eða  tók  af  lífi.  'pegar  Ketill  frjetti 
þetta  athæfi  konungs,  heimti  hann  til  sín  frændur  og 
vini,  og  tjáir  þeim  tiltektir  konungs.  Kvað  hann  það 
nú  eitt  fyrir  liggja,  að  allir  yrðu  samtaka.  Hann 
kvað  það  áform  sitt,  að  yfirgefa  ættland  og  óðul, 
svo  hann  hjeldi  lífi  og  frelsi.  Gerðu  allir  góðan  róm 
að  máli  hans,  og  kusu  að  fylgja  honum  og  hlíta 
hans  forsjá.  <pá  sló  hann  upp  veislu  mikilli  og  gifti 
að  þvi  boði  pórunni  dóttur  sína  Helga  magra,  er 
seinna  nam  Eyjafjörð.  Eftir  það  skildust  menn  og 
fóru  synir  hans  og  tengdasynir  út  til  íslands  með 
alt  sitt  lausafje,  en  sjálfur  hjelt  hann  vestur  um 
haf  og  Unnur  dóttir  hans  með  honum.  Komu  þau 
skipi  sínu  við  Skotland  og  f  jekk  Ketill  þar  góðar  við- 
tökur,  og  staðfestist  þar  og  náði  brátt  vináttu  manna 
og  virðing  mikilh. 

Skömmu  eftir  að  Unnur  kom  vestur,  giftist  hún 
herkonungi  þeim,  er  ólafur  hjet;  áttu  þau  einn 
son,  porstein  að  nafni.  Hjónaband  þeirra  varð  mjög 
stutt,  því  Ólafur  fjell  skömmu  síðar  í  orustu  á 
Irlandi.  Bjó  þá  Ummr  eftir  það  um  stund  á  Kata- 
nesi  við  mikla  rausn.  porsteinn  sonur  hennar  var 
mjög  bráðger  og  hinn  mesti  hermaður;  lá  hann  í 
hernaði,  og  eignaðist  að  lokum  hálft  Skotland  og 


57 


gerðist  konungur  þar  yfir.  Stóð  þá  hagur  þeirra 
mæðgina  með  miklum  blóma,  uns  porsteinn  var 
svikinn  í  trygðum  og  drepinn  af  Skotum  árið  891. 

ipað  var  ekki  smáræðisvandi,  sem  Unnur  var  nú 
stödd  í.  porsteinn  ljet  eftir  sig  7  börn,  öll  ung,  og  Unni 
gat  ekki  dulist,  að  þau  voru  stödd  í  hinum  mesta  voða. 
Hún  vissi,  að  óvinirnir  mundu  ekki  láta  hjer  staðar 
numið,  heldur  reyna  að  ná  lífi  allra  barnanna,  til  þess 
að  eyða  hinni  útlendu  ætt,  svo  að  eigi  þyrfti  þaðan 
ófrið  að  óttast.  En  auk  þess  var  og  tengdadóttir  henn- 
ar,  og  fieira  skyldulið,  sem  henni  var  ant  um.  Faðir 
hennar  var  nú  löngu  andaður.  En  einmitt  þá,  þegar 
háskinn  er  mestur,  framkvæmir  hún  það  stórvirki, 
er  hvergi  finst  annars  eins  getið  um  nokkra  konu 
þeirra  tíma,  og  væri  það  ærið  eitt  til  að  halda  á 
lofti  nafni  hennar.  Hún  lætur  með  leynd  smíða 
knörr  einn  ákaflega  stóran,  og  að  því  búnu  kallar 
hún  til  sín  alla  vini  og  frændur  og  segir  þeim,  að 
hún  ætli  af  landi  burt  með  allan  f  járhlut  sinn,  og  bjarga 
þannig  lífi  sínu  og  allra  þeirra,  er  henni  vilja  fylgja. 
Gerðu  allir  góðan  róm  að  máli  hennar,  og  fólu  sig 
hennar  forsjá.  Hún  tók  nú  að  sjer  alla  framkvæmd 
og  gerðist  foringi  fararinnar;  fylgdu  henni  margir 
göfugir  menn,  auk  barna,  þræla  og  ambátta.  Öll- 
um  þessum  hóp  kom  hún  úr  klóm  óvinanna,  og 
slapp  með  heilu  og  höldnu,  ásamt  fjárhlut  öllum, 
af  landi  burt,  án  þess  óvinir  hennar  næðu  að  hindra 
hana  eða  veita  henni  eftirför.  En  saeran  getur  þessa 
verks  Unnar,  sem  einsdæmis,  er  útlend  kona  fær  svo 
rösklega  haldið  hlut  sínum  fyrir  ofurefli  óvina,  er 
vafalaust  vildu  hana  feiga  og  skuldalið  hennar,  og 


58 


hafa  munu  haft  alla  viðleitni,  að  láta  engan  henn- 
ar  manna  útlendan,  karl  eða  konu,  ganga  úr  greip- 
um  sjer. 

Unnur  komst  farsællega  til  Orkneyja,  og  hitti  þar 
stúlku  eina  hertekna;  var  sú  af  göfugum  ættum,  en 
þjáð  mjög  í  þrældómi.  Unnur  keypti  henni  lausn 
með  ærnu  fje,  og  með  því  skilyrði,  að  hún  þjón- 
aði  puríði  tengdadóttur  sinni  ekki  ver,  en  hún  hafði 
þjónað  drotningu  þeirri,  er  hún  hafði  áður  verið 
hjá.  Sýnir  þetta,  hverja  meðferð  Unnur  hafði  á 
tengdadóttur  sinni.  1  Orkneyjum  gifti  hún  elstu  son- 
ardóttur  sína  hinum  göfugasta  manni.  Eftir  það  hjelt 
hún  til  Færeyja  og  gifti  þar  aðra  sonardóttur  sína. 
En  af  þessum  sonardætrum  hennar  eru  komnar 
hinar  merkustu  ættir  í  hvorumtveggia  eyjunum.  pá 
lýsir  hún  yfir  því,  að  hún  ætli  til  Islands;  og  vildu 
engir  við  hana  skilja.  Ferð  hennar  gekk  vel,  og  kom 
hún  út  hingað  vorið  892;  hún  braut  skip  sitt  á  Vík- 
ursandi,  en  menn  björguðust  allir,  og  svo  f  járhlutur, 

Helgi  bróðir  hennar,  sem  þá  bjó  á  Kjalarnesi,  fór 
á  fund  hennar  og  bauð  henni  til  sín  og  hálfu  liði 
hennar.  Er  sa<?t,  að  hún  hafi  horfið  þaðan  hið  bráð- 
asta,  og  þótt  Helga  fara  hið  lítilmannlegasta.  J?eg- 
ar  Björn  bróðir  hennar  frjetti  til  ferða  hennar, 
kunni  hann  svo  vel  skaplyndi  systur  sinnar,  að  hann 
fór  á  fund  hennar  með  fjölmenni  miklu,  og  bauð 
henni  til  sín  með  öllu  hennar  liði.  Lét  Björn  flytja 
öll  hennar  föng  til  sín  og  veitti  henni  og  mönnum 
hennar  um  veturinn  með  mikilli  rausn.  Um  vorið 
fór  Unnur  landkönnunarferð  um  Breiðaf  jörð  og  Dali 
alla,  og  setti  bú  mikið  í  Hvammi  í  Hvammssveit. 


59 


En  er  hún  hafði  búið  um  sig,  sem  henni  likaði, 
heimti  hún  til  sín  alla  þá,  er  henni  höfðu  fylgt,  og 
mælti,  að  nú  skyldu  þeir  taka  umbun  verka  sinna. 
kvað  hún  eigi  skorta  föng  til  að  launa  þeim  góð- 
vilja  þeirra  við  hana;  og  þau  orð  sín  efndi  hún.  — 
Manni  þeim,  er  Kollur  hjet,  gifti  hún  sonardóttur 
sína,  og  gaf  þeim  Laxárdal  allan;  kostaði  hún  og 
brúðkaup  þeirra  með  mikilli  rausn.  Mönnum  sín- 
um  öllum  gaf  hún  lönd,  og  þrælum  frelsi  og  f  je.  Son- 
arbörnum  sínum,  þeim  er  enn  var  óráðstafað,  fjekk 
hún  öllum  hina  bestu  staðfestu;  eru  frá  þeim  komn- 
ar  miklar  ættir  og  margir  göfugir  menn,  svo  sem 
Kjartan  Ólafsson,  Gunnlaugur  ormstunga  og  fleiri. 

'pá  vil  jeg  enn  fara  nokkrum  orðum  um  síðustu 
8  ár  hennar.  pessi  ár  eru  æfikvöld  hennar,  og  virð- 
ist  það  bæði  bjart  og  fagurt. 

Sagan  er  að  visu  fáorð  um  þessi  árin,  en  þó  bregð- 
ur  þar  upp  þeirri  mynd  af  henni,  er  rjeði  því,  að 
jeg  byrjaði  með  hennar  nafni  i  kvöld  hjer  í  K. 
F.  U.  K. 

Sagan  lýsir  Unni  á  þá  leið,  að  hún  hafi  verið 
kona  kristin  vel  og  trúkona  mikil.  Hún  hafði  bæna- 
hald  á  hólum  þeim,  er  síðan  heita  Krosshólar,  þvi 
þar  setti  hún  niður  krossa  sína.  Hún  gerði  þá  ráð- 
stöfun,  að  þar  skyldi  hana  grafa,  sem  sjór  fjelli  yf- 
ir,  því  hún  kvaðst  ekki  vilja  liggja  i  óvigðri  mold, 
þar  sem  hún  væri  skírð  kona. 

J?að  er  vel  þess  vert,  að  veita  því  eftirtekt,  að  þessi 
fræga  merkiskona,  er  svo  miklu  hafði  áleiðis  kom- 
ið  um  dagana,  er  fyrsta  konan,  sem  sagan  getur 
um,  að  verið  hafi  vel  kristin,  skírð  og  trúuð,  og 


60 


þetta  er  rúmum  hundrað  árum  áður  en  kristni 
kemur  hingað  í  landið.  Og  þetta  er  kannske  meira 
þrekvirki,  en  margur  mundi  ætla,  að  halda  trú  sinní 
hreinni  og  lifandi  um  langan  aldur,  innan  um  heið- 
ið  fólk,  því  það  er  alkunna,  að  þegar  svo  er  ástatt, 
hættir  mörgum  við  að  gerast  blandinn  í  trúnni,  eða 
gleyma  skapara  sínum  með  öllu. 

En  það  er  eins  og  einkunnarorð  Unnar  hafi  jafn- 
an  verið  þessi:  „Jeg  og  mitt  hús  munum  þjóna 
drotni."  Hún  byrjar  öll  sín  störf  með  bænargerð,  og 
að  lokum  reisir  hún  bænahús,  og  er  þar  á  bæn 
jafnan.  Og  vel  get  jeg  trúað  þeim  ummælum,  að 
jafnan  sæi  hún  Ijós  mikið  í  Hvammi  og  segði,  að 
þar  mundi  síðar  kirkja  verða  reist.  En  þótt  landið 
mætti  heita  alheiðið  langa  lengi  eftir  hennar  daga, 
voru  þó  jafnan  nokkrir  menn  kristnir  í  hennar  ætt, 
svo  sem  Örlygur,  er  kirkju  ljet  gera  að  Esjubergi, 
og  bræður  hennar;  nefna  má  og  Kirkjubæjarmenn, 
og  marga  fleiri,  sem  dreifðust  víða  um  landið. 

Unnur  virðist  hafa  verið  hin  mesta  trúkona,  eins 
og  þegar  er  ávikið.  Hún  var  og  djúpvitur  og  ráð- 
holl,  svo  að  menn  sóttu  til  hennar  heilræði  hvaðan- 
æfa;  er  það  næsta  fágætt  í  fornsögum  vorum,  að 
konur  nyti  þvílíks  trausts,  þótt  merkar  væri  og 
mikilsháttar;  og  því  athyglisverðara  er  þetta,  þeg- 
ar  þess  er  gætt,  að  Unnur  var  annarar  trúar  en  flest- 
ir  aðrir  hierlandsmanna  um  hennar  daga.  Slíks 
trausts  aflaði  hún  sjer  hjer.  þótt  landsmenn  munu 
verið  hafa  yfirleitt  seinteknir  og  eiffi  vanir  að  hrapa 
að  neinu;  og  alt  varð  að  ráði,  er  hún  rjeð,  því  að 
með  alúð  og  kærleika  leit  hún  á  og  leysti  hvers 
manns  vandræði,  er  til  hennar  leitaði. 


61 


Eitt  hið  siðasta,  er  sagan  greinir  frá  Unni,  eru 
viðræður  þeirra  Ólafs  feilan  og  hennar,  og  eru  þær 
á  þessa  leið:  „óláfr  feilan  var  yngstr  barna  J?or- 
steins.  Hann  var  mikill  maðr  ok  sterkr,  friður  sýn- 
um  ok  atgervismaðr  enn  mesti;  hann  mat  Unnr  um 
fram  alla  menn,  ok  lýsti  því  fyrir  mönnum,  at  hon 
ætlaði  Óláfi  allar  eignir  eftir  sinn  dag  i  Hvammi. 
Unnr  gerðist  þá  mjök  ellimóð,  hon  kallaði  til  sín 
Óláf  feilan  ok  mælti:  „J?at  hefir  mér  komit  i  hug, 
frændi,  at  þú  munir  staðfesta  ráð  þitt  ok  kvænast." 
Óláfr  tók  þvi  vel  ok  kveðst  hennar  forsjá  hlita 
mundu  um  þat  mál.  Unnr  mælti:  „Svá  hefi  ek 
helzt  ætlat,  at  boð  þitt  muni  vera  at  áliðnu  sumri 
þessu,  þvi  at  þá  er  auðveldast  at  afla  allra  tilfanga, 
því  at  þat  er  nær  minni  ætlan,  at  vinir  várir  muni 
þá  mjök  fjölmenna  hingat,  þvi  at  ek  ætla  þessa 
veizlu  síðasta  at  búa."  Óláfr  svarar:  „J?etta  er  vel 
mælt;  en  þeirar  einnar  konu  ætla  ek  að  fá,  at  sú 
ræni  þik  hvárki  fé  né  ráðum." 

Jeg  hefi  tekið  upp  þenna  kafla  hjer,  af  þvi  mjer 
virðist  hann  lýsa  einkar  vel,  hvernig  samlyndið  hef- 
ir  verið  á  milli  þeirra:  Er  annars  vegar  ást  sú  og 
umhyggja,  er  hún  ber  fyrir  frænda  sínum,  og  hins 
vegar  virðingu  hans  fyrir  ömmu  sinni;  og  sviplik 
þessu  má  áætla,  að  umhyggja  hennar  hafi  verið  fyr- 
ir  öðrum  þeim,  er  á  hennar  vegum  voru.  —  petta 
sama  haust  gekk  Ólafur  að  eiga  Álfdisi  Konálsdótt- 
ur,  að  ráði  ömmu  sinnar.  Hafði  Unnur  allan  kostn- 
að  við  brúðkaup  þeirra,  og  að  upphafi  veislunn- 
ar,  gaf  hún  Ólafi  allar  eignir  sínar,  fastar  og  laus- 
ar;  þvi  næst  kvaddi  hún  gestina  og  árnaði  öllum 


62 

góðs,  og  gekk  til  hvíldar,  en  daginn  eftir  fann  Ólaf- 
ur  hana  örenda  i  sænginni.  Var  þá  í  senn  drukkið 
erfi  hennar  og  brúðkaup  hans.  —  pannig  lauk  þá 
æfi  þessarar  konu,  sem  fremsta  má  telja  i  flokki 
merkiskvenna  fornaldarinnar. 

Unnur  djúpúðga  skín  eins  og  skær  stjarna  á  næt- 
urhimni  heiðninnar,  og  boðar  komu  betra  dags. 
Hún  stendur  þar  trúföst  og  dygg;  hún  biður,  trú- 
ir  og  vonar,  og  vonin  rættist;  dagurinn  kom,  þótt 
lengi  yrði  að  bíða  hans;  ljós  fagnaðarboðskapar- 
ins  rann  upp  um  siðir,  þá  er  Unnur  hafði  hvílt  í 
gröf  sinni  um  hundrað  ár. 

II. 

pá  vil  jeg  nú  þessu  minnast  annarar  merkiskonu 
kristninnar,  sem  hundrað  árum  seinna  kemur  fram 
á  sjónarsvið  sögunnar.  Sagan  ber  víða  fagurt  vitni 
þess,  hve  kristindómurinn  hefir  fegrað  og  fullkomn- 
að  hamingju  þeirra,  er  notið  hafa  þessa  heims  gæða, 
og  borgið  þeim  frá  þeim  ofmetnaði,  harðýðgi  og 
hroka,  er  stundum  hefir  viljað  fylgja  þeim,  er  auðs 
og  upphefðar  hafa  notið  í  þessum  heimi.  Dæmi 
þessa  eru  mörg,  en  þó  eru  hin  miklu  fleiri,  sem 
sýna  kraft  og  sigur  trúarinnar,  þegar  heimilisböl 
eða  aðrar  sorgir  og  andstreymi  ber  að  höndum. 

>)?egar  jeg  hafði  lofað  að  flytja  hjer  erindi  i  kvöld, 
tók  jeg  að  leita  í  fornsögum  vorum  að  þeim  kon- 
um,  sem  ættu  þá  æfisögu,  er  best  fjelli  saman  við 
anda  og  tilgang  fjelags  ykkar.  Einkum  langaði  mig 


63 


mjög  til  að  geta  leitt  i  anda  fram  fyrir  yður  sann- 
kristna  móður,  sýna  yður  móðurástina  heyja  bar- 
áttu  sína  við  óhamingjuna;  við  vald  myrkranna; 
og,  ef  verða  mætti,  láta  yður  sjá,  hvernig  hún 
sigrar  alt,  og  heldur  velli.  —  pað  er  ekki  mitt 
að  dæma  um  það,  hvernig  valið  hefir  tekist,  en 
konan,  sem  eg  ætla  nú  að  gera  að  umtalsefni,  er 
Ásdís  Bárðardóttir,  húsfreyja,  að  Bjargi  í  Miðfirði. 

Ásdís  var  sonar-sonardóttir  Inga  gamla  á  Hofi  i 
Vatnsdal;  hins  göfugasta  manns.  Hún  fjekk  þegar 
á  unga  aldri  hið  besta  uppeldi  hjá  porkeli  kröflu 
á  Másstöðum  í  Vatnsdal,  er  þá  var  mikill  hjeraðs- 
höfðingi,  og  látið  hafði  primsignast  af  Friðriki 
biskupi. 

Ásdís  þótti  vera  hinn  besti  kvenkostur  norðan- 
lands,  sakir  mannkosta,  fríðleiks,  ættgöfgi  og  auð- 
legðar.  pað  mátti  þvi  ætla,  að  henni  yrði  ekki  manns 
vant,  enda  varð  sú  raunin  á.  Árið  990  giftist  hún 
Ásmundi  porgrímssyni  frá  Bjargi;  þótti  hann  þá 
hinn  vaskasti  maður  i  þvi  hjeraði,  og  framaður 
mjög  í  kaupferðum  og  vell-auðugur.  Sama  ár  sem  þau 
giftust,  tóku  við  við  búi  að  Bjargi,  og  bjuggu  þar  síð- 
an  með  mikilli  rausn.  Ári  seinna  fæddist  þeim  son- 
ur,  sem  kallaður  var  Atli,  og  árið  996  annar,  er 
Grettir  hjet,  eftir  móðurfrænda  sínum;  enn  fremur 
eignuðust  þau  hjón  dætur  tvær,  pórdísi  og  Rann- 
veigu,  er  báðar  fengu  besta  gjaforð.  Yngsta  barn 
þeirra  var  Illugi;  bar  hann  strax  á  unga  aldri  af 
flestum  jafnöldrum  sínum.  Við  fæðing  Grettis  má 
svo  kalla,  að  byrji  áhyggju-  og  rauna-ár  Ásdísar, 


64 


því  Grettir  var  bellinn  mjög  og  ódæll  þegar  í  æsku, 
og  hafði  því  lítið  ástríki  af  föður  sínum.  petta  var 
Asdísi  mikið  áhyggjuefni,  þvi  stundum  gekk  mis- 
sætti  þeirra  feðga  svo  langt,  að  til  hennar  kasta 
kom  um  að  ganga  á  milli  þeirra.  Vildi  hún,  að  Ás- 
mundur  sýndi  syni  sinum  meiri  nærgætni  og  um- 
hyggju  en  hann  gerði,  og  að  Grettir  væri  á  hinn 
bóginn  föður  sínum  ástúðugri  og  hlýðnari  en  hann 
var;  en  af  sögunni  verður  ekki  sjeð,  að  þeir  hafi 
látið  mjög  að  orðum  hennar  um  þetta.  Vorið  1011 
verður  sá  atburður,  er  liklegt  er  að  gengið  hafi  nærri 
Ásdísi:  Grettir  var  sekur  ger  um  víg  þess  manns,  er 
Skeggi  hjet,  og  varð  lögum  samkvæmt  að  fara  utan 
um  tíma;  var  Grettir  þá  fimtán  ára  gamall.  Nú 
átti  hann  engin  fararefni;  og  varð  því  að  leita  á 
náðir  föður  síns,  en  fjekk  þar  kuldaleg  svör.  Faði* 
hans  minti  hann  á  óhlýðni  hans  og  bellibrögð  vi<5 
sig  og  neitaði  honum  um  fararefni,  utan  hafnesti, 
er  hann  ljet  Gretti  fá,  og  lítið  eitt  af  vaðmálum. 
Geta  má  nærri,  hvernig  Ásdísi  hefir  líkað  sá  út- 
búnaður,  enda  ljet  hún  það  i  ljós,  þegar  hún  kvaddi 
Gretti. 

Grettir  bjóst  nú  af  stað,  er  hann  hafði  talað  við 
föður  sinn;  kvaddi  alla  heimamenn,  og  báðu  hann 
flestir  vel  fara,  en  fáir  aftur  koma.  Móðir  hans 
fylgdi  honum  úr  garði.  Hún  mælti:  „Eigi  ertu  svá 
af  garði  gerr,  frændi,  sem  ek  vilda,  svá  vel  borinn 
maðr  sem  þú  ert;  þykki  mér  þat  mest  á  skorta,  at 
þú  hefir  ekki  vápn,  þat  er  neytt  sé,  enn  mér  segir 
svá  hugr  um,  at  þú  munir  þeira  við  þurfa."  Brá 
hún  þá  undan  skikkju  sinni  sverði  einu  góðu  ok 


65 


vel  búnu.  „Sverð  þetta  átti  Jökull  föðurfaðir  minn 
ok  hinir  fyrri  Vatnsdælar,  ok  var  þeim  sigrsælt; 
vil  ek  nú  gefa  þér  sverðit,  ok  njót  vel."  Grettir 
þakkaði  henni  gjöfina  og  kvað  sjer  þykja  þetta  beri 
gjöf  en  aðrir  fjármunir.  Síðan  kvaddi  Ásdís  hann 
innilega  og  árnaði  honum  allra  heilla. 

1  þessari  ferð  aflaði  Grettir  sjer  fjár  og  frama, 
enda  urðu  ekki  aðrar  ferðir  honum  til  hamingju 
siðan,  þótt  mörg  yrði  til  frægðar.  Tveim  árum  sið- 
ar  fór  hann  enn  utan  og  má  segja,  að  frá  þeirri 
stund  falli  hver  mótlætisaldan  annari  stærri  yfir 
Ásdísi  og  heimilið  að  Bjargi.  Um  það  bil,  sem  Grett- 
ir  er  að  riða  úr  hlaði,  tekur  Ásmundur  faðir  hans 
banasótt  sína,  og  andast  nokkru  seinna.  Atli  tekur 
nú  við  búsforráðum  með  móður  sinni;  var  hann 
hinn  efnilegasti  maður,  og  líklegur  til  mikils  þroska, 
ef  honum  entist  aldur  til.  En  forlögin  höfðu  nú 
annað  ákveðið,  þvi  þetta  sama  sumar  var  hann  veg- 
inn  á  sviksamlegan  og  niðingslegan  hátt,  alsaklaus,  i 
bæjardyrunum  að  Bjargi,  svo  að  segja  fyrir  aug- 
um  móður  sinnar.  En  þótt  hann  yrði  móður  sinni 
sem  öðrum,  mjög  harmdauði,  þá  stilti  hún  harm 
sinn  vel,  og  lét  gera  útför  hans  mjög  virðulega.  Var 
hann  grafinn  i  kirkju  að  Bjargi  við  hlið  föður  sins. 

Nú  festi  Ásdís  alla  sína  framtiðarvon  á  Gretti,  þvi 
Illugi  sonur  henar  var  enn  barn  að  aldri.  Hún  vissi 
ekki  annað,  en  að  Grettir  dveldi  i  Noregi  við  mikla 
sæmd.  En  með  vorskipunum  f  jekk  hún  þ  áhörmu- 
legu  fregn,  að  hann,  óskabarn  hennar,  væri  sakaður 
um  hinn  hræðilegasta  glæp,  væri  orðinn  brennuvarg- 
ur;  en  brennuvargar  voru  taldir  hinir  verstu  glæpa- 

5 


66 


menn,  þá  sem  nú.  Grettir  var  sakaður  um  að  hafa 
brent  inni  sonu  póris  i  Garði,  og  með  þeim  fjölda 
saklausra  manna.  En  hamingjuleysi  Grettis  og 
bráðlyndi  hans  ollu  því,  að  honum  tókst  ekki  að 
hreinsa  sig  af  þessum  áburði,  og  var  hann  nú  á  al- 
]rlngi  gerður  sekur  skógarmaður,  og  var  það  sú  hin 
þyngsta  refsing,  sem  á  lýðveldistimanum  varð  lögð  á 
nokkurn  mann.  Og  þótt  sagan  skýri  svo  frá  bruna 
pórissona,  að  augljóst  er,  að  Grettir  átti  þar  að  engan 
hlut,  losnaði  hann  aldrei  úr  sekt  þessari,  uns  hann 
var  drepinn  á  20.  sektarári  sínu,  einmitt  þá  er  nokk- 
ur  von  var  þess,  að  af  mundi  ljetta  bráðlega  óham- 
ingjufári  þvi,  er  elt  hafði  hann  allan  siðari  hluta 
æfi  hans. 

Við  þessa  frjett  og  sektardóm  Grettis  hverfur 
gleði-  og  ánægjusól  Ásdísar  húsfreyju  að  Bjargi,  og 
verður  nú  dapurt  löngum  á  heimilinu  upp  frá  þessu. 
En  þó  fer  heldur  að  rofa  til  undir  æfikvöld  Asdisar,  og 
verður  skinið  fagurt,  þegar  það  loksins  kemur. 

„Langar  nætur,  lithr  dagar,  hýrir  draumar,  horf- 
in  þrá";  þannig  hefir  eitt  af  góðskáldum  íslendinga 
lýst  raunastundum  þeirra,  sem  orðið  hafa  að  fylgja 
til  grafar  framtíðarvonum  sínum.  Og  þetta  var  nú 
orðið  hlutskifti  þessarar  mæddu  konu,  þvi  þegar 
Grettir  kom  út  til  íslands,  sumarið  1016,  varð  hann 
að  fara  huldu  höfði,  þar  til  hann  um  hánótt  kem- 
ur  að  Bjargi.  Honum  voru  allar  dyr  kunnar  á  þess- 
um  bæ,  cn  í  þetta  sinn  leitaði  hann  bakdyranna,  og 
voru  þær  ólokaðar,  og  gekk  hljóðlega  inn  i  skál- 
ann,  og  sváfu  allir,  utan  móðir  hans,  er  ein  vakti. 
Hún  settist  upp  hljóðlega,  og  mintist  við  hann,  og 


67 


bljes  við  mæðilega,  og  mælti:  „  en  svipul  verðr 

mér  sonaeignin;  er  sá  nú  drepinn,  er  mér  var  þarf- 
astr,  enn  þú  útlægr  gerr  ok  óbótamaðr;  enn  hinn 
þriðji  er  svá  ungr,  at  ekki  má  at  hafast."  Ekki  rek- 
ur  Ásdis  raunir  sínar  lengi,  en  öllum  verður  það 
ljóst,  sem  þessi  orð  hennar  heyra,  að  þungt  þykir 
henni  horfa,  og  dapurt  um  að  litast.  J?að  hefir  mörg 
islensk  kona  átt  um  sárt  að  binda  fyr  og  siðar,  en 
jeg  hygg,  að  allir  þeir,  sem  lesa  æfisögu  þessarar 
konu  vandlega,  verði  að  játa,  að  hún  hafi  ekki  borið 
ljettustu  byrðina.  J>vi  hver  einasti  dagur,  öll  þau 
20  ár,  sem  Grettir  var  i  sekt,  hafði  henni  nýjar 
áhyggjur,  nýjar  sorgir,  að  færa;  en  bænir  hennar 
og  trú  færðu  henni  líka  huggun  og  kraft  með  hverj- 
um  komandi  degi;  og  mjög  þurfti  hún  á  styrk  að 
halda,  því  að  oft  leitaði  Grettir  til  hennar,  þegar 
ný  vandræði  báru  honum  að  höndum  og  fokið  var  i 
öll  skjól;  og  þótt  hún  ekki  gæti,  eins  og  hún  sagði 
sjálf,  liðsint  honum,  eins  og  hún  vildi,  þá  stóð  hon- 
um  þó  móðurfaðmur  hennar  jafnan  opinn. 

Sagnaritari  einn,  sem  minst  hefir  á  Grettir,  hefir 
komist  svo  að  orði:  „1  20  ár  var  öllu  þjóðfjelaginu 
sigað  á  hann,  sem  hundi  á  varnarlaust  dýr,  og  sið- 
ustu  árin  var  hann  hvergi  óhultur  um  líf  sitt,  nema 
þær  stuttu  stundir,  er  hann  hallaði,  sekur  og  þreytt- 
ur,  höfði  sínu  að  brjósti  móður  sinnar."  Og  eigi 
verður  betur  sjeð,  en  að  þetta  sje  rjett.  Skógarmanní 
gat  engi  liðsint  svo,  að  ekki  stofnaði  hann  sjálfum 
sjer  i  hættu  um  leið,  og  stundum  máttu  enda  fleiri 
gjalda. 

Síðasta    fundi    þeirra    mæðgina    gleymir  eng- 

5* 


68 


inn  er  lesið  hefir,  þvi  að  bæði  er  hann  einhver 
fegursti  kaflinn  i  fornsögum  vorum,  og  jafnframt 
einn  hinn  sorglegasti,  er  jeg  minnist  að  hafa  lesið. 
Um  þann  fund  hafa  margir  rætt  og  ritað,  en  mjer 
fyrir  mitt  leyti  finst  skáldinu  sjera  Matthiasi  hafa 
tekist  þeirra  best,  í  Grettisljóðum,  en  sjálfum  hon- 
um  virðist  þó  sem  hann  hafi  ekki  farið  svo  með 
þetta  efni,  sem  það  á  skilið,  og  hann  vildi  hafa  gert. 
Og  hvers  vegna  hefir  þá  þessi  stutti  kafli  sögunnar 
orðið  öllum  svona  örðugt  viðfangsefni?  —  Mjer  virð- 
ist  orsökin  vera  sú,  að  einmitt  í  þessum  kafla  birtist 
móðurástin  i  allri  sinni  tign,  og  offrar  á  altari 
sjálfsafneitunarinnar  þvi,  sem  hún  átti  dýrast  og 
best,  og  af  því  að  móðurástin  er  ímynd  kærleika 
drottins  sjálfs,  þá  verða  hugsanir  mannanna,  þegar 
honum  skal  lýsa,  vanmáttugar,  og  tunguna  vantar 
hæfileg  orð.  pað  væri  til  litils  fyrir  mig,  að  reyna 
að  lýsa  með  minum  eigin  orðum  síðustu  fundum 
þeirra  Grettis  og  Asdisar,  er  hún  kveður  hann  og 
Illuga  síðasta  sinni.  Til  þess  skortir  mig  alt  það,  er 
hafa  þarf :  mentun,  tima  og  orðfæri.  En  hitt  má  jeg 
gera,  að  taka  hjer  upp  orð  sögunnar  sjálfrar,  er  hún 
lýsir  skilnaði  þeirra,  enda  eigið  þjer  þá  hægra  um 
að  dæma  eftir  á. 

Orð  sögunnar  eru  á  þessa  leið: 

Haustið  1038  var  svo  komið,  að  Grettir  átti  hvergi 
höfðu  sinu  að  að  halla,  en  þá  benti  Guðmundur  riki 
honum  á  Drangey  sem  örugt  vigi,  og  mundi  hann 
þar  aldrei  verða  sóttur;  en  þá  var  Gretti  orðið  svo 
mikið  mein  að  myrkfælni  sinni,  að  hann  kvaðst 
það  eigi  vinna  til  lífs  sjer,  að  vera  einn,  en  allir,  sem 


69 


hann  hafði  áður  tekið,  höf ðu  svikið  hann,  og  nú  var 
svo  komið,  að  hann  gat  engum  treyst.  Hann  leitaði 
nú  sem  fyr  til  móður  sinnar,  og  tjáði  henni  vand- 
ræði  sín.  Illugi  bróðir  hans  var  nærstaddur  viðræð- 
ur  þeirra.  Hann  var  þá  frumvaxta,  og  afbragð  jafn- 
aldra  sinna.  Honum  hefir  verið  þannig  lýst,  að  hann 
væri  hin  göfugasta  hetja,  og  hin  fegursta  fyrirmynd 
öllum  ungum  mönnum,  og  þegar  Grettir  hafði  tjáð 
móður  sinni  vandræði  sín,  tók  Illugi  til  máls:  „Ek 
man  fara  með  þér,  bróðir,  enn  eigi  veit  ek,  at  þér 
sé  fylgd  i  mér,  utan  þat,  at  trúr  man  ek  þér  vera 
ok  eigi  renna  frá  þér,  meðan  þú  stendr  uppi,  ok 
gerr  veit  ek,  hvað  um  þik  liðr,  ef  ek  fylgi  þér." 
Grettir  mælti:  „J?ú  ert  svá  manna,  at  mér  er  mest 
gleði  at,  ok  ef  móður  minni  væri  eigi  i  móti  skapi, 
vildi  ek  gjarna,  at  þú  færir  með  mér."  Ásdís  mælti: 
,$>é.  er  svá  nú  komit,  at  ek  sé,  at  tvennum  vand- 
ræðum  gegnir;  ek  þykkjumst  eigi  Illuga  missa  mega, 
enn  ek  veit,  at  svá  mikil  atkvæði  eru  at  um  hagi 
Grettis,  at  hann  verður  eitthvert  ór  at  ráða;  enn 
þó  at  mér  þykki  mikit  fyrir  at  sjá  á  bak  ykkr  báð- 
um  sonum  minum,  þá  vil  ek  það  þó  til  vinna,  ef 
Grettir  væri  þá  nærr,  enn  áðr."  Hún  fjekk  þeim 
þá  lausafje  mikið,  og  bjuggust  þeir  þá  til  ferðar. 
Leiddi  Ásdís  þá  úr  garði,  og  áður  en  þau  skildu, 
mælti  hún:  „Nú  farit  þit  þar,  synir  minir  tveir,  ok 
mun  ykkarr  samdauði  verða;  ok  má  engi  renna  und- 
an  því,  sem  honum  er  skapat;  man  ek  hvárigan 
ykkar  sjá  sinni  siðan.  Látið  nú  eitt  yfir  ykkr  ganga, 
enn  eigi  veit  ek,  hverja  heill  þit  sækit  þangat  í  Drang- 
ey,  enn  þar  munu  þit  beinin  bera,  ok  margir  munu 


70 


þar  fyrirmuna  ykkr  þarvistar;  sjáit  þit  vel  fyrir  svik- 
um;  enn  vápnbitnir  munu  þit  verða,  enn  undarlega 
hafa  mér  draumar  gengit.  Gætið  ykkarr  vel  við 
gerningum;  fátt  er  rammara  en  forneskjan."  En 
er  hún  hafði  þetta  mælt,  grjet  hún  mjög.  pá  mælti 
Grettir:  „Grát  þú  eigi,  móðir;  þat  skal  sagt,  at  þú 
hafir  sonu  átt,  enn  eigi  dætur,  ef  vit  erum  með 
vápnum  sóttir  ok  lif  vel  ok  heil."  Eftir  þat  skild- 
ust  þau.  —  pannig  skildust  þá  ástvinir  þessir,  og 
sáust  eigi  framar  hjerna  megin.  Asdís  sneri  nú  heim 
að  Bjargi,  og  fann  þar  ,.sitt  hús  i  eyði  látið,"  og 
hún  grjet. 

pað  er  mjög  fögur  mynd  af  kristinni  móður,  sem 
Matthías  Jochumsson  sýnir  oss  i  Grettisljóðum  sin- 
um,  þar  sem  hann  lýsir  Ásdísi  og  skilnaði  mæðgin- 
anna,  er  hún  heldur  heim  til  Bjargs.  En  sagan  gerir 
þó  betur;  hún  sýnir  okkur  Ásdisi  sem  kvenhetjuna 
miklu,  sem  trúin  hefir  gert  svo  sterka,  að  hún  get- 
ur  nú  látið  hverja  þá  fórn  af  hendi,  sem  vera  skal. 
Og  þess  var  heldur  eigi  langt  að  biða,  að  hún  yrði 
að  inna  af  hendi  þá  fórnina,  sem  öllum  konum  forn- 
aldarinnar  mun  hafa  fallið  þyngst  að  offra,  en  það 
var  fyrirgefningarfórniri,  og  þar  kemst  Ásdis  svo 
langt,  að  mjer  vitanlega  hefir  engin  íslensk  kona 
jafnlangt  komist.  Árið  1031  ljetu  báðir  synir  henn- 
ar  lifið  fyrir  slægð  og  vjelum  óvina  sinna,  er  sóttu 
þá  bæði  með  vopnum  og  fjölkyngi. 

iporbjörn  öngull,  einhver  hinn  versti  maður,  er 
sagan  getur  um,  tekst  loks  að  ráða  þá  af  dögum; 
en  það  lætur  hann  sjer  ekki  nægja,  heldur  heggur 
hann  höfuðið  af  Gretti  dauðum,  og  hafði  þó  áður 


71 


svivirt  lík  hans.  porbjörn  hafði  með  sjer  höfuð  hans 
til  lands  og  lagði  í  salt  í  útibúri  sínu  um 
veturinn,  en  um  sumarið,  þegar  hann  fer  til  þings, 
tekur  hann  höfuðið  og  hefir  með  sjer.  pegar  hann 
kemur  vestur  í  Miðfjörð,  frjettir  hann,  að  fátt  karl- 
manna  sje  heima  að  Bjargi.  Hann  riður  skyndilega 
heim  þangað,  með  flokk  sinn,  og  gengur  með  f  jöl- 
menni  þessu  í  stofu.  Ásdis  húsfreyja  sat  á  palli.  Hann 
setti  höfuðið  fyrir  framan  hana  og  kvað  um  leið 
vísu,  þar  sem  hann  svívirti  Gretti  dauðan.  Slíka  skap- 
raun  hefir  engin  íslensk  kona  þolað  fyr  eða  síðar, 
pað  var  skaplegra,  þótt  grimmúðlegt  væri,  er  Helgi 
Harðbeinsson  þerði  sverð  sitt  á  blæjutröfum  Guð- 
rúnar  Ósvifursdóttur,  er  hann  hafði  verið  að  vígi 
Bolla,  en  þó  hefndi  hún  þess  grimmilega  seinna. 
ipað  var  hugraun,  þegar  brennu-Flosi  reið  með  flokk 
sinn  i  Tungu,  og  tróð  illsakir  við  Ásgrím  Elliða- 
grímsson,  —  en  hvorttveggja  þetta  verður  lítilvægt, 
er  það  er  borið  saman  við  þá  skaupraun,  sem  Ás- 
disi  var  þarna  gerð. 

Hvernig  kom  nú  Ásdís  fram  gagnvart  porbirni? 
Hún  sat  kyr,  og  sá  henni  -enginn  bregða,  og  er 
porbjörn  hafði  kveðið  vísuna,  kvað  hún  aðra  í  móti 
og  getur  þess,  að  öðruvísi  mundu  farið  hafa  við- 
skifti  Önguls  og  sona  hennar,  ef  hann  hefði  sótt  þá 
sem  góðum  dreng  sómdi,  og  hann  mundi  innan 
skams  fá  að  svara  fyrir  verk  sín.  En  áður  en  Öngli 
tækist  að  hef ja  f járránsdóm  eftir  Illuga,  sást  margra 
manna  reið  til  Bjargs;  voru  það  vinir  og  frændur 
Ásdísar,  sem  komnir  voru  til  liðs  við  hana,  og  vildu 
þeir  þegar  veita  porbirni  atgöngu  og  drepa  hann, 


72 


en  hún,  aðili  málanna,  varnaði  þess.  Hún  fól  honum 
hefndina,  sem  rjettvislega  dæmir;  hún  vildi,  að  drott- 
inn  og  lög  landsins  dæmdu  í  milli  sin  og  hans,  og 
hana  iðraði  þess  heldur  ekki,  að  hún  breytti  þannig. 

Jeg  hefi  þegar  tekið  það  fram,  að  heldur  hafi  tek- 
ið  að  rofa  til  hjá  Ásdísi  hin  siðustú  ár  æfi  henn- 
ar,  og  skal  jeg  nú  minnast  á  það  nokkru  nánar. 

Hún  hafði  jafnan  verið  svo  vinsæl,  að  meðan 
Grettir  var  i  sekt,  höfðu  óvinir  hans  aldrei  áreitt 
hana.  En  nú,  er  hann  var  veginn,  risa  allir  hjeraðs- 
menn  upp,  sem  einn  maður,  jafnt  vinir  Grettis  sem 
óvinir,  og  votta  henni  vináttu  og  veita  henni  lið. 
Frjettin  um  framkomu  hennar  við  porbjörn,  flaug 
um  öll  hjeruð;  þetta  dæmi,  sem  hún  þarna  gefur, 
höfðu  forfeður  vorir  aldrei  þekt  fyr;  en  það  sigrar 
hugi  þeirra;  allir  votta  henni  samhygð  sína.  Hún 
verður  ung  i  annað  sinn,  þótt  sjötíu  ár  hefði  hún 
á  baki.  Hún  tekur  sig  upp  og  ríður  til  alþingis,  og 
hefir  hina  mestu  ánægju  og  sóma  af  förinni. 

Við  skulum  ganga  nær  og  virða  fyrir  oss,  það 
sem  gerst  hefir  á  alþingi  1032.  pað  er  fögur  og  til- 
komumikil  sjón  að  sjá  ísleif  Gissurarson,  er  seinna 
varð  fyrstur  biskup  hjer  á  landi;  ungan  að  aldri,  en 
fagran  og  iturvaxinn,  standa  á  Lögbergi,  þróttmik- 
inn  með  eldfjöri  andans,  halda  þrumandi  ræðu,  og 
í  nafni  kristinnar  trúar  lýsa  hermdarvrerkum  pór- 
bjarnar,  og  i  nafni  þeirrar  sömu  trúar  fá  Gretti 
leystan  úr  sekt,  en  porbjörn  dæmdan  sekan 
skógarmann,  og  svo  mikil  áhrif  hafði  ræða  hans,  að 
þetta  var  samþykt  af  þingheimi  með  lófataki,  en 


73 


jafnhliða  þessu  er  oss  sýnd  í  Grettisljóðum  önnur 
mynd.  Hún  er  á  þessa  leið: 

Enn  upp  á  hábergið  horfði 

af  Hlaiðbúðarvirkinu  kona; 
tíguleg  tók  hún  til  méis, 

társtokkinn,  brosandi  þó: 
„Heimtið  nú  Háfeta  vorn, 

því  heim  iskál  og  búa  til  erfis: 
Gott  eiga  garparnir  nú, 

Grettir  og  Illugi  minn!" 
Þar  stóð  hún   Á  s  d  í  s  hin  ítra 

enn  þá  með  beinvaxnar  herðar: 
„Grátið  ei  látinna  líí, 

lifa  skal  afrek  og  frægð."  — 

Og  Ásdis  fór  heim  og  bjó  til  erfis,  þvi  ísleifur  safn- 
aði  að  sjer  vöskum  mönnum  og  sótti  lik  þeirra 
bræðra  og  þeir  voru  veglega  grafnir  að  Reykjakirkju, 
en  höfuð  Grettis  að  kirkju  að  Bjargi.  Og  nú  naut  Ás- 
dís  ellinnar  í  friðsælli  ró  hjá  dóttur  sinni  að  Bjargi, 
uns  hún  andaðist  nokkru  fyrir  miðja  elleftu  öld. 

Ætlun  min,  með  þvi  að  tala  hjer  i  kvöld  um 
kristnar  merkiskonur  í  fornöld  var  þessi:  Við  hrós- 
um  að  maklegleikum  frægð  forfeðra  vorra,  en  oss 
gleymist  það  oft,  að  formæður  vorar  áttu  sína  frægð- 
arsögu  og  hún  stendur  sannarlega  ekki  að  baki  sögu 
forfeðra  vorra.  ipa<S  gleymist  oft  að  geta  þess,  að 
margt  hið  besta  og  lofsverðasta,  sem  eiginmaðurinn 
framkvæmdi,  gerði  hann  að  áeggjan  konu  sinnar,  og 
mörg  stórvirkin,  er  maðurinn  fjekk  unnið,  voru  að 
þakka  áeggjan  unnustu  eða  systur  eða  móður.  Menn 
dáðst  að  trúarþreki  Grettis,  en  gleyma  Ásdísi  móð- 


74 


ur  hans;  þó  hefir  henni  verið  borið  þetta  vitni  af 
einum  gáfaðasta  íslendingi:  „Hún  Ásdís  átti  kærleik, 
sem  aldrei  kólnaði,  trú,  sem  aldrei  þreyttist  eða  hætti 
að  biðja,  meðan  tungan  hrærðist  og  hjartað  sló,"  og 
svo  bætir  hann  þessu  við:  „Og  íslands  mesta  fram- 
tíðarhamingja  væri  það,  ef  allar  íslenskar  mæður 
gætu  lært  að  biðja  fyrir  hverjum  auðnulausum 
Gretti,  sem  vilst  hefir  út  á  braut  óreglu  og  auðnu- 
leysis."  —  Nú  lit  jeg  svo  á,  að  K.  F.  U.  K.  hafi  sett 
sjer  það  mark  og  mið,  að  vinna  að  þessu  mesta 
framtíðarmáli  fósturjarðarinnar;  og  íslands  mesta 
hamingja  á  komandi  tíð  er  það,  að  starfsemi  K.  F. 
U.  K.  nái  fullum  sigri,  blómgist  og  blessist,  og  undir 
þá  ósk  mína  er  hver  sannur  Islendingur,  sem  elskar 
þetta  land,  skyldur  að  taka,  því  svo  mikið  sem  á  þvi 
riður  fyrir  komandi  kynslóðir  þessa  lands,  að  eigin- 
maðurinn  og  faðirinn  sje  kristinn  maður,  þá  skift- 
ir  hitt  þó  meiru,  að  móðirin  sje  sannkristin  kona. 
Móðurknjen  eru  hvers  manns  fyrsti  skólabekkur,  og 
um  leið  sá  hollasti.  Mestu  menn  heimsins  hafa  vitnað 
það,  og  þakkað  guði  fyrir,  að  á  þeim  bekk  hafi  þeir 
lært  þann  vísdóm,  sem  gerði  þá,  það  sem  þeir  urðu 
síðar  meir.  Bænir  móðurinnar  er  hið  besta  veganesti, 
sem  nokkrum  getur  hlotnast,  þegar  lagt  er  af  stað 
út  í  heiminn,  og  guði  sje  lof,  að  margur  sonur  og 
mörg  dóttir  þessa  lands  hefir  fengið  þessa  gjöf  frá 
trúaðri  kristinni  móður;  og  þótt  sum  hafi  um  stund 
vilst  út  á  veglaust  hjarnið,  þá  eru  þess  þó  dæmi,  að 
þau  hafa  fyrir  kraf t  móðurbænarinnar  tekið  sig  upp 
og  leitað  til  föðurhúsanna,  og  þótt  þau  hafi  þá  fund- 
ið  æskuheimili  sitt  i  eyði  látið,  af  þvi  að  sú  höndin 


75 


var  styrðnuð,  er  að  því  hlúði  og  leiddi  þau  á  vormorgni 
æskunnar,  og  móðurhjartað,  sem  sló  svo  heitt  af  ást  til 
þeirra  alt  til  hinstu  stundar,  var  hætt  að  slá,  þá  rættist 
þó  á  þeim  í  æðsta  skilningi,  að  bænir  móðurinnar 
voru  þeim  til  hjálpar  og  frelsis,  þvi  þar  sem  andi 
móðurinnar  nú  átti  heima,  dvaldi  nú  hugur  þeirra. 
þvi  móðurbænin,  móðurástin  og  móðurminningin 
orkaði  þvi,  að  sonur  og  dóttir  höfðu  lært  að  lifa 
kristilega. 

Að  siðustu  vildi  jeg  segja  ykkur,  sem  gengið  hafa 
í  K.  F.  U.  K.:  Trúið  því,  að  svo  framarlega  sem  þið 
í  kærleika  starfið  í  þessu  fjelagi  og  kastið  ekki  ykk- 
ar  örugga  móð,  þá  kemur  sú  stund,  að  þið  munuð 
blessa  þann  dag,  er  þjer  genguð  í  þetta  fjelag,  þvi 
fyrir  starfið  munuð  þjer  hljóta  sæmd,  en  aðrir  bless- 
un,  og  þótt  óvíst  sje,  að  nöfn  ykkar  komist  inn  í  ár- 
bækur  sögunnar,  þá  má  ykkur  það  á  sama  standa, 
ef  þau  eru  rituð  i  lífsins  bók  á  himnum,  og  það  er 
ykkur  meiri  sæmd  og  hamingja,  en  allar  árbækur 
heimsins  geta  ykkur  veitt. 

Og  þótt  svo  kunni  að  fara,  að  starfsemi  ykkar 
mæti  misskilningi,  fái  ekki  þau  laun,  sem  hún  á 
skilið,  þá  látið  ykkur  það  i  ljettu  rúmi  liggja,  þvi 
að  drottinn  metur  starfið  og  hann  blessar  það  einnig 
hjer  í  heimi,  með  gjöf  góðrar  samvisku,  og  þá  and- 
legu  sjereign  fær  enginn  frá  ykkur  tekið. 

Svo  gefi  þá  drottinn  ykkur  öllum  náð  og  kraft  til 
að  starfa  í  þessu  f jelagi,  sjálfum  ykkur  til  sæmdar, 
guðs  ríki  til  eflingar  og  íslandi  til  blessunar. 


Heitstrengingar  ungra  manna  í  fornöld. 

Fyrirlestur  fluttnr  í  Ungmennafjelagi  Reykjavíkur  25.  okt  1907. 


Háttvirtu  tilheyrendur ! 

Jeg  mun  hafa  lofað  kunningja  minum,  sem  er  með- 
limur  i  þessu  f  jelagi,  að  koma  hjer  í  kvöld,  og  segja 
ykkur  eitthvað  það,  sem  jeg  hjeldi,  að  þjer  hefðuð 
nokkurt  gagn  og  gaman  af.  En  er  til  framkvæmda 
skyldi  koma,  þá  fann  jeg  mjög  til  vanmáttar  míns; 
til  þess  þó  að  gera  nokkra  úrlausn,  er  jeg  nú  hingað 
kominn,  og  hefi  hugsað  mjer  að  segja  nokkuð  frá 
heitstrengingum  ungra  manna  i  fornöld,  en  mjög 
verður  það  þó  í  molum.  —  Efninu  hefi  jeg  skift 
þannig: 

1.  Hvernig  heitstrengingar  urðu  til, 

2.  Hversu  þær  fóru  fram, 

3.  Hverja  þýðingu  þær  höfðu  og 

4.  Hvers  vegna  jeg  geri  þær  að  umtalsefni  i  þessu 
fjelagi. 

Heitstrengingar  voru  eðlileg  afleiðing  af  lyndis- 
einkunnum  fornmanna.  pað  lá  svo  rikt  i  hug  þeirra 
að  vinna  nokkuð,  sem  leitt  gæti  þá  til  frægðar  og 
frama.  pað  þótti  hverjum  dugandi  dreng  sjálfsagð- 


77 


ara  og  nauðsynlegra  en  flest  annað  að  geta  staðið 
þar  í  þjóðfjelagsfylkingunni,  er  mest  reyndi  á,  og 
að  láta  sjer  ekki  i  augum  vaxa  þá  erfiðleika  og 
hættur,  er  á  vegi  þeirra  urðu.  Frægðarlöngunin  og 
föðurlandsástin  skipuðu  efstu  sætin,  og  hver  óspilt- 
ur  æskumaður  fornaldarinnar  hlaut  þvi  að  keppa 
að  þvi  að  afla  sjer  sem  bests  orðstírs.  En  áður  en  jeg 
minnist  á  heitstrengingarnar  sjálfar,  verð  jeg  að 
víkja  ögn  að  veislum  og  mannfagnaðar  samkomum, 
eins  og  þær  tiðkuðust  þá,  því  þær  hrundu  af  stað 
mörgum  heitstrengingum,  þótt  hins  vegar  yrðu 
margar  heitstrengingar  til  án  þeirra. 

Um  heimboð  og  minni  háttar  samsæti  er  fátt  að 
scgja.  pau  kostaði  auðvitað  sá,  er  bauð,  og  voru  þá 
boðnir  einungis  vinir  og  vandamenn.  pó  gátu  oft 
haustboð  og  jólaboð  verið  fjölmenn,  einkum  þá  er 
hjeraðshöfðingjar  áttu  hlut  að  málum.  Og  í  hópi 
þeirra  boða  verður  að  telja  þau,  er  festaröl  var  drukk- 
ið,  svo  og  brúðkaup  og  erfi.  Öðru  máli  var  að  gegna 
um  blótveislur.  J>rjú  voru  höfuðblót  haldin  á  ári 
hverju:  hið  fyrsta  að  veturnóttum  (haustblót) ;  ann- 
að  blót,  sem  ýmist  var  kallað  jólablót,  þorrablót  eða 
miðsvetrarblót.  Auðvitað  voru  stundum  höfð  bæði 
jólaboð  og  miðsvetrarblót.  Merkilegt  er  það,  að  í 
miðsvetrarblótum  er  blótað  til  ársældar  og  gróðr- 
ar,  en  liklega  stendur  það  i  sambandi  við  tímamótin 
(áraskiftin).  Sumarblót  var  haldið  i  byrjun  hvers 
sumars,  og  var  kallað  sigurblót,  enda  stóð  það  í 
sambandi  við  herferðir  og  siglingar  þær,  er  menn 
áttu  þá  í  vændum.  Ekki  byrjaði  sumarblótið  ætíð 
á  sama  degi,  heldur  fór  það  eftir  því,  hvenær  ísa 


78 


leysti,  og  hvernig  viðraði.  I  blótveislum  þessum  var 
ekkert  sparað,  er  aukið  gæti  gleði  manna,  enda  er 
þess  getið,  að  þar  hafi  verið  etið  hraustlega  og 
drukkið  fast.  Skal  jeg  láta  sjálfa  söguna  lýsa  þess- 
um  veislum  fyrir  okkur. 

1  sögu  Hákonar  góða,  er  haustblótum  lýst  á  þessa 
leið:  „pat  var  forn  siðr,  þá  er  blót  skyldi  vera,  at 
allir  bændr  skyldu  þar  koma,  sem  hof  var,  ok  flytja 
þannug  föng  sín,  þau  er  þeir  skyldu  hafa,  meðan 
veizlan  stóð.  At  veizlu  þeiri  skyldu  allir  menn  öl 
eiga;  þar  var  ok  drepinn  allzkonar  smali  ok  svá 
hross,  en  blóð  þat  alt,  er  þar  kom  af,  þá  var  þat 
kallat  hlaut,  ok  hlautbollar  þat,  er  blóð  þat  stóð  i, 
ok  hlautteinar,  þat  var  svá  gert  sem  stöklar,  með 
þvi  skyldi  rjóða  stallana  öllu  saman,  ok  svá  veggi 
hofsins  útan  ok  innan,  ok  svá  stökkva  á  menn- 
ina  en  slátr  skyldi  sjóða  til  mannfagnaðar;  eldar 
skyldi  vera  á  miðju  gólfi  í  hofinu  ok  þar  katlar  yfir; 
skyldi  full  um  eld  bera,  en  sá  er  gerði  veizluna  ok 
höfðingi  var,  þá  skyldi  hann  signa  fullit  ok  allan 
blótmatinn.  —  Skyldi  fyrst  Óðins  full  —  skyldi  þat 
drekka  til  sigrs  ok  rikis  konungi  sínum  —  en  síðan 
Njarðar  full  ok  Freys  full  til  árs  ok  friðar  ....  þar 
næst  Braga  full;  menn  drukku  ok  full  frænda  sinna, 
þeira  er  heygðir  höfðu  verit,  ok  var  þat  minni 
kölluð."  —  Svipaða  lýsingu  þessari  má  finna  í  flest- 
um  Islendingasögum  (G.  Súrsson,  Sæbóli),  og  má  af 
því  ráða,  að  blótin  hafa  farið  fram  hjer  á  landi 
mjög  á  sama  hátt  sem  með  öðrum  Norðurlanda- 
þjóðum  á  þvi  tímabili.  Lýsinguna  á  jólaveislu  Hákon- 
ar  jarls  þekkið  þið  öll  af  hinu  ágæta  kvæði  Gr.  Thom- 


79 


sens,  og  þvi  sleppi  jeg  henni  hjer.  Svo  sem  áður  er 
á  vikið,  var  blótað  að  sumarmálum  til  sigurs,  og  þá 
leitað  frjetta,  hversu  ganga  mundi  um  ókomna  tíð. 
pá  höfðu  og  einstakir  menn  blót  heima  hjá  sjer, 
sbr.  Vatnsdæla,  25.  kap.,  bls.  62,  og  kemst  þar  por- 
steinn  Ingimundarson  þannig  að  orði:  „. . . .  nú  mun 
Ljót,  móðir  hans,  blóta  i  móti  sumri,  sem  hún  er 
vön  að  þeirra  sið,  enn  þá  mun  eigi  f  ram  koma  hef  nd- 
in  ef  áður  er  framið  blótið."  Sumarmálablót  voru 
bæði  f  jölmenn  og  mikill  glaumur  og  gleði  samfara 
þeim.  Erlendis  stóðu  þjóðhöfðingjar  fyrir  þeim  blót- 
um.  Hjer  á  landi  hafa  hofgoðar  sjeð  um  alt,  er  að 
þeim  laut.  Má  af  sögunum  ráða,  að  þau  voru  fjöl- 
menn  og  stórmannlega  veitt.  Fyrst  af  öllu  var  sjeð 
um,  að  munngát  og  mjöður  væri  nógur  til,  og  þótti 
mikið  við  liggja,  að  hvorugt  þetta  skorti.  I  hinum 
almennu  blótveislum  hjer  á  landi  mun  veislan  hafa 
verið  haldin  i  hofunum  sjálfum,  og  hefir  hver  gest- 
ur  að  likindum  kostað  sig  sjálfur.  Húsbændur  ljetu 
leysingja  sína  og  þræla,  er  blótið  sóttu,  flytja  föng 
og  fjenað,  og  skyldu  þeir  annast  öll  sláturstörf  og 
matargjörð.  pess  er  getið,  að  allir  ættu  þar  öl  sam- 
an,  og  mun  þvi  hafa  verið  komið  þannig  fyrir,  að 
ker  eitt  mikið  var  fylt  sameiginlega  af  öllum,  og  stóð 
það  vanalega  að  innanverðu  við  aðaldyr  veisluskál- 
ans,  til  hægri  handar,  er  inn  var  gengið.  peir  menn, 
er  þann  starfa  höfðu  á  hendi,  að  bera  öl  um  bekki 
alla,  þá  er  drykkja  var  hafin,  sóttu  allir  i  þessa  sam- 
eiginlegu  lind.  pegar  allir  voru  til  sætis  komnir,  stóð 
upp  hofgoðinn  eða  sá,  er  fyrir  veislunni  stóð,  og  bauð 
alla  velkomna  og  lýsti  griðum;  þótti  þá  miklu  skifta, 


80 


að  honum  mæltist  vel  og  skörulega.  En  allir  hlýddu 
til  með  f  jálgleik  miklum  og  hátiðlegum  svip,  og  djúp 
þögn  rikti  um  endilangan  salinn.  Siðan  var  til  mat- 
ar  tekið.  Ekki  er  þess  getið,  að  margrjettað  hafi  ver- 
ið,  og  verður  helst  ráðið,  að  aðalrjetturinn  hafi  ver- 
ið  kjötið  af  fórnardýrunum,  þó  líklegt  sje,  að  fleiri 
grasa  hafi  kent,  í  sumum  boðum  að  minsta  kosti. 
ipegar  máltið  var  lokið,  voru  leyfar  brott  teknar,  og 
borinn  inn  drykkur.  Var  þá  að  upphafi  drukkið 
minni  Óðins  alföður,  og  þó  fyrst  helgað,  og  gerði 
það  hofgoði,  með  því,  að  gera  geirsmark  yfir  bik- 
arnum,  og  mælti  siðan  fyrir  minni  konungs.  Hjer 
á  landi  var  mælt  fyrir  minni  þjóðveldisins  eða  lands- 
ins.  pá  kom  minni  pórs,  og  var  á  likan  hátt  drukkið, 
þó  með  þeirri  breytingu,  að  J?órsmarkið(hamars- 
markið)  kom  fyrir  geirsmarkið.  »pá  var  mælt  fyrir 
minni  hreysti  og  hernaðar.  —  pessu  næst  var  drukk- 
ið  minni  Freys  og  Njarðar  til  auðs  og  ársældar.  Enn 
var  drukkið  minni  Feyju,  þvi  að  hún  var  goða  mest 
tignuð  af  sveinum  og  meyjum  og  bænheyrði 
oft,  ef  trúa  má  ástarsögum  fornaldarinnar.  Síðast 
var  drukkið  Bragafull,  og  mun  nánar  vikið  að  því 
síðar,  þvi  undir  þvi  minni  f óru  fram  allar  heitstreng- 
ingar.  pegar  þar  er  komið  veislunni,  að  drukkin  hafa 
verið  öll  venjuleg  minni,  hefst  hin  almenna  eða 
svo  nefnda  sveitadrykkja;  greindust  þá  í  sundur  um- 
ræður,  og  ræddu  menn  þá  í  f  lokkum,  sumir  um  lög, 
aðrir  spurðust  tíðinda  eða  sögðu  frjettir,  nokkrir 
drukku  tvímenning,  og  voru  það  jafnan  ungir  menn 
og  meyjar,  er  sátu  út  af  fyrir  sig  og  drukku.  Tvi- 
menningsdrykkja  var  þýðingarmikil,  þvi  venjulega 


81 


lciddi  hún  til  þess,  að  þau,  sem  hana  drukku,  buðu 
sumum,  er  þar  voru  staddir,  nokkru  siðar  að  drekka 
festaröl  sitt. 

Nú  hefi  jeg  orðið  svo  langorður  um  hinar 
almennu  blótveislur  og  get  því  orðið  þvi  stutt- 
orðari  um  hinar  einstöku  veislurnar,  og  það  því 
fremur,  sem  jeg  hefi  í  öðru  erindi  vikið  að  þeim  áð- 
ur.  (Sjá  hjer  á  eftir  fyrirlestur:  Kvonbænir  o.  s.  frv.) . 

pá  er  næst  að  minnast  á  heitstrengingar,  og  hvern- 
ig  framgjarnir  æskumenn  fornaldarinnar  unnu  þær. 
En  nokkuð  eru  skiftar  skoðanir  um  það,  hvernig 
þær  fóru  fram,  einkum  þó,  hvað  felst  i  orðunum,  „að 
stíga  á  stokk  og  strengja  heit".  Líklegust  þykir  mjer 
tilgáta  þeirra,  sem  ætla  að  orðin  „að  stíga  á  stokk" 
sjeu  dregin  af  því,  að  þeir,  sem  heitin  unnu,  hafí 
stigið  upp  á  sjerstakan  stokk,  er  til  þess  hafi  verið 
hafður,  að  vinna  heitin  á,  því  að  víða  er  þess  getið, 
að:  hann  steig  á  stokk,  eða  hjó  sverðinu  i  stokkinn, 
stakk  spjótinu  í  stokkinn,  og  hóf  upp  heitstrengingu 
sína,  o.  s.  frv.  Hinsvegar  sjáum  vjer  af  Hervarar- 
sögu,  að  heitstrengingar  fóru  ekki  æfinlega  fram  á 
sama  hátt.  pannig  er  sagt  frá  því,  að  Heiðrekur 
konungur  blótaði  gölt  þann,  er  mestan  fjekk; 
skyldi  hann  gefa  Frey;  kölluðu  þeir  hann  svo  helg- 
an,  að  yfir  hans  burst  skyldi  sverja  um  öll  stórmál; 
skyldi  svo  þeim  gelti  blóta  að  sónarblóti;  jólaaftan 
skyldi  leiða  sónargöltinn  í  höllina  fyrir  konung: 
lögðu  menn  hendur  yfir  burst  hans,  og  strengdu 
heit  sín.  —  Af  þessum  orðum  má  sjá,  að  heitstreng- 
ingar  fara  fram  á  misjafnan  hátt,  en  það  skiftir  varla 
mjög  miklu  máli.  En  um  hitt  er  meira  vert,  hvert 

6 


82 


var  innihald  heitstrenginga,  og  hversu  þær  Vottii 
efndar. 

Með  því  að  ættartölubækur  vorar  segja,  að  við  ís- 
lendingar  sjeum  komnir  af  Hálfsrekkum,  þá  þykir 
mjer  vel  fallið,  að  Ungmennafjelag  Reykjavíkur 
heyri,  hvernig  ungmennaijelag  Hálfsrekka  vann  heit 
sín  og  efndi  þau.  1  Fornaldarsögum  Norðurlanda 
(II.  bd.  10.  kap.)  er  þanni<*  að  orði  komist:  „Eftir  um 
várit  var  Hálfr  12  vetra  gamall,  ok  var  engi  maðr  jafn 
mikill  eða  jafnsterkr  sem  hann;  þá  bjóst  hann  at 
fara  í  hernað"  og  þeir  f jelagar;  gerðu  þeir  með  sjer 
heit  það,  að  enginn  skyldi  fara,  er  eigi  fengi  hafið 
frá  jörðu  stein  einn  mikinn,  er  stóð  í  garðinum, 
eða  væri  hann  bernskari  en  12  vetra,  og  vera  skyldi 
hann  hreystimaður,  svo  aldri  kviði  eða  mælti  æðru, 
„eða  brygði  grönum  fyrir  sára  sakir".  Enginn  skyldi 
hafa  lengra  sverð  en  álnar,  svo  nær  skyldi  ganga. 
'peir  ljetu  gera  söx,  svo  að  höggin  skyldu  stærri 
vera  Engum  skyldi  sár  binda  fyr  en  að  jafnlengd 
annars  dags.  Ekki  skyldi  hertaka  konur  eða  böm; 
var  þá  leitað  um  ellefu  fylki  og  fengust  12  i  fyrstu. 
peir  voru  18  sumur  í  hernaði,  og  tjölduðu  aldrei 
á  skipum  og  hálsuðu  aldrei  segl  fyrir  ofviðri.  peir 
höfðu  aldrei  á  skipi  fleiri  en  60.  Hálfur  fjekk  eitt 
sinn  í  hafi  storm  mikinn;  skip  þeirra  varð  ei  ausið. 
pá  var  til  ráðs  tekið  að  hluta  menn  fyrir  borð,  en 
þess  þurfti  eigi,  þvi  að  hver  bauð  sínum  f  jelaga  fyrir 
borð  að  fara.  En  er  þeir  stigu  fyrir  borð,  mæltu 
þeir:  „Strálaust  er  fyrir  stokknum".  peir  voru  Hálfs- 
rekkar  kallaðir,  og  voru  hinir  nafnfrægustu  hreysti- 
menn  fornaldarinnar  fyrir  sín  afreksverk. 


83 


Eins  og  sjá  má  af  sögunum,  unnu  menn  sínar 
fyrstu  heitstrengingar  ungir  að  aldri.  ipegar  þeir  i 
æsku  voru  að  æfa  iþróttir  sínar  og  leika,  miðaði  alt 
að  þvi  að  gera  þá  hrausta  og  harðfenga,  svo  að  þeir 
bæru  af  mótstöðumönnum  sínum  og  óvinum  síðar 
meir. 

pá  tiðkuðust  þær  heitstrengingar  með  ungum 
mönnum,  er  þeir  tóku  við  mannaforræði,  að  vanda 
hjeraðsstjórn  sína  sem  best,  og  gæta  rjettar  og  laga 
gagnvart  þeim,  sem  þeir  áttu  yfir  að  ráða.  Sú  var 
enn  ein  heitstrenging  ungra  manna,  er  stóð  í  sam- 
bandi  við  ráðahag  þeirra.  Æskumenn  fornaldarinn- 
ar,  þeir  er  dugandi  menn  vildu  heita,  þóttust  þurfa 
að  vinna  sjer  nokkuð  til  ágætis,  áður  en  þeir  stað- 
festu  ráð  sitt.  Yngismenn  þeirra  tíma  voru  vanalega 
vandir  að  vah,  er  leita  skyldi  ráðahags.  J>eir  ljetu 
sjer  ekki  nægja  lausafregn  eina  um  þá  konu,  er 
þeir  ætluðu  að  kvongast.  En  er  þeir  höfðu  á 
kveðið,  hvar  niður  skyldi  koma  um  ráðahagjnn, 
lögðu  þeir  alt  kapp  á  að  fá  þeirrar  konu,  er  þeir 
höfðu  lagt  hug  á,  og  lögðu  þá  lif  og  f je  í  sölurnar, 
ef  svo  vildi  verkast,  og  læt  jeg  mjer  nægja  i  þessu 
sambandi  að  geta  um  eina  merkilega  heitstrenging 
Haralds  hárfagra,  er  hann  vann  það  heit  að  leggja 
undir  sig  allan  Noreg,  til  að  ná  þeim  ráðahag,  er 
hann  óskaði,  og  mun  ykkur  öllum  kunnugt,  að  heit- 
ið  efndi  hann  að  fullu  i  Hafursf  jarðarorustu  872,  og 
kvongaðist  nokkru  siðar  heitmey  sinni,  Gyðu  Eiríks- 
dóttur. 

1  Hervarar  sögu  er  sagt  frá,  að  jólaaftan  einn  í 
Bólm  strengdi  Angantýr  þess  heit   að  bragarfulli, 

6* 


84 

sem  venja  var  til,  að  hann  skyldi  eiga  dóttur  Ingva 
konungs  að  Uppsölum,  Ingibjörgu,  þá  mey,  er  feg- 
urst  var  og  vitrust  á  danska  tungu.  Sú  heitstreng- 
ing  kostaði  hann  lífið,  eins  og  kunnugt  er.  J?á  má 
og  geta  þess,  að  oft  fóru  fram  heitstrengingar  í  erfis- 
drykkjum.  Einnar  þess  kyns  heitstrengingar  er  get- 
ið  í  Ynglingasögu,  36.  kap.,  og  er  hún  á  þessa  leið: 
„Ingjaldr  konungr  lét  búa  veizlu  mikla  at  Uppsölum, 
ok  ætlaði  at  erfa  Önund  konung,  föður  sinn;  hann 
lét  búa  sal  einn,  engum  mun  minna  eða  óvegligra, 
en  Uppsalr  var,  er  hann  kallaði  sjö-konungasal; 

þar  voru  i  gjör  sjö  hásæti  Til  þess  erfis  komu 

margir  konungar,  og  var  þeim  öllum  skipað  i  hinn 
nýja  sal,  og  var  þá  eitt  hásæti  autt,  er  Ingjaldur 
hafði  búa  látið.  Öllu  liðinu  var  skipað  í  hinn  nýja 
sal.  Sú  var  venja  í  þann  tinía,  þar  er  erfi  skyldi 
gera  eftir  konunga  eða  jarla,  þá  skyldi  sá,  er  erfið 
gerði,  og  er  til  arfs  skyldi  leiða,  sitja  á  skörinni 
fyrir  hásætinu  alt  þar  til  er  inn  væri  borið  það 
full,  er  kallað  var  Bragafull;  skyldi  þá  standa  upp 
á  mót  Bragafulli,  strengja  heit  og  drekka  af  fullið 
síðan.  pá  skyldi  leiða  hann  i  hásæti,  er  átt  hafði 
faðir  hans;  var  hann  þá  kominn  til  arfs  alls  eftir 
hann.  Nú  var  svo  gert  hjer,  og  þá  er  Bragafull  kom 
inn,  stóð  Ingjaldur  upp,  tók  við  dýrshorni  miklu; 
strengdi  hann  þá  heit,  að  hann  skyldi  auka  ríki  sitt 
hálfu  i  hverja  höfuðátt  eða  deyja  ella;  drakk  af 
siðan  af  horninu.  pessi  lýsing,  þótt  stutt  sje,  sýnir 
bæði,  hversu  heitstrengingar  og  erfisdrykkjur  fóru 
fram. 

Um  erfisdrykkjur  og  heitstrengingar  hjer  á  landi 


85 


í  heiðnum  sið  veit  jeg,  að  ykkur  er  kunnugt,  og  að 
þær  stóðu  ekki  þeim  að  baki,  er  konungbornir  menn 
hjeldu  i  öðrum  löndum.  Hjaltasynir  höfðu  1200 
manns  i  sínu  boði,  og  synir  Höskulds  Ðalakollsson- 
ar  900  manns,  og  voru  allir  virðingarmenn  útleiddir 
með  gjöfum. 

Timi  vinst  mjer  ekki  til  þess  að  minnast  á 
heitstrengingar  þær,  er  ungir  menn  og  gamlir  gerðu 
hjer,  eftir  það  er  kristni  kom  i  landið,  bæði  við 
brúðkaup  og  erfi,  svo  og  er  hættur  bar  að  hönd- 
um,  svo  sem  drepsóttir  og  hallæri,  en  hins  vil  jeg  f 
geta,  að  þá  er  heitin  voru  unnin,  þótti  jafnan  svo 
við  bregða,  að  drepsóttin  stöðvaðist  og  óáraninni 
linti.  (pað  væri  efni  i  lengra  mál,  en  hjer  verður 
flutt  í  kvöld,  að  rekja  þetta  alt  itarlega,  uns  sagnir 
þrjóta,  og  skal  því  þess  eins  getið  hjer,  hve  mikla 
áherslu  hver  maður,  ungur  sem  gamall,  lagði  á  það 
að  heitin  væru  haldin,  og  ynt  af  hendi.  Hver  ungur 
maður  taldi  það  hina  helgustu  skyldu  sina  að  halda 
orð  sin  og  eiða,  og  þá  ekki  sist  heitstrengingar  sín- 
ar,  enda  voru  þær  taldar  jafnhelgar  sem  eiðar,  enda 
lauk  hver  heiðinn  maður  heitstrenging  sinni  með 
þessum  orðum:  „svo  hjálpi  mjer  Freyr  og  Njörð- 
ur  og  Áss  hinn  almátki."  Með  kristninni  breyttist 
eiðurinn,  svo  sem  auðvitað  er,  en  að  öðru  leyti  var 
breytingin  litil;  orðheldnin  og  virðing  fyrir  sjálf- 
um  sjer  stóðu  óhögguð  sem  áður,  og  kæmi 
það  fyrir,  sem  nálega  er  eins  dæmi,  að  nokkur 
gengi  frá  heitstrengingu  sinni,  þá  átti  þjóð- 
in  öll  sameiginlega  það  vopnið,  er  beittara  var  tví- 
eggjuðu  sverði,  en  það  var  fyrirlitningin,  er  þeir 


86 


sættu,  er  orð  sín  rufu  eða  eiða,  og  sýnir  þetta,  hve 
hugsunarhátturinn  var  hreinn  og  óspiltur  hjá  ís- 
lensku  þjóðinni  yfirleitt  á  blómaöld  lýðveldisins. 

pað  er  að  minni  hyggju  undirróður  útlendinga, 
missir  stjálfstæðisins,  og  síðan  erlend  kúgun,  sem 
mestan  þáttinn  hafa  átt  i  að  spilla  hugsunarhætti  og 
siðferði  þjóðarinnar. 

Hverja  þýðingu  höfðu  nú  heitstrengingarnar  fyrir 
einstakhnginn  og  þjóðlífið  í  heild  sinni?  Hvað  þá 
sjálfa  snerti,  sem  strengdu  heitin,  þá  vitum  við,  að 
afleiðingarnar  voru  að  visu  ekki  alt  af  heillarík- 
ar,  en  hinu  má  eigi  heldur  gleyma,  að  ærið  oft 
lögðu  þær  grundvöllinn  undir  hamingju  þeirra 
og  frægð.  pað  er  ekkert  vafamál,  að  heit  þau,  sem 
hinir  ungu  menn  unnu,  þegar  þeir  voru  að  læra  og 
æfa  íþróttir,  hafa  hjálpað  þeim  til  að  ná  því  frægð- 
artakmarki,  sem  þeir  margir  náðu  siðar  meir.  Marg- 
ir  ungir  menn,  er  hjer  áttu  við  þröngan  kost  að 
búa  í  æsku,  unnu  það  heit,  ef  ekki  í  heyranda  hljóði, 
þá  með  sjálfum  sjer,  að  fara  utan  og  iafla  sjer 
fjár  og  frama,  svo  sem  gerði  Yíga-Glúmur  og 
fleiri.  —  Heit  það  er  Haraldur  Hálfdánarson 
vann  til  þess  að  geta  fullnægt  skilyrði  því,  er 
Gyða  setti  honum,  leiddi  til  þess,  að  hann  eignaðist 
Noreg  allan.  Að  því  er  tekur  til  þeirra  heita,  er 
ungir  menn  unnu  hjer  á  landi,  þá  miða  þau  öll  að 
því,  að  efla  hamingju  þeirra  sjálfra  og  ættjarðar- 
innar. 

J>að  er  kunugt,  að  krögt  var  af  ræningja- 
snekkjum  um  höf  og  vikur  og  voga  á  víkinga- 
öldinni;  gerðu  þeir  hinn  mesta  usla,  bæði  um  strand- 


87 


högg*  og  rán  kaupskipa.  En  þá  voru  jafnframt  aðr- 
ir  víkingar,  er  vel  fóru  með  hernaði  sinum,  og 
lögðu  það  helst  fyrir  sig  að  eyða  slíkum  óaldar- 
flokkum,  og  strengdu  þess  heit  að  hreinsa  höfin  af 
sliku  illþýði,  friða  strendur  landanna  og  verja  lands- 
búa  fyrir  strandhöggum  og  öðrum  ótila  af  slíku 
tæi.  peir,  sem  þessi  heit  unnu  og  efndu,  yntu  þannig 
hið  þarfasta  verk  af  hendi,  og  þeim  var  það  að  þakka, 
að  kaupmenn  gátu  siglt  í  friði  með  varning  sinn,  og 
stundað  atvinnu  sína  óáreittir  sjer  og  þjóðinni  til 
blessunar. 

pá  er  ungir  menn  tóku  við  stjórn  og  goðorði  eft- 
ir  feður  sína,  strengdu  þeir  heit  við  öndvegi  föður 
sins,  áður  þeir  settust  i  það,  að  vanda  sem  best  alla 
hjeraðsstjórn,  hafa  lög  landsins  i  heiðri  og  gæta 
þeirrar  skyldu,  er  heimilislífið  lagði  hverjum  hús- 
föður  á  herðar.  pegar  vjer  dáumst  að  þeirri  rjett- 
sýni  og  ráðspeki,  sem  kemur  fram  i  löggjöf  og 
dómum  landsmanna  á  blómaöld  íslands,  virðist  mjer 
mega  ætla,  að  heitstrengingar  hafi  átt  ærinn  þátt  i 
þvi,  að  landinu  var  stjórnað  með  þeirri  snild,  sem 
sagan  sýnir,  að  gert  var  á  gullöld  landsins.  Auð- 
vitað  má  geta  því  nærri,  að  ekki  hafi  allar  heit- 
strengingar  verið  til  blessunar,  og  hefi  jeg  þegar 
getið  þess  hjer  að  framan;  skal  jeg  þvi  til  sönnunar 
að  eins  minna  á  heitstrengingar  Jómsvíkinga  og 
Ingjalds  konungs  (samanber  hjer  að  framan).  En 
sem  betur  fer,  er  þess  konar  heitstrenginga  ekki 
mjög  oft  getið,  og  eigi  man  jeg  eftir  neinni  af  þvi 
tæi  hjer  á  landi  á  blómaöld  íslands. 


88 


Jeg  hefi  valið  þetta  umræðuefni  hjer  í  kvöld  vegna 
þess,  að  heitstrengingar  eru  svo  merkur  þáttur  i 
fornsögum  vorum,  og  þvi  ætla  jeg,  að  það  sje  þess 
vert,  að  þetta  fjelag  hvarfli  huga  frá  öðrum  störf- 
um  um  stund,  og  ihugi  þetta  efni.  Mjer  er  það  kunn- 
ugt,  að  þessi  fjelög  hafa  tekið  fcumt  það  upp  á 
stefnuskrá  sína,  sem  ungir  menn  i  fornöld  töldu  sín 
áhugamál.  Og  hvað  væri  þá  eðlilegra,  en  að  þeir 
vildu  líka  kynnast  lifi  þeirra  og  hugsunarhætti  sem 
allra  best.  En  honum  má  kynnast  af  heitstrenging- 
um  þeirra  og  framkvæmdum.  J?ið  sjáið  ungmenni 
fornaldarinnar  að  hinum  svo  nefndu  sveinaleikum 
vinna  það  heit  að  koma  næsta  dag,  ef  þeir  hafa  beðið 
lægra  hlut  að  leikum,  og  jafna  þá  sakirnar.  Enn 
sjáið  þið  þá  siðar  á  þroskaskeiði  sínu  vinna  það  heit  að 
afla  sjer  fjár  og  frama  með  því  að  sækja  heim  út- 
lendra  þjóðhöfðingja  og  reyna  andlegt  atgjörvi  sitt 
og  líkamlega  hreysti.  Og  þið  sjáið  þá  efna  þessi  heit, 
bera  kongsgersemar  á  herðum  sjer  og  örmum,  er 
þeir  hafa  þegið  að  launum  fyrir  skáldskap  og  íþrótí- 
ir.  ipið  sjáið  unga  menn  taka  við  föðurleyfð  sinni  og 
vinna  þess  heit,  að  feta  dyggilega  i  fótspor  föður  síns, 
nema  framar  megi  verða,  uppfylla  allar  þær  skyldur 
gagnvart  þjóðf  jelaginu,  semþjóðarrjetturinn  oglands- 
lögin  leggja  honum  á  herðar.  Og  þeir  efna  þessi  heit 
sín,  er  þeir  hafa  tekið  við  mannaforræði:  peir  dæma 
mál  manna  í  hjeraði  og  á  þingi  með  sanngirni  og 
rjettsýni,  vernda  eignir  undirmanna  sinna,  sækja  og 
verja  rjett  þeirra  lifandi  og  mæla  eftir  þá  dauða. 
annast  konur  þeirra  og  börn,  ef  fátækar  voru. 

Jeg  ætla  mjer  ekki  þá  dul,  að  jeg  hafi  brugðið 


89 


hjer  upp  í  kvöld  sæmilegri  mynd  af  þessum  þætti 
lífs  forfeðra  vorra.  En  jeg  vildi  þó  vekja  athygli  ykkar 
á  honum.  Sjálf  getið  þið  með  tíð  og  tima  aflað  ykk- 
ur  frekari  fróðleiks  um  þetta  efni,  er  finna  má  i 
fornsögum  vorum. 

»pað,  sem  jeg  vildi  að  þið  bæruð  úr  býtum  af 
þessum  fundi  vorum,  eru  endurminningar  um  hin 
fögru  fordæmi,  sem  æfi  mikilmenna  fornaldar  vorr- 
ar  er  svo  auðug  af,  enda  mætti  þá  svo  verða,  að 
þau  hvetti  mörg  ykkar  til  meiri  framkvæmda  og 
dugnaðar,  en  þið  hafið  þegar  sýnt.  pví  hafi  jeg  skilið 
rjett  lög  ykkar  og  stefnu,  þá  dylst  mjer  ekki,  að  í 
þeim  er  margt,  er  minnir  á  áhugamál  hinna  fornu 
frænda  ykkar,  þvi  það  eru  velferðarmál  ættjarðar- 
innar  annarsvegar  ,er  þið  hafið  tekið  upp  á  stefnu- 
skrá  ykkar;  og  hinsvegar  er  það  og  tilgangur  fje- 
laga  ykkar  að  auðga  andann  að  nytsamlegum  fróð- 
leik  og  styrkja  likamann  til  hverskyns  karlmensku 
og  hreysti.  —  J?að  er  hin  uppvaxandi  kynslóð,  sem 
framtið  hvers  lands  er  undir  komin,  og  þvi  heilbrigð- 
ari  sem  æskulýðurinn  er  andlega  og  líkamlega,  því 
bjartara  er  yfir  framtið  landsins.  <)?ið  hafið  sagt 
strið  á  hendur  öllu  því,  sem  er  f  jandsamlegt  islensku 
þjóðerni,  tungu  og  hreysti,  og  öll  hafið  þið  svarið, 
að  verða  að  minsta  kosti  ekki  ættlerar.  Nú  er  bar- 
daginn  hafinn  til  verndar  þvi,  sem  þjóðin  á  dýrmæt- 
ast  i  eigu  sinni.  Vopnin  eru  að  vísu  ekki  öll  hin 
sömu  sem  i  fornöld,  en  aldarandinn  krefst  og  að 
nokkru  breyttra  tækja  i  baráttunni.  —  Heitstrenging- 
ar  fornmanna  voru  oftast  fagrar,  en  brotgjarn  minn- 
isvarði  hefðu  þær  þó  orðið,  ef  efndanna  hefði  orðið 


90 


vant.  Nú  er  frægð  þeirra  geymd  yður  til  eftirbreytni, 
og  ef  þið  takið  það,  sem  best  er  og  f egurst  i  lifi  forn- 
aldarmanna,  ykkur  til  fyrirmyndar,  mun  ekki  hjá 
]>ví  fara,  að  uppskeran  verður  fögur,  er  fram  líða 
stundir,  þvi  af  verkunum  þekkjast  menn  fyr  eða 
síðar. 


Drykkjuskapur  Islendinga  á  fyrri  öldum. 

Fyrirlestur  fluttur  í  st.  Bifröst  nr.  43,  9.  marz  1906. 


Heiðruðu  tilheyrendur ! 

Nú  eru  alvarlegir  timar,  þótt  verri  kunni  að  vera 
i  vændum.  Skýin  eru  að  dragast  saman  yfir  höfðum 
vorum,  er  að  þvi  höfum  unnið  að  fá  öllu  áfengi 
útrýmt  úr  þessu  landi.  Óveðursskýin  dökkna  æ  meir 
og  meir,  og  sá  andvari,  sem  móti  hefir  blásið  hing- 
að  til,  virðist  nú  vera  að  aukast,  og  stormurinn  get- 
ur  skollið  á  þá  og  þegar.  Bardagi  verður  nú  senn 
hafinn,  sá  er  enda  skal  með  sigri  vorum  og  algerðu 
aðflutningsbanni,  eða  —  ósigri  og  alveldi  Bakkus- 
ar  og  andbanninga. 

Á  slíkum  tímamótum  sem  þessum  þarf  þvi  hver 
okkar  að  vera  vakandi  á  verði,  og  gera  sjer  sem 
ljósast,  hvað  fram  hefir  farið  i  þessu  landi  fyrr  á 
timum,  og  sjá  i  hvaða  sambandi  það  stendur  við 
það,  sem  nú  er  að  gerast  og  fram  á  að  komast;  mætti 
þá  verða,  að  fleirum  skildist,  að  hjer  er  ekki  um 
neitt  hjegómamál  að  ræða. 

J?að  er  ekki  neinn  nýr,  óþektur  farfugl,  sem  heim- 
sótt  hefir  þessa  eyju,  henni  til  tjóns  og  skemda,  er 
vjer  viljum  nú  á  brottu  stökkva  með  öllu.  J?að  er 


92 


hinn  gamli  og  skæði  ránfugl,  Bakkus,  illfyglið  og 
óheillafylgjan  alkunna,  er  hingað  flæktist  með  for- 
feðrum  okkar,  er  þeir  komu  og  tóku  að  byggja 
landið;  og  það  er  hann,  sem  síðan  hefir  öld  eftir 
öld  herjað  á  líf  og  eignir  íslenku  þjóðarinn- 
ar.  pað  er  hann,  óvinurinn  mikli,  sem  hjer  er  um 
að  ræða.  pað  er  hann,  er  vjer  templarar  höfum  risið 
gegn,  og  viljum  nú  fá  dæmdan  óalandi  og  óferjandi. 
Og  þenna  dóm  viljum  vjer  fá  staðfestan,  ekki  af  fá- 
mennri  lögrjettu,  heldur  af  því  alþingi  íslendinga, 
er  hefir  alla  þjóðina  að  baki  sjer,  þar  sem  öll  landsins 
börn  sitja  i  dóminum,  og  eru  sammála.  Og  hvers 
vegna  viljum  vjer  þetta?  Af  því  að  það  er  á  okkar 
vitorði  allra,  að  aðflutningsbann  er  hið  eina,  sem 
dugar.  <J>að  hefir  reynsla  Uðinna  alda  þegar  sýnt  oss. 

Jeg  ætla  í  kvöld  að  tala  um  drykkjuskap  manna 
hjer  fyr  á  öldum;  ætla  jeg  þvi  að  draga  hjer 
saman  nokkur  dæmi  úr  sögu  landsins.  En  tíminn  er 
skammur,  og  því,  verða  dæmin  fá,  en  jeg  býst  þó  við, 
að  þau  verði  ærið  umhugsunarefni  þeim,  sem  ant 
er  um  velferð  þessarar  þjóðar. 

pað  er  auðvitað  sorgarsaga,  sem  jeg  ætla  að  segja 
hjer  í  kvöld,  því  að  það  er  víst,  að  ef  vendilega  væri 
metinn  allur  sá  hörmungaskattur,  sem  Bakkus  hefir 
lagt  á  þessa  þjóð  frá  upphafi  Islandsbygðar  og  fram 
á  þennan  dag,  þá  er  hann  einhver  hin  ægilegustu 
gjöld,  er  lögð  hafa  verið  á  þessa  þjóð. 

Saga  vor  hefst,  eins  og  gefur  að  skilja,  með  bygg- 
ingu  landsins,  og  saga  drykkjuskaparins  hefst  sam- 
tímis,  þvi  vist  voru  forfeður  vorir  engir  eftirbátar 
í  vindrykkju,  fremur  en  „í  öðrum  iþróttum".  peir 


93 


gengu  sem  kunugt  er  rösklega  að  hverju  sem  var, 
og  þeir  af  þeim,  er  á  mála  gengu  hjá  Bakkusi,  reynd- 
ust  honum  traustir  og  öruggir  liðsmenn;  og  sagan 
ber  þess  ljósastan  vottinn,  að  þeir  voru  margir.  Og 
svo  sem  f orfeður  vorir  báru  of t  af  erlendum  mönn- 
um  að  hreysti,  er  um  var  að  ræða  vopnaviðskifti  eða 
aðrar  iþróttir,  þannig  reyndust  þeir  og  ílögumiklir 
og  þrautseigir,  er  kappdrykkju  skyldi  þreyta,ogvöktu 
með  þessu  oft  á  sjer  eftirtekt  og  aðdáun  útlendra 
stórhöfðingja.  Stundum  kom  það  og  fyrir,  að  þeir 
fengu  borgið  lífi  sinu  og  fjelaga  sinna  með  því  að 
sigra  að  sumbli,  svo  sem  Egill  Skallagrimsson,  er 
flestum  sinum  samtiðarmönnum  var  talinn  ilögu- 
meiri  við  drykk,  enda  hafa  víndýrkendur  jafnan  til 
hans  vitnað,  og  talið  honum  sæmd  i  því,  hve  vel  hann 
þoldi  að  drekka.  En  Egill  mun  átt  hafa  marga  sina 
lika,  þvíað  drykkju  mátti  kalla  upphaf  og  endir  alls 
mannfagnaðar  á  þessum  tímum. 

Varla  var  svo  fáment  þing  eða  samkoma,  að  ekki 
væri  fyrst  af  öllu  um  það  hugsað  að  afla  sjer  nógra 
vínfanga.  par  við  þótti  mest  liggja.  pess  er  oft  get- 
ið  í  sögum  vorum,  að  þegar  halda  skyldi  brúðkaup 
eða  erfi,  þá  var  ekki  síst  fyrir  þvi  sjeð,  að  eigi  skorti 
drykk.  J?að  er  þvi  all-liklegt,  að  Hjaltasynir  hafi 
þurft  að  viða  vel  að  sjer,  er  þeir  erfðu  föður  sinn 
og  höfðu  1200  manns  í  boði,  og  litlu  minna  mun 
hafa  dugað  sonum  Höskulds  Dalakollssonar  að  erfi 
því,  er  þeir  efndu  til  eftir  föður  sinn,  þvi  þeir  höfðu 
sem  kunnugt  er  níu  hundruð  manns;  en  þess  er 
getið  um  bæði  erfin,  að  alt  hafi  enst  prýðilega,  þótt 
þau  stæðu  hálfan  mánuð.  J?á  áttu  og  hinar  mörgu 


94 


og  fjölmennu  blótveislur  og  aðrar  þess  kyns  sani- 
komur  mikinn  þátt  i  að  auka  drykkjuskapinn,  enda 
hvatti  sjálf  trúin  (ásatrúin),  menn  til  að  sýna  hreysti 
við  drykkju  ekki  síður  en  að  vígum  eða  leikum,  þvi 
alstaðar  þótti  hreystin  og  þolið  ómissandi.  pað  var 
þvi  sist  furða,  þótt  menn  væru  nokkuð  þorstlátir, 
enda  var  æðsta  takmarkið  við  lok  æfinnar  þetta: 
að  setjast  að  drykkju  i  Valhöll  með  Óðni  og  ein- 
herjum.  Hver  samkoma  var  því  vanalegast  sett  með 
þvi  að  drekka  full  goðanna,  og  endaði  á  skilnaðar- 
skálinni,  áður  en  menn  kvöddust.  Og  það  voru  ekki 
gosdrykkir,  er  menn  þá  hrestu  sig  á.  Um  það  taka 
sögurnar  af  öll  tvimæli,  og  sýna  ljóslega,  að  karlar 
vildu.ekki  jafnan  drekka  mysu  eina. 

Xú  hefði  mátt  ætla,  að  með  kristnitökunni  hefði 
orðið  á  þessu  breyting  til  batnaðar,  en  það  er  öðrú 
nær.  J>eir,  sem  lesið  hafa  Sturlungu,  hafa  vafalaust 
tekið  ef tir  því,  að  ekki  átti  bindindi  upp  á  pallborðið 
þá,  enda  ekki  við  að  búast  með  þeim  ofsa  og  óstjórn. 
er  þá  drotnaði  á  landi  hjer  í  flestum  greinum.  Og  þar 
sem  höfuðból  goðanna  og  annara  magtarmanna  voru 
miðdepill  og  meginstöðvar  drykkjuskaparins  i  heiðni. 
þá  verður  sú  breyting  á,  að  þegar  kemur  fram  á 
Sturlungaöld  og  þaðan  i  frá,  verða  biskupsstólarnir 
og  konungsgarðurinn  Bessastaðir  aðalaðseturstaðir 
Bakkusar.  Og  frá  þeim  stöðum  hljóma  „Evans 
messurnar"  hæst,  en  þótt  margir  ríkismannagarðar 
leggi  og  drjúgan  skerf  til  Bakkusdýrkunarinnar. 
En  vjer  megum  og  ekki  gleyma  þvi,  að  þær  frjett- 
irnar,  sem  vjer  höfum  frá  þessu  timabili,  greina 
ljósast  frá  atburðum,  er  gerast  á  ofangreindum  höf- 


95 


uðbólum.  En  af  öllum  þorra  manna  er  fátt  eitt  sagt. 
En  þar  sem  fortjaldið  er  dregið  frá,  þar  sjest,  að 
ekki  hefir  ástandið  verið  glæsilegra  hjá  alþýðunni, 
og  sannast  hjer,  sem  oftar:  „Hvað  höfðingjarnir  haf- 
ast  að,  hinir  ætla  sjer  leyfist  það."  pess  vil  jeg 
þó  geta,  að  sumir  biskupa:  vorra  voru  hinir  mestu 
reglumenn,  þótt  þeir  fengju  litlu  til  vegar  komið 
í  bindindisáttina. 

Menn  segja,  að  syndin  hefni  sín  sjálf,  og  eigi  er 
hitt  síður  alkunna,  að  „syndir  feðranna  koma  fram 
á  börnunum  í  þriðja  og  fjórða  lið."  petta  eru  sigild 
sannindi,  sem  altaf  eru  að  rætast,  þar  sem  áfengi  er 
um  hönd  haft.  Bakkus  leggur  skatt  á  þá,  sem  hann 
veitir  stundaránægju;  og  sú  snara,  sem  hann  hefir 
eitt  sinn  brugðið  um  háls  drykkjumanninum, 
er  ekki  að  jafnaði  þaðan  tekin,  fyr  en  hann  hefir 
borgað  hinn  síðasta  skilding  sinn  og  oft  miklu 
meira,  enda  ósjaldan  látið  lífið  lika.  pennan  sorg- 
lega  sannleika  hefir  reynsla  liðinna  alda  staðfest, 
og  enn  i  dag  staðfestist  hann  alstaðar,  þar  sem  ekki 
hefir  tekist  að  útrýma  „ógæfunni  miklu." 

Jafnvel  þá  er  myrkur  grúfði  sem  svartast  yfir 
allri  sagnfræði  hjer,  og  fátt  eitt  var  skráð  af  til- 
burðum,  finnast  þó  nokkur  dæmi,  er  sanna  þetta, 
og  eru  þó  vafalaust  hin  miklu  fleiri,  er  engar  sagnir 
greina.  Jeg  hefi  helst  hugsað  mjer,  að  taka  þau 
dæmin,  er  almenningi  væru  siður  kunn,  en  sleppa 
hinum,  er  kalla  má,  að  hvert  barn  þekki. 

Árið  1298  er  Möðruvallaklaustur  stofnað  af  Jörundi 
Hólabiskupi,  er  vera  þótti  mikill  skörungur.  pess 
er  getið,  að  „bræðurnir"  (munkarnar)  væru  ódælir 


96 


og  miklir  fyrir  sjer.  Haustið  1316,  tveim  nóttum 
ef tir  krossmessu,  brennur  klaustrið  og  kirkjan,  hvort- 
tveggja  til  kaldra  kola,  og  orsök  brunans  er  talin 
sú,  að  kvöldið  áður  en  bruninn  varð,  komu  bræð- 
urnir  utan  af  Gáseyri  og  voru  drukknir  mjög,  og 
brúkuðu  svall  mikið;  kviknaði  i  tjöldum  nokkr- 
um,  og  breiddist  eldurinn  fljótt  út,  og  brann  klaustr- 
ið  og  kirkjan  með  mestöilum  skrúða  og  „ornament- 
um".  Mannbjörg  var,  og  enginn  meiddist,  en  munk- 
unum  var  skipað  á  vist,  og  stóð  svo  um  hríð.  pegar 
Lárentíus  Kálfsson  er  orðinn  biskup  nokkrum  ár- 
um  siðar,  tóku  „bræðurnir"  að  heimta,  að  klaustr- 
ið  yrði  reist  á  ný;  urðu  út  úr  þvi  miklar  deilur  milli 
þeirra  og  biskups  (Möðruvallamál) .  Hins  vegar  má 
taka  það  fram,  að  Lárentius  var  hinn  siðavandasti 
biskup  sinnar  tíðar  og  bindindismaður.  Bannaði 
hann  alt  drykkjuslark,  bæði  heima  á  stólnum  og  i 
öllu  sínu  biskupsdæmi,  þar  sem  hann  mátti  því  við 
koma.  En  stundum  varð  hann  að  leggja  talsvert  í 
sölurnar  fyiir  það.  Af  þeim,  sem  veittu  honum  mest- 
an  mótþróa,  má  hjer  nefna  tvo:  Snjólf  prest  Sum- 
arliðason  og  Uppsala-Hrólf.  peir  gerðu  honum  alí 
til  skapraunar,  er  þeir  máttu,  og  hvöttu  þá  Möðru- 
valla-„bræður"  til  óhlýðni  við  hann;  slógust  þeir  oft- 
ar  en  einu  sinni  upp  á  biskup  með  ójöfnuði,  og 
1326  varð  biskup  að  flýja  undan  þeim,  og  þótti  víst 
sá  fótur  sinn  fegurstur,  er  hann  slapp  ómeiddur,  enda 
voru  þeir  augafullir  og  viti  sínu  fjær.  Biskup  vann 
að  vísu  Möðruvallamál,  en  það  var  fleira,  sem  hon- 
um  bar  til  mótgangs.  Einkasonur  hans,  Árni,  varð 
hinn  mesti  óreglumaður,  og  lagðist  i  drykkjuskap 


97 


og  slark,  er  hann  átti  að  framast  erlendis;  kom 
svo  heim  til  föður  sins,  og  varð  honum  til  mikillar 
mæðu;  fleira  mæddi  og  biskup,  svo  sem  yifrgangur 
drykkjuslark  og  ofsi  þeirra  stórhöfðingja,  er  þá  voru 
uppi,  enda  var  hjer  þá  agaleysi  mikið. 

Árið  1321  varð  Skurð-Grímur  biskup  í  Skálholti, 
sat  þrjá  mánuði  á  stóli  og  eyddi  þrem  hundruð- 
um  hundraða  fyrir  stólnum  í  drykkjuskap  og  óhófs- 
veislur.  Viðurnefnið  er  mælt,  að  hann  hafi  fengið 
fyrir  það  að  hafa  látið  skera  300  fjár  um  sumar- 
ið,  meðan  kaupmenn  sátu  i  höfnum.  Óþarft  er  að 
geta  hjer  um  veislur  hans  og  aðra  úttekt.  Um  haust- 
ið  fór  hann  hjeðan  alfarinn,  og  þótti  hin  mesta 
landhreinsun  að;  má  og  nærri  geta,  hvílíkt  dæmi 
hann  hefir  gefið  klerkastjett  og  alþýðu  þessa  lands 
um  bindindi  og  aðra  hófsemd. 

Árið  1362  var  Grundarbardagi.  Upphafsmenn  hans 
voru  þeir  Smiður  Andrjesson  og  Jón  Guttormsson 
Skráveifa,  er  voru  mestu  drykkjumenn  og  þóttu 
djarftækir  til  kvenna;  enda  voru  þeir  illa  þokkaðir 
af  allri  alþýðu  manna.  I  einni  af  yfirreiðum  sínum 
komu  þeir  að  Grund  i  Eyjafirði,  og  vöktu  þar  sem 
annars  staðar  óspektir  með  drykkjuslarki  sínu.  En 
háttalag  þeirra  og  framkoma  þar  varð  þeim  dýr- 
keypt.  Smiður  misti  höfuð  sitt  niður  í  mjólkurtrog 
húsfreyju,  en  Jón  var  laminn  til  bana  með  járn- 
rekum,  er  hann  ætlaði  að  bjarga  lifi  sinu  með  því 
að  skríða  út  um  kamarsaugað  og  flýja.  Báðir  höfðu 
menn  þessir  mikil  völd  og  kölluðust  hirðstjórar.  Má 
næiTÍ  geta,  er  æðstu  embættismenn  landsins  ljetu  sjer 


7 


98 


sæma  svona  framferði,  að  almenningur  hafi  að  ein- 
hverju  leyti  fetað  í  fótspor  þeirra. 

Saga  Jóns  hiskups  Gerrekssonar  er  svo  alkunn, 
að  óþarft  er  að  geta  hennar  hjer;  nefni  jeg  því  að 
eins  það,  að  bæði  hann  sjálfur  og  sveinar  hans  týndu 
lífinu  fyrir  sakir  ills  athæfis  þeirra  við  landsfólkið; 
er  það  til  marks  um,  að  ærnar  hafi  þótt  sakir  á 
hendur  þeim,  að  enginn  treystist  eftir  þá  að  mæla; 
en  sagnaritarinn  telur  drykkjuskap  sveina  hans  og 
þjónustumanna,  svo  og  kvennafar,  verið  hafa  höf- 
uðorsök  all  þessa  ófagnaðar. 

Hauslið  1481  heldur  Jón  lögmaður  Sigmundsson 
hið  fyrra  brúðkaup  sitt  i  Víðidaistungu.  par  varð 
svo  mikið  uppþot  við  drykkju,  að  til  viga  leiddi, 
og  hafði  Jón  allmikil  óþægindi  af  því  síðar,  því  þótt 
hann  væri  saklaus  sjálfur,  þá  notuðu  þó  óvinir  hans 
það  slys,  er  þar  varð,  siðar  meir  sem  vopn  gegn 
honum,  en  það  hefðu  þeir  ekki  getað,  ef  hann  hefði 
ekki  óbeinlinis  gefið  tilefnið  með  því  að  veita  vín- 
ið,  enda  mjög  óliklegt,  að  nokkurt  uppþot  hefði 
orðið,  ef  eigi  hefði  vín  verið  þar  um  hönd  haft. 

Árið  1498  var  veginn  Páll  Jónsson,  og  var  þessi 
sökin:  Páll  bjó  að  Skarði  á  Skarðsströnd,  og  var 
bæði  ættstór  og  auðugur.  Hann  bað  þeirrar  stúlku, 
er  Guðný  hjet,  af  góðum  ættum;  en  hennar  hafði 
áður  beðið  Eiríkur  sonur  Halldórs  ábóta  á  Helga- 
felli,  og  hún  eigi  viljað  sinna  þvi  ráði,  en  hjetst  nú 
Páli.  pessu  reiddist  Eirikur  mjög.  Páll  hafði  vín 
mikið,  og  flutti  á  mörgum  hestum  að  norðan,  en  á 
Sölvamannagötum  gerði  Eirikur  honum  fyrirsát,  og 
hjó  niður  fyrir  honum  ölið,  svo  að  það  spiltist  alt, 


99 


fjekk  Páll  ekki  að  gert  að  því  sinni.  Aftur  efndi 
hann  til  vínkaupa  og  kvongaðist  nokkru  síðar.  En 
af  öllu  þessu  efldist  hinn  mesti  fjandskapur  milli 
þeirra  og  lauk  á  þá  lund,  að  Eiríkur  safnaði  að 
sjer  hinum  verstu  mönnum,  og  fór  að  Páli  og  tók 
hann  af  lifi,  eftir  hreystilega  vörn  Páls.  Var  þá 
agasamt  um  Vesturland   og  drykkjuöld  mikil. 

Árið  1504  deySi  Torfi  Jónsson  sýslumaður  i 
Stóra-Klofa  á  Landi.  Öll  æfisaga  hans,  það  sem 
geymst  hefir  af  henni,  er  drykkjuskaparsaga,  og 
sýnir  ljóslega,  að  hann  hefir  verið  einhver  hinn  mesti 
óreglumaður  sinnar  tiðar,  enda  var  og  jafnan  margt 
þess  háttar  manna  á  heimili  hans,  þeirra,  er  ekki 
munu  hafa  átt  sjer  hæli  annarstaðar  fyrir  sakir 
óreglu  og  ójafnaðar;  en  Torfi  veitti  þeim  fulla  vernd 
og  tók  þá  í  sina  þjónustu.  Sumir  segja,  að  Torfi  hafi 
dáið  á  Fíflholtaþingi  af  drykkjuskap,  árið  1504,  og 
varð  kona  hans,  Helga,  að  kaupa  honum  dýrt  leg 
að  Skálholti,  þvi  þar  hafði  hann  kosið  sjer  legstað, 
en  Stefán  biskup  kallaði  hann  hvorki  húshæfan  nje 
kirkjugræfan,  og  litlu  betri  en  þá,  „er  farga  sjálf- 
um  sjer,"  og  galt  hún  með  liki  hans  ærið  fje  i 
dýrgripum  og  jörðum. 

Árið  1514  er  Stefán  Jónsjson  biskup  staddur  i 
biskupsveislu  í  Viðey;  urðu  þá  sveinar  hans  ærið 
druknir  og  sinnaðist  mjög.  >J?á  varð  Erlendur  sá,  er 
síðar  varð  lögmaður,  og  þá  var  fremstur  sveina 
biskups  og  honum  harla  kær,  saklausum  manni  að 
bana;  tók  biskup  sjer  það  nærri,  þvi  að  auk  vigs- 
ins  var  framin  klaustursaurgun,  sem  var  mjög  al- 
varlegt  brot,  og  varð  biskup  að  bæta  vígið  miklum 

7* 


100 


bótum,  til  þess  að  halda  virðingu  sinni,  og  fá  Ér- 
lend  frá  sökum. 

Ef  tirmaður  Stefáns  á  Skálholtsstóli  varð  Ögmund- 
ur  Pálsson.  Hann  var  fyrri  hluta  æfi  sinnar  skip- 
stjórnarmaður,  og  eftir  þvi  sem  honum  er  lýst,  stór- 
tækur  á  flest  og  þótti  sopinn  góður.  Sjest  þetta 
meðal  annars,  er  hann  gekk  á  konungsfund  til  þess 
að  sækja  um  biskupsembættið,  er  hann  hresti  hug 
sinn  með  þvi  að  drekka  þrjá  drykki  í  nafni  heilagrar 
þrenningar,  og  gekk  svo  glaður  fyrir  konung;  er 
og  um  hans  daga  mikill  drykkjuskapur  á  stólnum, 
en  biskup  hrepti  sömu  laun  sem  flestir  þeir,  sem 
víni  eru  vinveittir.  Frændi  hans,  og  önnur  hönd  i 
mörgu,  Eyjólfur  Kolgrimsson,  var  oflátungur  mik- 
ill  og  ærið  drykkfeldur.  pegar  biskup  vísiteraði  um 
Borgarfjörð  í  hinsta  sinni,  sumarið  1538,  tók  hann 
veislu  að  vanda  í  Reykjaholti;  höfðu  sveinar  hans 
þar  drykkjuslark  mikið,  og  var  Eyjólfur  fremstur 
í  flokki.  Dag  þann  er  þeir  riðu  þaðan,  var  Eyjólfur 
drukkinn  mjög  og  leitaði  á  menn,  en  allir  viku  sjer 
undan  ofstopa  hans.  Hann  hafði  spjót  mikið  í  hendi, 
og  veifði  þvi  i  allar  áttir,  og  stakk  oddinum  óvart 
i  kvið  sjer,  svo  að  nærri  gekk  út  um  bakið,  og  varð 
það  hans  bani.  Harmaði  biskup  hann  mjög,  enda 
var  hann  þá  orðinn  gamall  og  ellimóður,  og  mátti 
þetta  slys  heita  upphafið  að  mótiæti  því,  sem  hon- 
um  mætti  hin  siðustu  ár  æfi  hans,  og  varð  þvi  þyngra 
sem  nær  dró  andláti  biskups,  og  hafa  víst  fáir 
biskupar  þessa  lands  mætt  öðrum  eins  mótgangi  á 
æfikvöldi  sínu  sem  Ögmundur  Pálsson. 

Árið  1504  hjelt  Björn  Guðnason  í  Ögri,  er  einna 


101 


mestur  var  höfðingi  vestanlands  á  sinni  tið,  veislu 
mikla,  og  skemtu  menn  sjer  vel;  var  fólkinu  skamt- 
að  vín  á  milli  máltiða,  þvi  að  þá  var  ensk  sigling 
mikil  hingað  og  vín  nóg;  var  veislan  fjölmenn,  og 
óspart  drukkið,  en  höfðingjar  sátu  við  drykkju  og 
skemtu  sjer  daga  alla. 

Ekki  voru  brúðkaupsveislurnar  fyrirferðarminni 
á  þessu  tímabili,  að  þvi  er  til  tekur  vindrykkjunn- 
ar,  og  skal  hjer  nefnt  eitt  dæmi  að  eins.  Vorið  1530 
gifti  síra  Einar  á  Staðastað  Guðlaugu  dóttur  sína 
enskum  manni,  sem  Robert  hjet;  var  veisla  haldin 
á  Rifi,  en  þar  lágu  9  skip  ensk,  og  gaf  hvert  þeirra 
eina  tunnu  vins  til  veislunnar;  stóð  hún  i  hálfan 
mánuð,  og  var  veitt  hið  kappsamelgasta  sem  geta 
má  nærri. 

Litum  vjer  til  Hólastiftis,  verður  þar  hið  sama 
fyrir  oss.  Jón  biskup  Arason  var  gleðimaður  og 
óspar  á  vinveitingar,  enda  eru  um  hans  daga  marg- 
ar  drykkjuveislur  haldnar  á  Hólum.  En  ilt  eitt  hafði 
hann  af  víninu,  engu  síður  en  Ögmundur  biskup. 
Rafni,  tengdasyni  Jóns  biskups,  verður  vinið  bein- 
línis  að  líftjóni,  og  það  á  hinn  ömurlegasta  hátt, 
þvi  að  hann  kúgar  i  ölæði  eða  hræðir  svein  sinn 
til  að  bera  vopn  á  sig,  en  sú  viðureign  veldur  dauða 
lögmanns.  Fráfall  Rafns  var  biskupi  hið  mesta  tjón, 
því  lögmaður  hafði  stutt  hann  sem  best  mátti  hann. 
En  þess  þurfti  biskup  mjög  við,  er  hann  átti  i  erj- 
um  við  volduga  óvini.  Við  drykkju  var  það  og,  að 
biskup  fastrjeð  að  láta  til  skarar  skríða  um  afskifti 
sín  af  Skálholtsstifti.  J>á  var  það  og  i  sama  skiftið, 
að  þeim  sinnaðist  Ara  og  honum,  og  Ari  tók  þá 


102 


ákvörðun  að  fylgja  föður  sínum,  þótt  hann  sæi  það 
fyrir,  að  það  mundi  kosta  líf  þeirra  allra.  Af  sög- 
unni  virðist  mega  ráða,  að  allmikill  drykkjuskapur 
hafi  átt  sjer  stað,  bæði  heima  á  Hólum  og  í  yfirreið- 
um  Jóns  biskups,  hin  síðustu  misseri,  er  þeir  feðg- 
ar  lifðu  og  frömdu  mest  stórvirki.  Að  visu  voru  það 
sveinar  þeirra,  er  óspektirnar  vöktu  og  mest  drukku, 
en  ábyrgðina  bera  þeir  þó,  biskup  og  synir  hans.  Með- 
ferð  sveina  biskups  á  Úthliðarhjónunum  sumarið 
1550  er  hin  svívirðilegasta,  og  var  auðvitað  notuð 
af  óvinum  biskups  til  þess  að  ófrægja  hann,  þótt 
hann  ætti  þar  að  engan  hlut.  En  hitt  er  og  nokkurn 
veginn  víst,  að  varla  hefði  þetta  atvik  borið 
við,  ef  vínið  hefði  ekki  verið  þar  sem  endranær 
upphaf  og  endir  alls  ófagnaðarins.  Enn  má  geta 
þess,  að  ekki  er  líklegt,  að  Daði  í  Snóksdal  hefði 
gengið  úr  greipum  þeim,  ef  þeir  hefðu  verið  allsgáð- 
ir  á  Staðastað  haustið  1549,  er  þeir  handtóku  Mar- 
tein  biskup,  og  höfðu  nær  höndum  tekið  Daða  lika, 
en  urðu  þá  helst  til  háværir,  er  vínið  tók  að  svífa  á 
þá,  svo  að  Daði  komst  að  ráðagerðum  þeirra,  og 
gat  borgið  sjer.  Jón  biskup  taldi  það  og  hina  mestu 
óhepni  sína,  að  þá  mistu  þeir  af  Daða,  og  að  þvi  varð 
honum  sem  síðar  kom  fram. 

í  sambandi  við  það,  sem  nú  hefir  verið  sagt,  mætti 
minnast  á  porláksmessn  á  sumri,  er  haldin  var  i 
Skálholti  með  miklu  f  jölmenni.  pær  samkomur  höfðu 
vanalega  mikinn  drykkjuskap  i  för  með  sjer,  og  í 
námu  sambandi  við  þær  stóðu  hinar  illræmdu 
smalabúsreiðar,  en  á  þær  hefi  jeg  minst  á  öðrum 
stað    ásamt  hinum  nafntoguðu  Jörfasamkomum, 


103 


sem  altaf  höfðu  meiri  og  minni  drykkjuskap  í  för 
með  sjer,  enda  sýnist  þetta  þrent  fara  þar  saman- 
dans,  drykkjuskapur  og  lauslæti.  En  þessu  hefi  jeg 
lýst  í  erindi  þvi,  er  jeg  nefndi  „Dansinn',,  og  þvi  er 
þvi  slept  hjer.* 

pegar  dregur  fram  undir  siðaskiftin,  fer  að  bera 
á  því,  að  sjálfur  konungsgarðurinn  Bessastaðir  sje 
ekkert  fyrirmyndarheimili  um  reglusemi  og  bind- 
indi,  og  sumir  hirðstjórarnir  og  umboðsmenn  þeirra 
komu  þá  ekki  svo  fram  sem  stöðu  þeirra  sæmdi: 
Diðrik  frá  Minden,  umboðsmaður  Klausar  hirðstjóra 
frá  Mervitz,  er  svo  híbýlaprúður,  að  hann  oftar  en 
einu  sinni  flýgur  blindfullur  á  sóknarprest  sinn  og 
skriftaföður,  Einar  Ólafsson  i  Görðum,  og  spanaði 
aðra  til  óspekta.  petta  athæfi  Diðriks  gekk  svo  úr 
hófi  fram,  að  síra  Einari,  sem  ekki  var  með  öllu 
óvanur  tuski,  þótti  þó  nóg  um  viðtökur  kirkjubónd- 
ans,  og  tók  það  ráð  að  hóta  honum  því  að  lesa 
upp  æfisögu  hans  við  pingvallakirkju,  að  áheyrandi 
öllum  þingheimi,  þá  er  fjölmenni  væri  þar  ísem 
mest.  Er  sagt,  að  Diðrik  hafi  ekki  kært  sig  um  að 
heyra  þann  lestur,  og  batnaði  þá  nokkuð  samlyndi 
hans  og  prests,  og  hætti  prestur  við  að  framkvæma 
hótun  sína. 

Árið  1606  kom  hingað  til  landsins  höfuðsmaður- 
inn  Herluf  Daa,  og  boðaði  samstundis  til  sin  að 
Bessastöðum  Jón  Jónsson  lögmann;  ljet  lögmaður 
ekki  þá  ferð  undir  höfuð  leggjast,  og  reið  þegar  suð- 
ur  til  höfuðsmanns,  er  tók  honum  vel,  og  var  drukk- 


*)  Sá  fyrirlestur  er  nú  glataour. 


104 


ið  ærið  fast.  Sagt  er,  að  höfuðsmaður  hafi  þá  heitið 
lögmanni  fylgi  sínu  til  að  jafna  á  Guðbrandi 
biskupi  iporlákssyni.  En  til  þeirra  efnda  kom 
þó  ekki.  Lögmanni  var  fylgt  dauðadruknum  um 
kvöldið  til  tjalds,  en  morguninn  eftir  fanst  hann 
dauður  i  sæng  sinni. 

Stundum  urðu  veitingar  höfuðsmanna  sannköll- 
uð  hefndargjöf  gestunum.  Herluf  Daa  höfuðsmaður 
var  engi  vinur  Odds  biskups,  og  er  mælt,  að  hann 
hafi  gert  tilraun  til  að  koma  eitri  i  bikar  biskups, 
er  þeir  sátu  að  drykkju  á  Bessastöðum,  en  biskup 
sakaði  ekki.  Mörgum  varð  konungsgarðurinn  eins 
þröngur  útgöngu,  og  hann  hafði  reynst  viður  inn- 
göngu.  pannig  mátti  Hailgrímur  Hallgrimsson  á  Viði- 
mýri  þakka  hamingjunni  að  sleppa  þaðan  óhrak- 
inn.  Hallgrímur  var  hávaðamaður  og  ofstopi  við 
vín,  og  þá  stundum  laus  höndin,  ef  þvi  var  að  skif ta, 
enda  hendi  hann  sú  slysni,  að  spretta  fingri  að 
höfuðsmanni  Henrik  Bjelke.  Mundi  það  tiltæki  hafa 
orðið  honum  ærið  dýrt,  ef  ekki  hefði  bæði  mágur 
hans,  Brynjólfur  biskup,  og  fleiri  friðað  fyrir  hann 
við  höfuðsmann. 

1  öðru  sinni  var  þar  norðlenskur  bóndi  gestkom- 
andi,  og  drakk  með  umboðsmanni  höfuðsmanns.  Sá 
hjet  Jón,  að  auknefni  kallaður  titlingur;  tók  um- 
boðsmaður  að  striða  bónda  með  þessu  viðurnefni, 
uns  honum  varð  skapf  átt,  og  rak  umboðsmanni  löðr- 
ung,  og  varð  að  bæta  miklu  fje.  Slíkar  skærur  milli 
landsbúa  og  höfuðsmanns  voru  algengar  i  kon- 
ungsgarði  í  þann  tíð,  nokkurs  konar  aukageta  eða 
árjetting  við  annan  beina  og  viðskifti  Bessastaða- 


105 


manna  við  landsfólkið.  Hins  vegar  sönnuðu  þeir 
Bessastaðamenn  málsháttinn:  „Sá  vill  ekki  eiga  fisk- 
inn,  sem  ekki  timir  að  sjá  af  beitunni  i  hann." 

Kópavogsfundurinn  1662  sýnir  ef  til  vill  betur  en 
alt  annað,  hvað  gott  við  íslendingar  höfum  haft  af 
vininu;  en  af  þvi  að  jeg  hefi  lítilsháttar  getið  þessa 
fundar  áður,  sleppi  jeg  að  fara  nánar  út  i  það  mál 
hjer  (sjá  síðar). 

Árið  1632  var  Gísli  Oddsson  kosinn  biskup  i  Skál- 
holti.  Hann  var  mjög  vel  gefinn  maður  og  bráðgáf- 
aður,  en  ákaflega  drykkfeldur,  og  var  svo  mikið 
orð  á  gert,  að  það  barst  til  eyrna  konungi,  og  er 
mælt,  að  Gísli  hafi  orðið  að  bera  af  sjer  þann  áburð 
frammi  fyrir  konungi  og  ríkisráði  hans,  er  hann 
fór  utan  til  þess  að  taka  biskupsvigslu.  —  Hverjum 
þeim,  sem  les  æfisögu  Gísla  biskups  Odssonar,  hlýt- 
ur  ósjálfrátt  að  renna  til  rifja,  hversu  fljótt  hann 
fellur  í  valinn  af  völdum  vínsins.  Að  eins  7  ár  sat 
hann  á  stóli,  og  andaðist  á  besta  aldri,  1639.  Hann 
var  svo  mikið  ljúfmenni,  að  allir,  sem  hann  þektu, 
hörmuðu  hann.  En  þótt  menn  vissu,  hver  var  sök 
vanheilsu  hans  og  dauða,  þá  verður  ekki  sjeð,  að 
menn  skipuðust  við  það  til  batnaðar,  eða  gerðust 
hófsamari  um  vínnautn,  því  að  eftir  hans  daga 
kemst  drykkjuskapur  íslendinga  i  almætti  sitt,  og  er 
þá  eins  og  vínið  sje  búið  að  gagnsýra  íslensku  þjóð- 
ina.  Á  seinni  hluta  16.  aldar  er  uppi  Hallur  skáld 
Magnússon;  var  hann  vel  gefinn  og  talinn  skáld  gott, 
en  óreglumaður  svo  mikill,  að  i  annála  er  fært,  og 
segir  sagan,  að  1601  drykki  hann  sig  í  hel.  pá  er 
þess  og  getið,  að  „1665  drekka  6  menn  sig  i  hel,  og 


106 


er  þá  mikil  drykkjuöld  hjer  á  landi."  Stuttort  er 
þetta,  en  þó  má  af  þvi  ráða,  að  því  er  líkast,  sem 
öll  þjóðin  sje  að  láta  bugast  af  völdum  vínsins,  enda 
er  svo  talið,  að  þá  hafi  drykkjuskapurinn  komist  á 
sitt  hæsta  stig  og  á  næsta  tímabili  þar  á  eftir,  alt 
fram  að  1755.  Árið  1755  heldur  Bjarni  Halldórsson 
sýslumaður  á  pingeyrum  jólaveislu,  og  fyrsta  jóla- 
kvöld  gekk  upp  hálftunna  af  brennivini.  Boðið  stóð 
í  marga  daga,  svo  liklegt  er,  að  öll  kvöldin  hafi 
eyðst  mikið;  var  þó  mikið  hallæri  það  ár  um  Norð- 
urland. 

peir  sem  lesið  hafa  sögu  Odds  lögmanns  Sigurðs- 
sonar  þekkja  vel,  hversu  til  gekk  hjer  á  landi  í 
það  mund,  svo  að  eigi  þarf  að  lýsa  þvi  hjer;  að  eins 
vil  jeg  þó  geta  þess,  að  þótt  sumir  haldi  þvi  fram, 
að  það  timabil  sje  svartast  i  sögu  lands  þessa  um 
drykkjuskap,  þá  er  það  engan  veginn  víst,  því  að 
sagnir  fara  að  verða  gleggri  en  áður  um  hvað  eina-, 
er  til  ber,  þegar  kemur  fram  á  18.  öld.  Liklegt  er 
þó,  að  straumurinn  hafi  þá  borist  hingað  frá  Dan- 
mörku  enn  öflugar  en  áður,  þvi  þar  var  þá 
hin  mesta  drykkjöld,  og  má  vel  segja,  að  eftir  ald- 
arandanum  þóttu  áflog  og  ofdrykkja  vottur  höfð- 
ingsskapar  og  harðfengis.  „Sá,  sem  ekki  drekkur, 
hann  er  öllum  mönnum  athlægi,"  er  alkunnugt  orð- 
tak  frá  þeim  dögum.  petta  mundi  þykja  ótrúlegt 
nú,  ef  ekki  væru  nægar  sannanir  til  að  sýna,  að 
svona  var  nú  litið  á  þessi  mál  í  það  mund,  og  ef 
við  höfum  þetta  hugfast,  má  oss  ekki  undra,  þótt 
mörgum  yrði  hætt  við  falli,  og  eigi  megum  vjer 
heldur  dæma  einstaklingana  of  hart,  því  að  hvað 


107 


getur  hættulegra  en  svona  hugsunarhátt  hjá  meiri 
hluta  landsbúa.  Að  vísu  eiga  sjer  stað  heiðarlegar 
undantekningar,  en  þeirra  gætir  þó  næsta  litið. 

Jón  biskup  Árnason  í  Skálholti  er  sá  fyrsti  um 
langt  skeið,  er  rís  gegn  ofdrykkjunni.  Hann  bæði 
reit  stjórninni  um  þetta  mál,  og  sendi  umburðar- 
brjef  um  land  alt,  og  heitir  á  menn  til  liðsinnis,  og 
það  er  talið  víst,  að  hann  hafi  gert  gagn  mikið,  þvi 
þegar  kemur  fram  yfir  miðja  18.  öld,  fer  drykkju- 
skapurinn  mjög  að  minka,  þótt  mikið  vanti  enn  á  að 
vel  sje.  I  yfirliti  yfir  18.  öldina  farast  Espólin  orð 
á  þá  leið,  að  þá  hafi  orðið  hryðjur  minni,  er  fram 
yfir  miðja  öldina  leið,  við  það  að  drykkjuskapur 
minkaði  mikið,  og  þekking  tók  að  vaxa,  enda 
urðu  hermdarverk  nær  engin.  Drykkjuskaparsögu 
19.  aldarninar  þekkjum  vjer  öll  vel,  og  sömuleiðis 
raddir  þeirra,  er  ljetu  til  sin  heyra  bæði  í  Fjölni 
og  viðar  bindindinu  til  liðs.  Ennfremur  voru  bind- 
indisfjelög  stofnuð  nokkuð  viða  hjer  úti  um  land. 
En  tregt  gekk  að  breyta  hugsunarhættinum,  og  þótl 
margur  legði  bindindinu  liðsyrði,  þá  lif  ði  brennivíns- 
drykkjan  Paradísarlifi  i  huga  mikils  hluta  þjóðar- 
innar,  alt  þangað  til  Goodtemplarareglan  kemur  til 
sögunnar. 


Jeg  hefi  þá  hjer  að  framan  minst  nokkuð  á 
drykkjuskap  Islendinga  á  liðnum  öldum.  Mjer  er 
það  full-ljóst,  að  þetta  er  mjög  ófullkominn  sam- 
tíningur,  en  mjer  er  það  nokkuð  til  afsökunar,  hvé 
heimildir  eru  óljósar  og  sundurleitar,  enda  vantar 


108 


allar  hagfræðiskýrslur  um  þessi  efni,  en  þær  eru 
þó  eitt  hið  nauðsynlegasta  heimildarrit  og  traust- 
asta,  þar  sem  þær  eru  til.  pá  er  og  tími  minn  tak- 
markaður  hjer,  og  eins  og  þið  vitið,  verð  jeg  fleira 
að  sýsla  en  að  bóklegum  iðnum.  Jeg  hefði  auð- 
vitað  getað  tekið  nokkur  dæmi  i  viðbót,  en  þessi 
verða  að  nægja.  Að  lokum  vil  jeg  iitið  eitt  minnast 
á  þá  breytingu,  sem  orðin  er  á  hugsunarhætti  þjóð- 
arinnar,  að  því  er  tekur  til  vínnautnar,  og  hverju 
sú  breyting  er  að  þakka. 

ipað  er  jafnan  talið  erfitt  og  óþakklátt  verk  að 
ráðast  á  rótgrónar  venjur  og  eldgamlan  hugsunar- 
hátt.  Aldarandi  og  hugsunarháttur  höfðu  reist  Bak- 
kusi  hið  traustasta  vígi  í  huga  þjóðarinnar,  og  virt- 
ist  sá  kastali  hvorki  árennilegur  nje  auðunninn.  En 
þá  kemur  Goodtemplarareglan  hingað  til  landsins, 
og  hefur  starfsemi  sina  með  þvi  að  ráðast  á  hugs- 
unarháttinn,  og  þótt  hún  hafi  ekki  enn  þá  unnið 
fullkominn  sigur,  þá  hefir  henni  samt  orðið  býsna 
mikið  ágengt.  Jeg  vil  ekki  að  þessu  sinni  geta  allra 
þeirra  erfiðleika,  er  þeir  áttu  við  að  striða,  sem 
fyrst  hófu  þessa  baráttu  hjer.  Menn  litu  óhýru  auga 
til  f  jelags  þessa,  og  margur,  sem  á  þeim  dögum  gekk 
í  fjelagið,  sætti  óvirðulegum  orðum,  og  það  oft  hjá 
vinum  og  vandamönnum.  Menn  höfðu  á  takteinum 
ótal  sögur  um  f  jelagið.  Jafnvel  hin  „heimulega"  störf 
þess  voru  notuð  sem  grýla  til  þess  að  fæla  menn 
frá  fjelaginu.  Enginn  ungur  piltur  gat  talið  !sig 
mann  með  mönnum,  ef  hann  gat  ekki  aurað  sam- 
an  í  rjettapelann  sinn,  og  komið  i  rjettirnar  mátu- 
lega  glaður,  svo  að  sjá  mætti,  að  hann  væri  „hýrð- 


109 


ur  víns  af  tári".  Hugsunarhætti  gömlu  mannanna 
get  jeg  best  lýst  í  fám  orðum  með  smásögu,  sem 
gerðist  i  mínu  ungdæmi.  Hún  er  svona: 

Gamall  og  velmetinn  bóndi  austur  i  Holtum  var 
jafnan  vanur  að  fá  8  potta  kút  fyrir  hver  einustu 
jól.  En  eina  jólaföstu  gengu  svo  mikil  illviðri,  að 
pjórsá  var  alla  föstuna  skarp-ófær  fjalls  og  fjöru 
milli,  svo  að  kúturinn  komst  hvergi.  Gamli  mað- 
urinn  gat  ekki  á  heilum  sjer  tekið,  og  eftir  því  sem 
hann  síðar  sagði  sóknarpresti  sínum,  kvaðst  hann 
ekki  hafa  sjeð  glaðan  dag  öll  jólin,  því  þau  hefðu 
bókstaflega  talað  farið  fyrir  ofan  garð  og  neðan 
hjá  sjer. 

Svona  voru  nú  gömlu  mennirnir  innrættir  i  þann 
tíma.  Nú  telur  enginn  maður  sjer  sæmdarauka  í 
því  að  láta  sjá  á  sjer  vín,  því  þótt  sumir  geti  ekki 
að  sjer  gert  að  drekka,  þá  vilja  þeir  þó  sem  minst 
iáta  á  því  bera,  og  að  sem  flestum  sje  það  hulið. 
Nú  þykja  þær  samkomur  hollastar  og  affarabest- 
ar,  er  vín  er  hvergi  nærri,  og  ekki  heyrist  annars 
getið,  en  að  gömlu  mennirnir  haldi  sínar  hátíðir 
með  eins  ómengaðri  gleði  nú  eins  og  áður,  meðan 
alt  flaut  i  áfengi  og  brennivini.  En  þó  finst  mjer 
það  skifta  mestu,  hverjum  augum  menn  nú  orðið 
alment  líta  á  Regluna  og  starfsemi  hennar  hjer  á 
landi.  Mjer  er  óhætt  að  fullyrða,  að  fjöldi  manna 
viðurkennir  starfsemi  hennar  og  góðan  tilgang,  og 
þeir  eru  margir  meðal  islensku  þjóðarinnar,  sem 
meta  að  rjettu  starf  hennar  i  þarfir  þjóðfjelagsins 
og  óska  fjelaginu  góðs  gengis,  enda  þótt  þeir  hafi 
ekki  enn  þá  skipað  sjer  undir  merki  hennar,  í  þessu 


110 


er  okkar  sigur  fólginn,  þvi  svo  mikið  sem  sumum 
þykir  um  það  vert,  að  fá  sem  flestar  stúkur  stofn- 
aðar,  þá  er  hitt  þó  hverjum  hugsandi  templar 
gleðiefnið  mesta,  hve  mikið  Reglunni  hefir  orðið 
ágengt  i  þvi  að  breyta  hugsunarhætti  þjóðarinnar 
sjálfrar.  pegar  við  berum  saman  drykkjuskap  fyrri 
alda  og  þessara  tíma,  og  þó  einkum  hugsunarhátt- 
inn  fyrrum  og  nú,  að  þvi  er  snertir  vínnautn,  þá 
sjáum  við,  að  það  er  ekkert  smáræði,  sem  Good- 
templarareglan  hefir  til  vegar  komið  i  þessu  landi. 
þvi  vitanlega  eru  það  templarar,  sem  hrópað  hafa 
um  nauðsyn  bindindisins  ár  og  sið,  uns  hróp 
þeirra  hefir  að  lokum  náð  til  eyrna  almennings, 
°g  jeg  vona,  að  þess  verði  ekki  langt  að  biða, 
að  svo  komi  málum,  að  þjóðin  þekki  sinn  vitjun- 
artima,  og  svari  þessu  hrópi  með  algerðu  aðflutn- 
ingsbanni,  og  þvi  segi  jeg:  vel  sje  þeim,  er  fyrstir 
brutu  ísinn  og  hófust  handa  gegn  áfenginu.  Starf 
þeirra  er  svo  nytsamt,  að  öll  þjóðin  á  þeim  skuld 
að  gjalda,  og  henni  hefir  hún  þá  fyrst  að  fullu 
lokið,  er  hún  hefir  gert  óheillakarlinn  Bakkus  al- 
gerlega  útlægan  úr  þessu  landi. 

Og  nú  vil  jeg  að  endingu  geta  þess,  hvers  vegna 
jeg  hefi  gert  drykkjuskap  fyrri  alda  að  umræðuefni 
hjer  i  kvöld.  Mjer  fanst,  að  það  ætti  að  geta  orðið 
oss  þarft  umhugsunarefni,  jafnframt  þvi  sem  það 
getur  gefið  oss  tækifæri  til  að  líta  til  Uðinna  tíma 
og  bera  saman  mismuninn  þá  og  nú.  Og  munurinn 
er  mikill.  En  við  þurfum  að  gera  meira.  Við  þurf- 
um  að  vekja  hjá  oss  þann  staðfasta  ásetning  að 
skiljast  ekki  fyr  við  bindindismálið,  en  það  hefir 


111 


unnið  algjörðan  og  efalausan  sigur,  þvi  þótt  mikið 
sje  þegar  að  gert,  er  þó  enn  mikils  á  vant,  að  tak- 
markinu  sje  náð,  og  eigi  megum  vjer  heldur  gleyma 
því,  „að  eigi  er  minni  vandi  að  gæta  fengins  fjár 
en  afla."  Nú  er  þannig  ástatt,  að  orustan  stendur 
sem  hæst,  og  þvi  er  þess  sannarlega  full  þörf,  að 
heita  á  hvern  dugandi  meðlim  Reglunnar,  karl  og 
konu,  að  starfa  sem  ósleitilegast.  Sá  fjandi,  er  við 
nú  erum  að  berjast  við,  er  og  verður  til  siðustu 
stundar  svo  skæður,  að  alls  mun  við  þurfa,  en  jeg 
þekki  enga  lögeggjan  gegn  honum  hvassari  en  sögu 
hans  sjálfs.  Meðferð  hans  á  íslensku  þjóðinni  frá 
öndverðu  og  alt  fram  á  vora  daga,  er  svo  ægileg, 
að  geti  hún  ekki  hitað  neinum  um  hjartaræturn- 
ar,  þá  veit  jeg  ekkert,  sem  dugar  og  þá  getum  við 
lagt  árar  í  bát  nú  þegar.  Saga  drykkjuskaparins  hjer 
á  landi  er  rauna-  og  hörmungasaga,  en  saga  bind- 
indisins  er  aftur  á  móti  sannkölluð  gleði-  og  sigur- 
saga  hverjum  góðum  dreng,  en  báðar  þessar  sögur, 
hvor  við  annarar  hlið,  ættu  að  vera  hverjum  hugs- 
andi  manni  og  konu  hollar  óg  lærdómsrikar  hug- 
vekjur,  jafnt  þeim,  sem  eru  utan  stúku  sem  hin- 
um,  er  templarar  kallast.  Hin  fyrri  sagan  bregður 
upp  fyrir  oss  skýrri  mynd  af  þvi  böli,  er  vinnautnin 
hefir  haft  i  för  með  sjer  fyrir  börn  þessa  lands  á 
liðnum  öldum,  og  hvílkt  hörmungafarg  lá  á  þjóð- 
inni,  og  hver  nauðsyn  var  á  hjálp.  Saga  bindindis- 
ins  sýnir  oss  hins  vegar,  að  þeir  menn,  er  af  ná- 
ungans  kærleika  gengu  fyrstir  í  f  jelag  vort  og  tóku  á 
sig  þau  óþægindi,  er  því  voru  samfara,  breyttu  vel 
og  viturlega;  og  þeir,  sem  fyr  og  siðar  hafa  skipað 


112 


sjer  undir  merki  Reglu  vorrar,  hafa  valið  hið  góða 
hlutskiftið,  og  starfi  þeir  þar  sem  góðir  liðsmenn, 
mega  þeir  að  visu  vænta  góðs  og  gleðilegs  árangurs 
af  starfi  sinu. 

Sækjum  þvi  allir  fram  í  fylkingu  með  sameinuð- 
um  kröftum;  sækjum  allir  fram  undir  merki  Regl- 
unnar  og  hopum  hvergi  á  hæli;  „aldrei  að  víkja" 
sje  orðtak  vort,  þar  til  fullur  sigur  er  fenginn,  og 
vjer  getum  sagt:  „Nú  er  alþjóð  frelsuð  frá  böli 
ofdrykkjunnar,  því  að  nú  er  algert  innflutnings- 
hann  fengið,  og  þjóðin  mun  kunna  að  meta  verk- 
anir  þess  og  skilja  þær."  Drottinn  gefi,  að  þessi 
vor  sameiginlega  ósk  rætist  sem  allra  fyrst. 


Kvonbænir,  fesíar  og  briiðkaup  á  fandi 
hjer  fyr  og  síðar. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  8.  febr.  1912. 


Finst  ykkur  það  ekki  eiga  hálf  illa  við,  að  einn 
af  elstu  piparsveinum  þessa  bæjar,  i  elstu  stúku* 
þessa  lands,  hefji  umræður  um  þetta  þrent:  kvon- 
bænir,  festar  og  brúðkaupsveislur,  eins  og  þetta  fór 
fram  á  landi  hjer  frá  þvi  i  fornöld  og  til  vorra 
daga?  Auðvitað  tek  jeg  það  fram,  að  jeg  get  þvi 
miður  ekki  talað  af  eigin  reynd  um  þessi  mál,  því 
án  þess  að  jeg  ætli  beinlínis  að  skrifta  hjer  í  kvöld, 
þá  verð  jeg  að  lýsa  yfir  þvi  hátíðlega  og  hreinskiln- 
islega,  að  jeg  hefi  ekki  stigið  eitt  einasta  spor  i 
aldingarði  ástarinnar,  enn  sem  komið  er.  Hins  veg- 
ar  treysti  jeg  því,  að  allir  rjettsýnir  og  skynsamir 
f  jelagsmenn  skilji,  að  með  því  að  lesa  og  ihuga  hugð- 
næm  efni,  geta  menn  kynst  málunum  sæmilega, 
þótt  vitanlega  jafnist  fátt  við  reynsluna  i  þessu  efni 
sem  öðrum. 

Fyrsta  spurningin  verður  þá  þessi:  hvað  var  það, 
sem  i  fyrstu  hratt  af  stað  hjónabandinu,  og  gerir 


*  Fyrirlestur  þessi  var  úður  fluttur  í  st.  Verðandi. 


8 


114 


það  enn  í  dag?  Jeg  hygg,  að  það  sje  þessi  eilifa  rödd, 
sem  aldrei  þagnar  og  sífelt  hefir  uppi  sömu  orðin: 
„pað  er  ekki  gott,  að  maðurinn  sje  einn."  Jeg  held, 
að  það  hafi  verið  þetta,  sem  knúði  ungu  piltana  af 
stað  til  kvonbæna  fyr  á  tímum,  og  knýr  þá  enn  i 
dag  út  i  sama  leiðangurinn. 

pað  hefir  verið  sagt,  og  vist  með  sannindum, 
að  forfeður  vorir  gætu  verið  oss  fyrirmynd  í  svo 
mörgu,  og  að  vísu  finst  mjer,  að  þeir  geti  verið  það 
i  þvi  efni,  sem  hjer  verður  vikið  að  i  kvöld.  pað  er 
einkum  þrent,  er  mjer  fellur  vel  i  þessu  kvonbæna- 
starfi  þeirra:  það  fyrst,  að  þeir  leita  sjaldan  ráða- 
hags  fyr  en  þeir  eru  svo  efnum  búnir  eða  svo  settir 
að  öðru  leyti,  að  þeir  geti  boðið  konunni  sæmilegt 
og  sjálfstætt  hús  og  heimili.  1  öðru  lagi  vildu  þeir 
hafa  unnið  sjer  nokkuð  til  frama  og  fjár,  ef  svo 
mátti  verða,  svo  að  sýnt  væri,  að  þeir  væru  svo  að 
manni,  að  þeir  gætu  gegnt  hinum  margvislegu  störf- 
um,  er  þjóðf  jelagið  legði  þeim  á  herðar,  og  með  ráð- 
deild  og  karlmensku  klofið  öldur  örðugleikanna.  1 
þriðja  lagi  má  geta  þess,  að  yngispiltar  i  fornöld 
hröpuðu  ekki  að  því  að  kvongast;  þeir  ljetu  sjer 
ekki  nægja  lauslega  afspurn  af  þeirri  stúlku,  er  þeir 
ætluðu  að  eiga.  peir  vildu  þekkja  hana  persónulega, 
ef  unt  var,  kynnast  skapferli  hennar  og  vera  sann- 
fróðir  um  það,  hvern  mann  hún  hefði  að  geyma. 
Tækist  þeim  þetta  ekki,  urðu  þeir  að  láta  sjer  nægja 
lýsingu  þeirra  manna,  er  þeir  virtu  og  trúðu  sem 
sjálfum  sjer,  þvi  að  þekkingin  var  fyrsta  sporið  til 
virðingar,  en  án  virðingar  gátu  þeir  ekki  hugsað 
sjer,  að  ástin  gæti  lifað.  Enn  var  það  þrent,  sem 


115 


einkum  var  lagt  á  vogina,  er  ráðahags  skyldi  leita: 
að  kona  væri  fríð,  búin  mannkostum,  auði  gædd 
og  atgjörfi.  Væri  alt  þetta  fyrir  hendi,  lögðu  þeir 
af  stað  og  fluttu  mál  sitt  með  þvi  kappi  og  festu, 
er  einkendi  þá,  og  kostuðu  aUs  kapps  um  að  ná 
þeim  ráðahag,  er  þeir  höfðu  ætlað  sjer,  og  hættu 
ekki,  þótt  við  nokkuð  mótdrægi  væri  að  etja.  Hins 
vegar  voru  yngismeyjar  ekki  eins  eigingjarnar  og 
stássmeyjar  vorra  tima,  og  lögðu  venjulega  að  eins 
tvent  á  metin:  friðleik  og  hreysti.  En  sá  pilturinn, 
er  skaraði  fram  úr  i  þessu  tvennu,  fór  sjaldan  bón- 
leiður  „til  búðar"  úr  kvonbænaförinni.  Honum  var 
sigurinn  jafnan  vis. 

Nú  má  vera,  að  einhver  hugsi  á  þessa  leið:  voru 
ekki  á  fornum  timum  mikhr  örðugleikar  á  fyrir 
unga  fólkið  að  kynnast,  er  heima  átti  í  fjarlægum 
hjeruðum?  Jú;  það  hagaði  nokkru  öðruvisi  til  þá 
en  nú,  og  að  minsta  kosti  var  Reykjavik  ekki  orð- 
in  önnur  eins  miðstöð  trúlofana  og  giftinga  sem 
nú  er  hún;  eigi  var  heldur  simi,  eða  þá  póstar  til 
að  flytja  ástarbrjefin.  Erfiðar  voru  samgöngur  á 
sjó  og  landi,  og  enginn  skóli  að  sækja  i  Reykjavik, 
hvorki  fyrir  pilta  nje  stúlkur;  engin  templarastúka 
heldur  til.  En  þrátt  fyrir  alla  þessa  annmarka,  rætt- 
ist  þó  furðanlega  úr.  Sannaðist  þar  hið  fornkveðna, 
að  vísu  með  dálitið  breyttri  merkingu:  „að  hvert 
land  bjargist  við  sín  gæði."  Sveinar  og  meyjar  fengu 
að  sækja  alþingi  með  feðrum  og  frændum,  svo  og 
blótveislur  og  aðrar  f  jölmennar  mannfagnaðarsam- 
komur;  voru  þvi  ærin  tækifæri  til  að  sjást  og  kynn- 
ast.  pó  tel  jeg  það  síðast,  sem  ef  til  vill  varðaði 

8* 


116 


mestu,  en  það  voru  hin  fjölmennu  íþróttamót,  sem 
iðulega  voru  haldin  um  land  alt,  og  þau  voru  jafn- 
an  sigursæl  í  ástamálum.  Piltar  þóttust  jafnan  sann- 
f ærðir  um  það,  er  heim  kom,  hvað  þessi  eða  hin  stúlk- 
an  hefði  af  þeim  kostum,  er  þeim  þóttu  mestu  máli 
skifta. 

pegar  þeim  þótti  tími  til  kominn,  brugðu  þeir 
feðrum  sínum  á  einmæli,  og  hófu  mál  sitt  á  þvi  að 
vekja  athygli  þeirra  á  aldri  sínum  og  þroska  ljetu 
þeir  þá  og  i  ljós  löngun  sina  til  mannaforræðis,  og 
kváðu  tíma  til  þess  kominn,  að  þeir  staðfestu  ráð  sitt. 
ipá  gáfu  þeir  og  jafnframt  i  skyn,  hvert  hugur  þeirra 
stefndi  um  kvonfangið;  og  væri  nú  faðirinn  sam- 
þykkur,  heimti  hann  til  sín  frændur  sína  og  vini. 
tjáði  þeim,  hvað  i  efni  væri;  lagði  siðan  af  stað,  ásamt 
syni  sínum,  með  fríðu  föruneyti,  og  þótti  þá  mikið 
undir,  að  alt  væri  sem  best  búið  og  sem  rikmann- 
legast.  Venjulegast  vakti  faðirinn  bónorðið  fyrir 
hönd  sonar  síns,  og  gekk  frá  öllum  samningum 
fyrir  hans  hönd.  Ef  erindið  gekk  að  óskum,  voru 
festar  ákveðnar,  og  hve  langar  þær  skyldu  vera. 
Síðan  var  festaröl  drukkið,  og  fór  svo  hver  heim  til 
sin.  Sá  timi,  er  leið  frá  þvi  er  festaröl  var  drukk- 
ið,  til  þess  er  brúðkaup  fór  fram,  var  kallaður  fest- 
artími,  og  sat  þá  mærin  í  festum. 

pað  hefir  verið  skoðun  margra,  að  stúlkur  i  forn- 
öld  hafi  engu  ráðið  um  gjaforð  sín,  en  orðið  að 
hlýða  andmælalaust  vilja  feðra  sinna  bg  annara 
forráðamanna.  En  þetta  er  ekki  með  öllu  rjett,  og 
skal  jeg  þvi  til  sönnunar  draga  nokkur  dæmi.  Vor- 
ið  958  kemur  Ólafur  Höskuldsson  úr  sighngu  sinni, 


117 


og  ríður  til  alþingis  ásamt  föður  sínum,  og  biður 
hann  að  flytja  bónorð  fyrir  sína  hönd  við  porgerði 
Egilsdóttur  að  Borg.  Höskuldur  gerði  svo,  en  f  jekk 
þau  svör  hjá  Agli,  að  það  væri  á  einkis  manns  færi 
að  fá  porgerðar  án  vilja  hennar;  kvaðst  þó  skyldu 
bera  málið  upp  við  hana.  En  sagan  sýnir,  að  gamli 
maðurinn  hafði  rjett  fyfrir  sjer.  porgerður  veitti 
afsvar,  en  þegar  Olafur  flutti  bónorðið  sjálfur,  og 
karlarnir  komu  hvergi  nærri,  þá  var  eigi  fyrir- 
staðan  hjá  henni,  enda  fóru  festar  fram  samstundis. 
Nefna  má  annað  dæmi.  1027  kom  út  til  Islands  ís- 
leifur  Gissurarson,  og  hafði  prestvígslu.  Hann  var 
flestum  mönnum  friðari  sýnum,  og  talinn  lærðast- 
ur  allra  Islendinga,  og  bráðungur,  að  eins  21  árs 
gamall.  pá  bjó  porvaldur  bóndi  að  Ásgeirsá  i  Víði- 
dal,  höfðingi  mikill  og  ríklundaður.  Hann  átti  dótt- 
ur,  er  Dalla  hjet,  og  þótti  sá  bestur  kvenkostur  á 
Norðurlandi  og  þótt  víðar  væri  leitað.  Isleifur  reið 
norður  og  hugði  á  ráðahag  við  Döllu;  hafði  hann 
frítt  föruneyti,  og  kom  að  Ásgeirsá  snemma  dags, 
og  var  sólskin  á  og  sunnan  vindur.  Hann  gerði  boð 
fyrir  porvald  bónda,  og  hóf  upp  bónorðið.  En  por- 
valdur  veitti  afsvar,  en  bauð  honum  að  þiggja  þar 
beina  fyrir  sig  og  sveina  sina,  er  hann  mætti  best- 
an  veita.  Isleifur  hafnaði  því,  og  sneri  brott  með 
sveinum  sínum.  Er  mælt,  að  Dalla  stæði  uppi  á 
heystakki  og  hygði  vandlega  að  formanni  fararinu- 
ar,  og  grunaði,  hvert  erindi  hann  mundi  hafa  haf t,  og 
hver  endir  á  hefði  orðið.  Hún  gekk  þá  skyndilega 
fyrir  föður  sinn,  og  frjetti  það,  er  hann  hafði  þá 
sýslað.  Dalla  mælti  þá:  En  jeg  hefi  þann  metnað, 


118 


faðir,  að  jeg  vil  eiga  þann  besta  mann,  og  með 
honum  þann  son,  er  göfgastur  mun  verða  á  þessu 
landi.  Ljet  porvaldur  ísleif  stöðva  ferð  sína,  og  ná 
ráðahagnum.  Isleifur  átti  Döllu,  en  sonur  þeirra 
var  Gissur  biskup,  er  ágætastur  þótti  sinna  sam- 
tíðarmanna.  Dalla  varð  þannig  hin  fyrsta  biskups- 
frú  þessa  lands,  og  móðir  Gissurar  biskups.  Hún  dó 
öldruð  í  Skálholti,  og  verður  jafnan  getið  meðal 
merkustu  og  ágætustu  kvenna  þessa  lands. 

Á  síðari  hluta  16.  aldar  bjó  Jón  Bjarnarson,  son- 
arsonur  Jóns  biskups  Arasonar,  að  Holtastöðum  i 
Langadal.  Árið  1591  reið  Oddur  biskup  Einarsson 
norður  og  bað  Helgu,  dóttur  Jóns.  Jóri  varð  ógreitt 
um  svör,  en  bauð  biskupi  inn,  meðan  hann  hugsaði 
málið.  pað  vildi  biskup  ekki  þiggja,  og  gekk  Jón 
þá  hvatlega  inn  og  í  herbergi  það,  sem  dóttir  hans 
sat  í  við  hannyrðir  sínar,  og  tjáði  henni  formála- 
laust,  að  biskupinn  i  Skálholti  væri  kominn  til  að 
biðja  hennar,  og  spurði,  hverju  skyldi  svara.  Hún 
kvað  ekki  vera  í  kot  visað,  og  bað  segja,  að  hún 
tæki  honum.  <par  með  var  þeim  teningi  kastað. 

Guðbrandur  Hólabiskup  átti  fjögur  börn,  er  úr 
æsku  komust;  var  eitt  þeirra  Kristin.  Mjög  jafn- 
aldra  henni  var  Ari,  sonur  Magnúsar  prúða,  sýslu- 
manns  í  Ögri  við  Isafjörð.  Hann  þótti  manna  væn- 
legastur  sinna  jafnaldra,  og  svo  stór  vexti,  að  hann 
var  talinn  annar  stærsti  maður  á  landi  hjer  i  þann 
tíma.  Sumarið  1594,  er  Ari  var  18  ára,  er  mælt,  að 
hann  safnaði  18  jafnöldrum  sínum  þeim,  er  röskv- 
astir  voru  í  hjeraðinu;  skyldu  allir  hafa  eins  lita 
hesta  og  hann,  og  vera  sem  best  búnir  að  öllu.  Var 


119 


förinni  heitið  norður  að  Hólum  að  biðja  Kristínar 
dóttur  Guðbrands  til  handa  Ara.  Nú  segir  eigi  af 
ferðum  þeirra  fjelaga,  uns  þeir  komu  til  Hóla: 
gerði  Ari  boð  fyrir  biskup  og  flutti  erindi  sitt  sitj- 
andi  á  hestbaki.  Biskupi  hefir  líklega  þótt  tign  sinni 
misboðið,  þvi  hann  veitti  afsvar.  Ari  sneri  við  hesti 
sinum,  og  reið  i  brottu  með  f  jelögum  sínum,  og  varð 
fátt  um  kveðjur.  Kristín  dóttir  biskups  var  stödd  i 
lofti  því,  er  uppi  var  yfir  hinni  nýju  „studiu",  er 
svo  var  kallað;  sá  hún  út  um  gluggann  og  virti  flokk- 
inn  fyrir  sjer,  og  leist  vel  á  formann  fararinn- 
ar.  ipegar  hún  sá  þá  halda  burtu  svo  skyndi- 
lega,  gat  hún  sjer  til,  hvert  mundi  verið  hafa  erindi 
þeirra,  og  hver  svör  hefði  i  móti  komið.  Hún  gekk 
þá  fyrir  föður  sinn,  og  kvað  hann  hafa  misráðið 
mjög  að  vísa  Ara  frá;  flutti  hún  svo  mál  sitt,  að 
biskup  ljet  skjóta  hesti  undir  mann;  náði  sá  Ara 
fram  á  Vindárdal,  bar  honum  kveðju  biskups,  er 
bað  hann  innilega  að  hverfa  heim  aftur  á  staðinn. 
Ari  þektist  boðið,  og  varð  sá  endir  á  þeirra  málum, 
að  hann  fjekk  Kristínar. 

Jeg  hefi  tekið  þessi  dæmi  til  þess  að  sýna,  að 
stúlkur  á  þeim  timum  ljetu  víst  til  sin  taka,  er  ræða 
var  um  gjaforð  þeirra,  og  sýna  dæmi  þessi  jafn- 
framt,  þótt  fá  sjeu,  hverju  þær  komu  til  vegar  i 
þessum  efnum.  pað,  sem  einkennir  kvonbænir  for- 
feðra  vorra  er  hispursleysi  og  einurð;  þeir  vilja  eng- 
ir  vonbiðlar  vera,  og  höfnuðu  öllum  beina,  uns  þeir 
vissu  erindislokin;  og  virðist  mjer  skifta  hjer  nokk- 
uð  í  tvö  horn  við  það,  sem  nú  á  sjer  stað,  og  mætti 
ef  til  vill  nokkuð   marka  breytinguna,  sem  nú 


120 


virðist  vera  orðin  á  skaplyndi  manna  um  það,  er 
til  þeirra  mála  tekur.  Hitt  er  annað  mál,  hvort  sú 
breyting  er  til  batnaðar. 

II. 

Eins  og  þegar  er  á  vikið,  þýddu  orðin,  „að  sitja  í 
festum"  það  tímabil,  er  leið  frá  því,  er  festar  fóru 
fram  til  þess  er  brúðkaupið  var  haldið.  Mjer  er 
sagt,  að  þessi  stund  sje  nú  kölluð  tilhugalif.  Oft  gat 
festartíminn  orðið  langur  i  fornöld,  stundum  3  ár 
eða  enn  lengri.  Voru  orsakir  oft  þær,  að  maður 
þótti  of  ungur  og  óreyndur.  Vanalega  rjeðu  biðlar 
sjálfir  tímanum,  en  stundum  feður  og  ráðamenn 
stúlkunnar  eða  og  stundum  stúlkurnar  sjálfar,  eins 
og  þá  er  Höskuldur  Hvitanessgoði  varð  að  ná  goð- 
orði  til  þess  að  geta  fengið  Hildigunnar,  svo  að  full- 
nægt  yrði  metnaði  hennar  og  Flosa.  Varð  hann  að 
bíða  uns  tækifæri  gafst. 

Geti  ungir  menn  í  fornöld  verið  oss  fyrirmynd 
um  hreinskilni  og  prúðmensku  i  kvonbænum,  þá  eru 
þeir  það  ekki  siður  um  trygð  og  staðfestu  i  tilhuga- 
lifinu.  pótt  þeir  færu  land  úr  landi  til  að  leita 
gæfu  og  gengis,  kemur  þeim  ekki  til  hugar  að 
bregða  heiti  við  unnustu  sína;  að  minsta  kosti  eru 
þess  fá  dæmi  i  sögum  vorum,  að  ungir  menn  yrðu 
heitrofa  við  unnustu  sina. 

Hvert,  sem  lifsstraumurinn  bar  þá,  leitaði  hugur- 
inn  jafnan  heim  til  Islands,  heim  til  konunnar,  sem 
þeir  höfðu  gefið  hönd  sina  og  hjarta.  —  Til  þess  að 
sýna,  að  nú  sje  þetta  nokkuð  breytt,  að  minsta 


121 


kosti  stundum,  skal  jeg  skjóta  hjer  inn  i  eftirfar- 
andi  sögukorni:  Fyrir  rúmum  20  árum,  kyntist  jeg 
manni  suður  með  sjó,  sem  hafði  tvivegis  trúlofast, 
setið  í  festum  svo  sem  mánaðartima  í  hvort  skifti, 
og  svo  trúlofaðist  hann  í  þriðja  skiftið,  og  kvongað- 
ist  hálfum  mánuði  síðar.  J?egar  hann  var  spurður. 
hví  hann  hefði  svo  mjög  hvatað  brúðkaupinu,  sagðist 
hann  hafa  mátt  til,  því  að  kötturinn  hafi  legið  í 
pokanum,  meðan  festar  stóðu  yfir  milli  hans  og 
fyrri  stúlknanna. 

III. 

pá  kem  jeg  að  þriðja  og  þýðingarmesta  atriðinu 
i  þessu  máli,  sjálfum  brúðkaupssiðunum.  Um  brúð- 
kaupssiði  er  svo  margt  að  segja,  að  ef  fara  skyldi 
itarlega  út  i  það  mál,  myndi  þolinmæði  ykkar  allra 
vera  lokið,  áður  en  jeg  væri  hálfnaður  með  erindi 
mitt.  Til  þess  nú  að  verða  ekki  of  langorður,  mun  jeg 
þvi  að  eins  minnast  á,  hvernig  brúðkaup  fóru  fram 
á  söguöld  vorri,  á  17.  öld  og  frá  1800  og  fram  á 
þennan  dag. 

Brúðkaupin  og  brúðkaupssiðirnir  voru  nátengdir 
öðrum  þjóðsiðum  Islendinga,  og  svo  dýrmætur 
samningarjettur  einstaklinga  þjóðf  jelagsins,  að  þeim 
vildi  engi  breyta.  J?essi  athöfn  hjelst  þvi  óbreytt  í 
öllum  hjeruðum  landsins  mjög  lengi,  þótt  annars 
mætti  segja,  að  sinn  væri  siður  i  hverri  sveit,  og 
þegar  ýmsir  siðir  tóku  að  breytast  á  landi  hjer,  hjelst 
þó  þessi  siður  enn  lengi  óbreyttur.  Brúðkaup  voru 
lengi  vel  skoðuð,  frá  sjónarmiði  trúar  og  kirkju,  þýð- 


122 


ingarmikil  athöfn,  er  sýna  bæri  alla  helgi  og  lotningu, 
og  þá  eigi  siður  frá  borgaralegu  sjónarmiði.  En  svo 
voru  brúðkaupin  jafnan  þjóðleg  og  gleðileg  athöfn.  — 
Brúðkaupsdagurinn  var  talinn  þýðingarmesti  dag- 
urinn  i  æfi  mannsins  og  um  leið  sá  dagur,  er  skifti 
þjóðfjelagið  afar  miklu.  pið  kannist  við  þann  sið, 
eða  öllu  heldur  þann  rjett,  sem  haldist  hefir  fram 
til  þessa  tíma,  að  þegar  brúðgumi  og  brúður  voru 
sitt  i  hvoru  prestakalli,  þá  var  það  prestur  brúðar- 
innar,  sem  skyldi  gefa  þau  saman.  petta  voru  æva- 
gömul  forrjettindi,  og  sami  siður  gilti  i  rauninni 
frá  landnámstíð,  þvi  áður  landið  yrði  kristið,  var 
brúðkaupið  haldið  að  heimili  brúðarinnar  ,en  ekki 
brúðgumans,  og  faðir  hennar  eða  forráðamaður 
gekst  fyrir  öllu  og  hafði  tilkostnað  allan.  Að  visu 
eru  undantekningar  frá  þessari  regiu  sem  öðrum, 
og  man  jeg  nú  i  svipinn  eftir  þremur  undantekn- 
ingum;  en  þær  vöktu  svo  mikla  athygli,  að  þær  voru 
færðar  í  letur.  pegar  Ólafur,  fóstursonur  Unnar 
djúpúðgu  fær  Ásdisar,  er  brúðkaupið  haldið  á  heim- 
ili  hans.  Og  þá  er  ólafur  Höskuldsson  kvongast,  var 
brúðurin  færð  vestur,  og  veislan  haldin  að  Höskulds- 
stöðum;  og  svo  var  enn,  er  Gunnar  á  Hliðarenda 
kvongaðist  Hallgerði,  þá  var  brúðkaupið  haldið  að 
Hlíðarenda.  pað  er  sannast  að  segja,  að  brúðkaups- 
veislur  i  fornöld  voru  bæði  fjölmennar  og  rikmann- 
legar  og  kappsamlega  veitt.  Fyrst  af  öllu  var  hugs- 
að  um  að  afla  vinfanga,  því  að  mikið  þótti  við  liggja, 
að  ekki  skorti  drykk.  J>á  var  og  hitt,  að  bjóða  til 
virðingarmönnum,  og  það  þótt  sá  væri  ættsmár,  er 
kvongaðist.    Fátækur    vinnudrengur  Guðmimdar 


123 


ríka  lagði  mjög  fast  að  Guðmundi  að  heiðra  brúð- 
kaup  sitt  og  sækja  það  að  Bægisá;  veitti  Guðmund- 
ur  honum  þetta,  þótt  óljúft  væri,  þvi  húsráðandinn 
á  Bægisá  var  enginn  vinur  Guðmundar.  En  Guðm. 
fór  þó  eigi  að  siður  til  boðsins,  eftir  að  brúðguminn 
hafði  sagt  honum,  að  gleði  sín  og  sæmd  lægi  við,  að 
hann  kæmi. 

pegar  boðsmenn  tóku  að  drífa  að  garði,  þótti  vel 
hlýða,  að  húsbóndi  stæði  fyrir  dyrum  úti  ásamt  nán- 
ustu  frændum  sínum  og  heimafólki,  búnu  sem  best 
mátti  verða;  skyldi  þá  alt,  er  við  þurfti,  vera  til  reiðu 
af  hans  hendi,  veisluskáli  altjaldaður,  öndvegi  búið 
og  langeldar  kyntir  og  ljós  tendruð,  ef  vetur  var  á. 
Forráðamaður  gekk  til  brúðguma,  mintist  við  hann 
og  leiddi  hann  i  veislusahnn  og  skipaði  í  öndvegi 
hið  næsta  sjer.  Síðan  var  mönnum  raðað  í  sæti 
eftir  mannvirðingum.  Konur  sátu  sjer  á  palli.  pegar 
allir  voru  i  sæti  komnir,  reis  húsráðandi  upp  úr  sæti 
sinu,  bauð  alla  velkomna  og  lýsti  griðum;  hlýddu 
allir  á  með  mikilli  lotningu  og  þótti  miklu  skifta, 
að  honum  segðist  vel.  pví  næst  var  matast.  Ekki 
munu  rjettir  hafa  verið  mjög  margir,  en  sjeð  var 
um,  að  gnótt  væri  alls  þess,  er  fram  var  borið.  Kon- 
ur  gengu  um  beina,  eins  og  sjá  má  af  Njálu,  er  þær 
Bergþóra  og  pórhildur  önnuðust  alla  matargerð  í 
brúðkaupi  Gunnars.  pegar  máltíð  Var  lokið,  Var 
sest  að  drykkju;  var  þá  fyrst  drukkið  minni  óðins, 
og  signt  af  húsráðanda,  og  þá  annara  goða  i  venju- 
iegri  röð.  Að  Bragafulli  fóru  fram  heitstrengingar, 
og  reið  þá  brúðguminn  sjálfur  venjulega  á  vaðið. 
pk  hófust  ýmiskonar  skemtanir,  og  stóðu  jafnlengi 


124 


boðinu  ,en  það  hjelst  oft  í  marga  daga.  J>á  er  ríkis- 
menn  höfðu  boð  inni  þessa  kyns,  voru  allir  leystir 
út  með  gjöfum.  Siðan  hjelt  svo  hver  heim  til  sín, 
en  hjónin  nýgiftu  settust  um  kyrt  „og  tókust  með 
þeim  ástir  góðar".  Á  þeim  orðum  endar  oft  lýsingin 
á  brúðkaupum  fornaldarinnar. 

Nú  hleyp  jeg  yfir  langt  timabil  og  skal  nú  þessu 
næst  lýsa  brúðkaupum,  eins  og  þau  tíðkuðust  á  17. 
öld. 

Gísli  lögmaður  Hákonarson  i  Bræðratungu  var 
höfðingi  mikill.  Kristín  dóttir  hans  var  heitin  por- 
láki  Skúlasyni,  biskupi  á  Hólum.  SkjTldi  brúðkaup- 
ið  halda  í  Bræðratungu,  og  var  boðsfólkið  mörg 
hundruð  manns.  pá  er  boðsfólkið  átti  skamt  ófarið 
til  staðarins,  var  numið  staðar,  og  stigu  menn  af 
hestum  og  biðu  þeirra,  er  ókomnir  voru.  En  er  allir 
voru  komnir,  er  liklegt  þótti  að  sækja  mundu  boðið, 
var  enn  stigið  á  bak,  og  nú  hófst  hin  svokallaða 
brúðgumareið,  er  lengi  tiðkaðist  um  land  alt,  er 
heldra  fólk  giftist.  Brúðgumareiðin  var  með  þeim 
hætti,  að  tveir  og  tveir  riðu  samsiða  fet  fyrir  fet 
heim  á  staðinn.  (Varð  þetta  þvi  býsna  löng  lest,  er 
boðsfólk  var  margt) .  Og  er  þeir  f  remstu  voru  komnir 
heim  á  staðinn,  steig  brúðgumi  sjálfur  á  bak  hesti 
sinum,  er  var  ljós  á  lit,  og  bar  af  flestum  að  stærð. 
Á  hægri  hönd  brúðguma  reið  svaramaður  hans, 
Oddur  biskup  Einarsson,  en  til  vinstri  handar  Hall- 
dór  lögmaður  ólafsson  i  Skriðu;  var  boðsfólk  þá  alt 
af  baki  komið,  og  skipaði  sjer  i  tvær  raðir  og  riðu 
svo  þessir  þrír  menn  i  gegnum  alla  mannþyrping- 
una,  og  stigu  af  hestum  við  svokallað  stóra  port.  par 


125 


tók  herra  Gísli  á  móti  þeim,  og  var  þá  kirkjuklukk- 
um  hringt  hátíðlega.  Gísli  lögmaður  leiddi  brúð- 
guma  sjer  við  aðra  hlið  en  Odd  biskup  við  hina  tii 
kirkju,  en  allur  hópurinn  kom  á  eftir  hátiðlega  og 
hljóðlega.  J?ar  hlýddu  menn  tíðum,  er  framdi  sókn- 
arprestur  brúðguma,  en  að  þvi  búnu  var  beini  fram- 
reiddur,  og  mönnum  þvi  næst  visað  til  sængur,  og 
sváfu  næstu  nótt.  Daginn  eftir  hófst  brúðkaupið 
fyrir  alvöru.  pegar  dagsmörk  sýndu,  að  hádegi  var 
Jcomið,  var  til  kirkju  gengið,  en  þó  áður  hringt  til- 
hlýðilega.  Hjónavígslan  fór  fram  á  venjulegan  hátt, 
og  að  henni  lokinni  var  öllu  fólki  til  sætis  vísað  i 
afarstórum  sal,  er  allur  var  tjaldaður  dýrindis  vefn- 
aði;  sátu  þar  allir  fyrirmenn,  en  þeir,  er  minni 
háttar  þóttu,  í  öðrum  herbergjum.  Lögmaður  stýrði 
öllu  sjálfur  með  aðstoð  margra  manna,  en  annars 
má  geta  þess,  að  í  öllum  meiri  háttar  veislum  á  þeim 
tima,  var  einn  siðameistari  (frammistöðumaður) ; 
skyldi  hann  gæta  góðrar  reglu,  og  hafa  eftirlit  með 
öllu;  voru  til  þessa  starfa  valdir  prófastar  eða  roskn- 
ir  og  ráðsettir  prestar;  en  i  þessari  veislu,  sem  hjer 
er  lýst,  verður  helst  svo  sjeð,  að  lögmaður  hafi  sjeð 
um  alt  sjálfur.  í  þessari  veislu  var  margt  öðruvísi 
en  áður  var.  Með  kristnitökunni  var  hætt  að  drekka 
minni  goðanna,  en  i  þess  stað  drukku  menn  minni 
Krists,  Mariu  meyjar,  Mikjáls  höfuðengils  og  ýmsra 
dýrlinga.  En  þetta  breyttist  enn  við  siðaskiftin.  Nú 
var  drukkið  minni  biskupa,  lögmanna  og  annara 
virðingarmanna.  Lögmaður  var  gleðimaður,  og  ljet 
alla  skemta  sjer  sem  best  líkaði;  stóð  veislan  í  marga 
daga  og  var  kappsamlega  veitt. 


126 


Síðasta  dag  veisluunar  kom  fyrir  alvarlegt  atvik. 
Oddur  biskup  hafði  látið  færa  tjald  sitt  út  fyrir  tún, 
og  svaf  þar  með  sveinum  sinum;  þótti  þar  rólegra 
en  heima  á  staðnum.  Siðasta  dag  veislunnar,  að 
morgni,  gekk  lögmaður  að  tjaldi  biskups  með  hress- 
ingu,  og  sá,  að  biskup  svaf  vært.  Lagði  hann  hægt 
hönd  sina  á  kinn  biskups;  en  hann  vaknaði  við,  og 
mælti:  „Nú  gerðir  þú  illa  að  vekja  mig,  þvi  að  mig 
var  að  dreyma  um  brottför  mína  af  þessum  heimi." 
Lögmaður  svaraði  i  gamni:  „pið  guðfræðingar  hugs- 
ið  um  eilifðina  jafnt  i  svefni  sem  vöku."  Biskup 
mælti:  „Satt  er  það  að  visu,  herra  lögmaður,  en 
þegar  jeg  er  allur,  skaltu  hugsa  um  ráð  þitt.  En 
þess  bið  jeg  þig,  að  þú  standir  yfir  gröf  minni,  og 
ausir  einni  reku  moldar  á  kistu  mína."  Hjet  lög- 
maður  þessu,  og  hófu  þá  umræður  um  annað  efni. 
Biskup  reyndist  sannspár.  Hann  lagðist  'skömmu 
siðar  banalegu  sína.  Fylgdi  lögmaður  honum  til 
grafar,  moldjós  hann,  en  tók  það  sama  kvöld  þá 
sótt,  er  leiddi  hann  til  bana  litlu  siðar.  Lögmaður 
leiddi  flesta  boðsmenn  sina  út  með  gjöfum,  og 
þótti  ekki  önnur  veisla  stórmannlegri  þá  en  þessi. 

Geta  vil  jeg  um  tvo  siði,  er  lengi  mjög  voru 
tiðkaðir  i  öllum  brúðkaupum,  þótt  báðir  væru  óvin- 
sælir.Annar  var  ;sá,  að  drekka  vitabikarinn,  hinn 
að  bjóða  upp  hjónasængina.  Vitabikarinn  var  þann- 
ig  drukkinn:  Mjaður  var  til  settur  að  bera  fullan 
vínbikar  fyrir  hvern  einasta  karlmann,  og  telja  upp 
öll  viti  hans;  best  þótti,  að  það  væri  gert  i  bundnu 
máli.  Skyldur  var  hver  og  einn  að  taka  þvi  vel, 
sem  sagt  var,  og  tæma  bikarinn;  var  mörgum 


127 


J>etta  þó  harðla  óljúft,  því  að  vítin  voru  hjá  sum- 
um  heldur  óvinsæl,  og  þegar  bikarinn  kom  til  síð- 
asta  mannsins,  var  hann  oft  svo  fyrirkallaður,  að 
hann  gat  ekki  bætt  neinu  á  sig;  þó  varð  jafnan  góð 
skemtun  úr  öllu  saman.  pá  var  hinn  siðurinn,  að 
bjóða  í  hjónasængina,  ekki  vinsæll,  síst  hjá  kven- 
þjóðinni.  pegar  tími  þótti  til  kominn  að  ganga  til 
svefns  fyrsta  veislukvöld,  fylgdu  vinkonur  brúðar- 
innar  henni  til  svefnherbergis,  og  þegar  hún  var 
háttuð,  fóru  þær  burt.  Skömmu  síðar  kom  brúð- 
guminn,  og  með  honum  hópur  nánustu  vina  hans; 
varð  hann  nú  að  setjast  á  stól  í  svefnherberginu,  en 
sá  sem  fremstur  var  í  förinni,  tók  að  bjóða  í  rúm- 
ið,  sem  brúðurin  var  háttuð  í.  Brúðguminn  bauð 
í  móti,  og  var  alt  boðið,  fast  og  laust,  sem  fjemætt 
var,  en  hvort  sem  brúðguminn  var  ríkur  eða  ekki, 
varð  hann  þó  hæstbjóðandi  að  lokum;  var  þá  klapp- 
að  og  gengið  á  burt,  en  hann  hjelt  sænginni  og  því 
sem  í  var. 

Árið  1767  fór  hin  siðasta  brúðkaupsveisla  fram 
í  gamla  stílnum,hjerálandi,og  varhúnhaldin  i  Reyk- 
holti,  þegar  Eggert  Ólafsson  lögmaður  kvongaðist. 
Hann  ljet  riða  brúðgumareið  og  drekka  vitabikar. 
Eggert  var  mikill  skartsmaður,  en  síðasta  dag  veisl- 
unnar  klæddist  hann  islenskum  búningi  til  þess  að 
alt  skyldi  fara  saman  og  likjast  sem  mest  hinum 
fornu  siðum. 

Loks  vil  jeg  þá  minnast  á  brúðkaup,  eins  og  þau 
fóru  fram  frá  því  um  1800  og  fram  á  vora  daga, 
sem  nú  lifum.  Flest  af  því,  sem  jeg  tíni  til,  gerðist 
í  mínu  ungdæmi. 


128 


Áður  hefi  jeg  drepið  á  brúðkaup  þau,  er  höfð- 
ingjar  hjeldu.  Nú  vil  jeg  lýsa  brúðkaupum,  eins  og 
þau  gerðust,  er  alþýðumenn  kvæntust.  Eins  og  all- 
ar  götur  lágu  til  Rómaborgar,  þannig  lá  og  gata  þess, 
er  kvongast  vildi,  fyrst  til  stúlkunnar  að  biðja  henn- 
ar  og  siðan  til  prestsins  að  biðja  hann  að  lýsa.  Jeg 
sje  það  í  helgisiðabókinni,  að  þeir  hafa  klipt  af 
lýsingarformúlunni  þessi  orð:  „Á  hann  að  segja 
til  þess  í  tíma,  eða  þegja  siðan."  Nú  getur  enginn 
framar  lýst  meinbugum.  En  það  mun  verið  hafa 
nálægt  1830,  að  það  bar  við,  er  lýst  var  i  Kirkju- 
vogskirkju  í  Höfnum  suður,  að  stúlka  sú,  er  Elin- 
borg  hjet,  spratt  upp  úr  sæti  sinu  i  kirkjunni,  er 
prestur  hafði  lokið  lýsingu,  og  kvaðst  lýsa  mein- 
bugum  á  þessu  hjónabandi,  þvi  að  N.  N.,  er  hann 
lýsti  með,  hefði  verið  lofaður  sjer;  og  máli  sinu 
til  sönnunar  sýndi  hún  presti  og  söfnuði  stóran  og 
skrautlegan  silkiklút,  er  hún  kvað  fyrverandi  unn- 
usta  hafa  gefið  sjer  i  trygðapant.  Prestur  bað  hana 
sitja  og  þegja,  svo  ekki  yrði  hneyxli  i  söfnuðin- 
um.  Eftir  messu  kallaði  hann  hana  og  þann,  sem 
hann  hafði  lýst  með,  fyrir  sig.  og  mátti  maðurinn 
gjalda  10  rikisdali  til  þess  að  sleppa. 

pegar  liða  tók  á  lýsingar,  en  þær  tóku  þrjár  vik- 
ur,  tók  brúðgumi  að  draga  að  veislukostinn.  Ef 
hann  var  ungur  og  óráðinn,  leitaði  hann  ráða  til 
manna,  sem  lögðu  niður  fyrir  honum,  hve  mikið 
þyrfti  af  hverri  tegund,  er  þeim  hefði  verið  sagt, 
hve  mörgum  ætti  að  bjóða.  Gamlir  og  reyndir  menn 
i  þessum  hlutum  vissu,  hvað  hver  kálfur  eða  kind 


129 


væri  margir  málsverðir.  Sama  máli  gegiidi  um  vin- 
föng,  kaffi  o.  s.  frv.  —  Nú  var  næst  að  tala  við 
prestinn  að  nýju  og  dagsetja. 

pá  var  að  fá  búrkonu,  og  var  ein  látin  duga,  ef 
fáment  var,  ella  voru  fleiri  hafðar;  voru  jafnan  til 
þess  valdar  þær  konur,  er  kunnar  voru  að  hreinlæti  og 
kunnáttu  i  matargerð.  pvi  næst  varð  að  fá  frammi- 
stöðumenn,  en  til  þess  voru  kjörnir  reglusamir  og 
dugandi  menn.  peir  sáu  um  að  tjalda  veislusalinn; 
var  þá  að  sumarlagi  búinn  til  „skans"  eða  tjald- 
búð,  en  að  vetri  til  var  klædd  innan  stór  skerama, 
ef  ekki  voru  næg  stofuhús.  Frammistöðumenn  sáu 
um  að  skipa  mönnum  i  sæti,  báru  mat  og  vín  um  borð 
og  buðu  gesti  velkomna,  og  sögðu  fyrir  um  siði, 
og  voru  því  embætti  þessi  vandasöm.  Oft  var  það 
nokkrum  erfiðleikum  bundið  að  draga  að  borð- 
búnað,  og  varð  að  fá  hann  viða  að;  höfðu  þvi  flest- 
ir,  er  áttu  borðbúnað,  „sitt  mark"  á  diskum,  dúk- 
um,  hnífum  o.  s.  frv.,  þvi  ella  hefði  orðið  erfitt  að 
greina  eignir  i  sundur  og  senda  hverjum  sitt  að 
veislulokum.  Ekki  stóð  alveg  á  sama,  hver  dagur 
viku  var  valinn.  Mest  traust  höfðu  menn  á  laugar- 
degi  eða  föstudegi,  en  reyndar  mátti  nota  alla  daga 
vikunnar,  nema  miðvikudag  og  mánudag;  hjá 
þeim  þótti  sjálfsagt  að  sneiða  i  lengstu  lög,  ef  alt 
átti  að  fara  vel  i  hjúskapnum.  Nú  var  eftir  að  riða 
um  hjeruð  og  bjóða,  og  tók  þá  heldur  að  vandast 
málið.  Menn  voru  margir  veislukærir  og  viðkvæm- 
ir,  ef  einhver  var  eftir  skilinn,  og  gat  af  sliku  at- 
hugaleysi  hlotist  óvinátta  eða  f  jandskapur,  er  þykkju- 
þungir  stórbokkar  áttu  í  hlut.  Enn  varð  þess  og  að 

9 


130 


gæta  að  bjóða  ekki  of  seint,  t.  d.  daginn  áður;  var 
slíkt  boð  kallað  „hundaboð",  og  töldu  flestir  virð- 
ingu  sinni  til  muna  misboðið,  er  svo  var  mála  við 
leitað,  og  sóttu  eigi  slík  boð.  En  þótt  menn  væru 
veislukærir,  vildu  þó  fáir  fara  óboðnir,  þvi  „boð- 
flennur"  voru  sist  aufúsugestir,  en  á  hinn  bóginn 
gat  maður  farið  i  stað  annars,  er  forföll  hafði,  og 
var  eigi  amast  við  slikum  gestum,  svo  hljóðbært 
yrði  þá  þegar,  en  heldur  þótti  það  þó  framasemi,  og 
stappa  nærri  „boðflennu"-förum.  Jpegar  brúðkaups- 
dagurinn  rann  upp,  var  fyrst  af  öllu  gætt  til  veð- 
urs,  því  að  það  var  almenn  trú,  að  svo  yrði  „hag- 
urinn  sem  dagurinn."  Væri  nú  þoka  á,  varð  hjóna- 
bandið  meinlaust  og  gagnslaust.  Ef  óveður  var,  þá 
var  ósamlyndi  vist.  Döggfall  eða  úðaregn  var  víst 
merki  þess,  að  margir  mundu  afkomendur  verða. 
En  best  þótti  heiðríkja  og  logn;  varð  þá  hjónaband- 
ið  friðsælt  og  gleðiríkt.  Snemma  tóku  'menn  að 
búa  sig  til  kirkju,  og  valdi  þá  hver,  það  sem  hann 
átti  fegurst  af  klæðum.  J?á  voru  og  reiðskjótar  eigi 
valdir  af  verra  tæinu,  og  oft  var  farið  greitt.  peg- 
ar  til  kirkjunnar  kom,  var  öllum  gefið  kaffi  og 
með  þvi,  og  þeim  vín,  er  það  vildu;  enda  dvaldist 
mönnum  oft  við  kirkjuna.  En  er  flestir  höfðu  feng- 
ið  nægju  sína,  tóku  þær  konur,  er  til  þess  kunnu, 
að  skauta  brúðurinni;  en  þá  gekk  prestur  með  brúð- 
guma  og  svaramenn  til  kirkju  til  að  gera  kaup- 
málann.  Ákvað  brúðgumi  þá,  hve  mikið  hann  gæfi 
konu  sinni  í  morgungjöf;  en  morgun-  eða  bekkjar- 
gjafir  tiðkuðust  lengi  (sbr.  Laxdælu),  og  voru  sum- 
ar  stórmannlegar,  aðrar  htilsháttar  og  enn  stund- 


131 


um  engar.  Vestur  á  Skarði  á  Skarðsströnd  gaf  maður 
konu  sinni  pottkönnu  fulla  af  silfurspesíum  og  50 
hundraða  jörð  í  bekkjargjöf.  Væri  morgungjöfin 
fasteign,  var  hún  óskift  eign  konunnar,  ef  hún  lifði 
mann  sinn.  Vitanlega  var  ekki  að  ræða  um  stór- 
mannlegar  morgungjafir,  er  fátækt  f  ólk  gekk  í  hjóna- 
band.  —  J?að  stóðst  venjulega  á,  að  lokið  var  samn- 
ingsgerð  og  brúðurin  var  tilbúin,  og  þá  hófst  brúð- 
argangan.  Röðuðu  sjer  nú  allir  á  hlaðinu  fyrir  fram- 
an  bæjardyr  kirkjustaðarins,  og  var  röðin  tvísett, 
og  raðað  eftir  mannvirðingum.  Fyrst  gengu  sex 
meyjar  og  leiddust  tvær  og  tvær.  pá  kom  brúður- 
in,  og  leiddi  prestkonan  hana;  J?á  brúðguminn,  og 
leiddi  hann  hreppstjórinn  eða  að  öðrum  kosti  helsti 
maður  í  boðinu.  pá  komu  yngismenn  og  yngis- 
meyjar  og  leiddust  tvö  og  tvö;  og  þá  bændur  með 
konur  við  hhð  sjer;  en  einstaklingar  ráku  lestina. 
pessa  röðun  sá  jeg  aldrei,  en  hitt  er  vist,  að 
svaramenn  leiddu  brúðhjónin  á  brúðarbekk,  og 
stóðu  að  baki  þeim  á  meðan  vigsla  fór  fram,  og 
settust  síðan  í  sæti  sín  að  vígslu  lokinni.  Brúðar- 
gangur  var  með  öllu  lagður  niður  fyrir  austan,  er 
jeg  var  um  fermingu.  pegar  kemur  fram  um  1800 
er  tekið  að  haga  öllu  til  likt  og  hjer  gerist  nú,  þó  var 
reyndar  nokkur  munur  i  sumum  atriðum.  Fremst- 
ur  var  brúðgumi  og  leiddi  hann  svaramaður  hans, 
annaðhvort  faðir  hans  eða  hreppstjóri.  Næst  kom 
brúðurin,  og  leiddi  hana  svaramaður  hennar;  þá 
vildarkonur  hennar  tvær  og  tvær,  og  þá  skyldfólk 
beggja,  og  þá  hver  af  öðrum.  Að  gönguhraðinn  hafi 
ekki  verið  mikill,  má  marka  á  því,  að  Jón  Thorodd- 

9* 


132 


sen  segir,  að  vegurinn  frá  bæjardyrunum  á  Hvoli 
hafi  verið  þrjátíu  faðmar,  en  svo  hægt  var  geng- 
ið,  að  herlið  hefði  á  sama  tíma  farið  tvær  rastir 
vegar,  og  get  jeg  vel  trúað  þessu,  því  að  furðu-hægt 
var  farið  í  þeim  brúðargangi,  sem  jeg  sá  oftar  en 
einu  sinni.  Hins  vegar  skal  jeg  geta  þess,  að  brúð- 
argangurinn  var  ekki  eins  framinn  alstaðar.  Sum- 
staðar  var  honum  hagað  á  þessa  leið:  Meðan  fólkið 
þokaðist  á  brúðarganginum  út  i  kirkjuna,  var  klukk- 
um  hringt  og  sungið  versið:  „Inngang  bæði  og  út- 
gang  minn".  pegar  i  kirkju  kom,  tók  hver  sjer  sæti. 
Bekkur  var  settur  fyrir  miðjum  kórnum;  var  hann 
klæddur  ábreiðu  glitofinni,  og  tvær  sessur  á.  Leiddu 
svaramenn  brúðhjónin  þangað  til  sætis,  brúðgum- 
ann  sunnanvert,  en  brúði  norðanvert  á  bekkinn.  En 
þá  hófst  hjónavígslan  með  sálminum:  „Heimili  vort 
og  húsin  með."  J?á  var  sungið  versið:  „Fyrsta  brúð- 
ur"  o.  s.  frv.,  og  að  þvi  loknu  flutti  presturinn  ræðu 
sína,  og  var  stundum  um  það  kvartað,  að  prestur 
ljeti  það  skiljast  í  ræðu  sinni,  ef  hann  vissi  eitt- 
hvað  misjafnt  í  fari  brúðhjóna,  og  var  þvi  jafnan 
illa  tekið,  sem  von  var,  af  þeim,  er  hlut  áttu  að 
máli.  Vanalega  tókst  brúðhjónunum  vel  að  svara 
spurningunum,  en  þó  varð  siðasta  spurningin  stund- 
um  vafamál  nokkuð  sumum.  Sálmur  var  sunginn 
á  eftir.  Út  úr  kirkjunni  gengu  brúðhjónin  fyrst  og 
leiddust,  siðan  vandamenn  þeirra,  og  þá  hver  af 
öðrum;  því  nú  var  ekki  brúðargangurinn  til  hindr- 
unar  neinum,  og  var  nú  lagt  á  hesta,  og  haldið  til 
veislustaðar.  Hafi  menn  riðið  greitt  til  kirkju,  þá 
riðu  menn  nú  enn  hraðara  frá  henni,  því  að  nú 


133 


vissu  allir,  að  undir  vín  og  vistir  var  að  róa.  Tóku 
frammistöðumenn  i  móti  öllum  og  skipuðu  i  sæti,  og 
þótti  vera  bæði  vandasamt  verk  og  þó  óvinsælt, 
því  að  margir  eru  likt  skapi  farnir  og  Hallgerður, 
og  vilja  ekki  vera  hornrekur,  og  tók  þetta  langan 
tima,  er  boð  voru  fjölmenn,  og  gat  oft  komið  sum- 
um  óþægilega.  Til  voru  þeir  menn,  er  höfðu  þann 
sið  að  svelta  sig,  áður  þeir  færu  i  veislur.  í  ungdæmi 
mínu  var  sögð  saga  af  bónda,  er  þessa  venju  hafði; 
en  eitt  sinn  varð  honum  hált  á  því.  Snemma  á  jóla- 
föstu  var  hann  boðinn  i  erfisdrykkju,  og  hóf  hann 
nú  föstuna  daginn  áður,  og  át  ekkert  utan  ljettmeti. 
Um  morguninn  ljet  hann  flóa  handa  sjer  grábland, 
og  hjelt  svo  af  stað  til  kirkjunnar.  Færð  var  ill  og 
líkfylgdin  kom  ekki  fyr  en  um  miðmunda;  klakhögg 
var  mikið  i  garði  og  ræða  löng.  ]?að  var  þvi  tekið 
að  rökkva,  þegar  öllu  var  lokið  við  kirkjuna,  og 
nú  var  um  langan  veg  að  sækja  þangað,  sem  veisl- 
an  átti  að  standa,  og  þá  var  enn  eftir  sætaskipun 
frammistöðumanna.  peir  hröpuðu  að  engu,  og  var 
þvi  langt  af  dagsetri,  er  allir  voru  sestir.  En  þá  var 
eftir  að  syngja  borðsálminn.  Borðsálmurinn,  „Fað- 
ir  á  himnahæð,"  var  full  9  vers,  og  var  að  þessu 
sinni  sunginn  mjög  hægt,  og  seimurinn  dreginn 
óspart.  Gamli  maðurinn  sýndi  frábæra  stillingu 
þar  til  kom  fram  i  áttunda  versið,  þá  brast  hann 
alla  þolinmæði  og  hrópaði  svo  hátt,  að  hærra  ljet 
en  söngurinn:  „Hjerna  vantar  spón."  Geta  má  nærri, 
hversu  lauk  söngnum  að  þessu  sinni. 

Til  þess  að  gefa  ykkur  hugmynd  um,  hvað  var 
á  borðum  i  brúðkaupsveislum,  skal  jeg  geta  þess, 


134 


að  bóndi  einn,  er  setið  hafði  i  meiri  háttar  veislu, 
var  spurður  degi  síðar,  hvað  hefði  verið  i  veislunni. 
Hann  svaraði  á  þessa  leið:  Vellingur  og  sætsúpan, 
saltfiskurinn,  plokkfiskurinn,  blautfiskurinn  og  ný- 
ýsan.  Forna  kjötið,  hangna  kjötið,  gamla  kjötið, 
kalda  kjötið,  sauðakjötið,  saltkjötið,  kálfskjötið  og 
steikin.  Skipsbrauð  og  skonrok,  þrælabrauð  og  kex 
og  allir  skapaðir  hlutir.  Allskonar  áfengir  drykkir, 
kaffibrauð,  brennivín  og  kringlur  o.  s.  frv. 

Athyglisvert  er,  að  i  þessa  skýrslu,  sem  þó  er 
allnákvæm,  vantar  þann  rjettinn,  sem  annars  var 
aldrei  látinn  vanta  í  brúðkaupsveislum,  nefnilega 
lummurjettinn;  á  honum  endaði  máltiðin.  Hálf- 
kyndugt  atvik  heyrði  jeg  talað  um  i  æsku  í  sam- 
bandi  við  þennan  rjett.  Maður  einn,  sem  var  óvana- 
lega  veislukær,  varð  snögglega  lasinn  um  það  bil, 
sem  verið  var  að  bera  leifarnar  af  borðum.  Frammi- 
stöðumenn  báðu  þrjá  eða  f jóra  unga  menn  að  fylgja 
honum  til  baðstofu.  Á  leiðinni  veittu  þeir  þvi  eftir- 
tekt,  að  lummubleðlar  voru  að  detta  úr  vösum 
hans.  Heimtu  þeir  þá  saman  á  leiðinni,  og  er  þeir 
höfð  hagrætt  honum  sem  best,  gerðu  þeir  af  for- 
vitni  sinni  leit  i  vösum  hans;  segir  sagan,  að  þeir 
hafi  samtals  fundið  yfir  tuttugu  bleðla  með  sykri 
og  sírópi.  Manninum  batnaði,  en  ekki  veit  jeg,  hvort 
honum  var  skilað  aftur  þessum  fjársjóð. 

Eftir  að  menn  höfðu  matast,  og  sálmurinn  eftir 
máltið  hafði  sunginn  verið,  var  púnsið  borið  inn. 
Hjelt  þá  prestur  ræðu;  mælti  fyrir  brúðhjónaboll- 
anum,  brúðhjónaskálinni.  Óhlutvandir  menn  sögðu, 
að  ræða  sumra  presta  hefði  farið  eftir  þeim  von- 


135 


ura,  sem  þeir  gerðu  sjer  um  „pússunartollinn",  en 
sumir  brúðgumar  greiddu  hann  með  örlæti.  Mað- 
ur  sá,  er  pórður  hjet,  hafði  grun  um,  að  prestur 
tæki  hann  svo  háan  sem  föng  væru  á;  lagði  hann 
þvi  á  borðið  4  spesíur  fyrir  brúðgumann  og  sagði 
svo  hátt,  að  allir  heyrðu:  „petta  gef  jeg  þjer  nú 
Stefán  minn,  og  vona,  að  það  nægi  handa  prestin- 
um  þínum."  —  pegar  staðið  var  upp  frá  borðum, 
skemtu  menn  sjer  við  söng  og  ýmsa  leika;  hjelst 
þessi  skemtun  að  vetrarlagi  venjulega  til  dags,  óg 
var  þá  búist  til  heimferðar.  Mest  þótti  koma  til 
þeirra  brúðkaupa,  er  haldin  voru  á  vorin.  Maður, 
sem  víða  hafði  farið  erlendis  og  margt  sjeð  og 
heyrt,  sagði:  „Islensku  brúðkaupsveislunum  gleym- 
ir  enginn,  sem  þær  hefir  sjeð,  og  þeirra  ánægjusól 
skín  skærast  á  vorin."  Jeg  hygg,  að  hver  sá,  er 
setið  hefir  brúðkaupsveislu  að  vori  til,  þegar  islensk 
náttúra  tekur  höndum  saman  við  íslenska  rausn 
og  gleði,  telji  þá  stund  eina  hina  ánægjulegustu 
stunda  æfi  sinnar. 

Jeg  get  ekki  stilt  mig  um  að  minnast  ögn  á  þau 
brúðkaup,  sem  nú  eru  haldin  hjer  i  bæ  upp  á  síð- 
kastið.  Samt  eiga  vitanlega  undantekningar  sjer 
stað,  sem  í  mínum  augum  eru  ánægjulegri;  en  þær 
eru  svo  sorglega  fáar.  —  pað  er  þá  fyrst,  að  fólk 
fyrirlítur  heilaga  kirkju;  þvi  nú  þykir  það  fínt  að 
láta  gefa  sig  í  hjónaband  við  rúmstokkinn.  Sú  var 
þó  tíðin,  að  þessi  athöfn  var  talin  meðal  hinna 
merkilegustu,  er  fram  fóru  í  kirkjum  þessa  lands. 
En  nú  læðist  fólk,  er  rökkva  tekur,  til  einhvers  af 
klerkum  höfuðstaðarins,  og  er  svo  sagt,  að  litið 


136 


sje  um  söng  við  þessi  tækifæri,  og  enn  minna  um 
ljósadýrð,  og  fái  eigi  þeir,  sem  þó  er  boðið,  að  vera 
viostaddir.  Jeg  vil  ekki  vanþakka  það,  sem  mjer 
hefir  verið  gott  gert  í  veislum  hjer,  en  aldrei  fæ 
jeg  þó  gleymt  blessaðri  kláfskjötssteikinni,  sem  jeg 
f  jekk  svo  oft  i  sveitaboðunum  áður  fyr,  likt  og  fór 
porsieini  matgogg  forðum;  og  hálf-þunt  er  bless- 
að  súkkulaðið,  og  miklu  veigameiri  hinar  ram- 
efldu  matarveislur  liðinna  tíma.  —  J?egar  jeg  ber 
nú  saman  fortið  og  nútið  i  þessu  efni,  þá  finst  mjer, 
að  mjög  hafi  virðing  fyrir  brúðkaupum  sett  ofan 
frá  því  sem  áður  var.  Taki  þó  enginn  orð  mín  svo, 
að  eigi  bæði  viti  jeg  og  viðurkenni,  að  brúðkaupin 
áður  fyr  hjer  á  landi  höfðu  sínar  skuggahliðar;  en  það 
var  reyndar  vininu  að  kenna,  því  þá  fór  hófið  út 
um  þúfur.  En  er  öllu  var  vel  i  hóf  stilt,  og  það 
var  að  minsta  kosti  síundum,  fór  alt  fram  með  spekt 
og  gleoi.  ÖIl  erum  við  sammála  um  það,  að  það 
skifti  minstu  fyrir  framtíð  hverra  brúðhjóna,  hvort 
veisla  er  ríkmannleg  eða  ekki.  Hitt,  er  mestu  ræður  um 
framtíð  þeirra,  er  dugur  þeirra  sjálfra,  og  hve  hepp- 
in  þau  hafa  verið  í  valinu.  Vera  má,  að  um  sje  að 
kenna  bölsýni  minni  og  ókunnugleik,  að  mjer  virð- 
ist  nú  bera  meira  á  „mislukkuðum"  hjónaböndum 
en  áður  var.  Nú  er  þess  getið  býsna  oft,  að  ein  eða 
önnur  hjón  eigi  ekki  lund  saman.  En  skyldi  þetta 
ekki  koma  til  af  því,  að  piltar  nú  á  dögum  hrapa 
stundum  inn  í  hjónabandið  af  meira  bráðræði  og 
í'yrirhyggjuleysi,  en  áður  var  í  fornöld.  Vel  skal 
vanda,  það  sem  lengi  á  að  standa;  og  vel  þarf  því 


137 


að  riða  þann  hnút,  sem  enginn  skal  leysa  svo  að 
sköpum  fari   nema  dauðinn  einn. 

Loks  vil  jeg  biðja  ykkur  að  afsaka,  að  jeg  valdi 
það  umræðuefni,  er  jeg  er  ykkar  alira  ófærastur 
að  tala  um,  og  drap  jeg  á  það  i  innganginum.  En 
mjer  datt  þetta  í  hug  til  þess  að  eyða  með  því  tím- 
anum,  þótt  jeg  viti  vel,  að  Reglan  hefir  eigi  enn 
þá  tekið  þessi  mál  upp  á  stefnuskrá  sína.  En  jeg 
hygg,  að  við  höfum  gott  af  því  að  leita  stundum 
umræðuefna  utan  bindindismálanna  eða  hinna  svo 
kölluðu  stúkumála;  vil  jeg  nú  lúka  máli  minu  með 
þeirri  ósk,  að  þið  afsakið  þennan  ófullkomna  sam- 
tíning  minn. 


Lárentíus  biskup. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  11.  okt.  1915. 


Tímarnir  sem  við  lifum  á,  mega  með  rjettu  kall- 
ast  byltinga-  og  breytingatimar;  þeir  eru  timar 
sundrungar  og  tvídrægni.  Ósamlyndið  og  sundrung- 
in  er  sú  óheilla-dis,  sem  íslendingum  hefir  fylgt 
frá  fyrstu  tímum  og  fram  á  þennan  dag.  Allir  þekkj- 
um  vjer  það  innbyrðis  ósamlyndi,  sem  nú  um  langt 
skeið  hefir  skift  okkar  litlu  þjóð  i  ýmsa  flokka 
um  hinar  og  aðrar  stefnur  í  stjórnmálum,  en  út  i 
þá  sálma  skal  eigi  farið  hjer  i  kvöld.  Meira  áhyggju- 
efni  eru  mjer  þær  árásir,  sem  nú  eru  gerðar  á  kirkju 
og  kristindóm. 

Jeg  lít  svo  á,  og  það  munum  við  allir  gera,  sem 
kristnir  viljum  heita  að  meira  en  nafni  til,  að  við  sje- 
um  allir  striðsmenn  Jesú  Krists  og  kirkju  hans,  og 
við  vitum,  að  Kristur  er  hennar  andlegur  konungur  og 
herra,  og  að  drottinn  vor  og  frelsari  ætlast  til  þess 
af  oss,  að  vjer  reynumst  allir  trúir  málefni  hans 
og  höldum  fram  með  djörfung  sannindum  hans 
heilaga  orðs,  og  hrekjum,  hver  í  sinn  stað,  orð 
þeirra,  sem  á  móti  honum  mæla. 

Jeg  tel  víst,  að  borist  hafi  yður  til  eyrna  vel  flest- 


139 


um  raddir  þær,  sem  einmitt  nú  á  þessum  efasemda- 
og  vantrúar-tímum  eru  svo  háværar  og  varpa  vilja 
lýrð  á  þá  líknarstarfsemi  og  menning,  sem  kristin 
trú  og  kirkja  guðs  hefir  flutt  með  sjer  um  liðnar 
aldaraðir  og  flytur  enn. 

Við  heyrum  þvi  haldið  fram  nú  á  þessum  van- 
trúardögum,  að  kirkjan  hafi  verið  og  sje  enn  í 
dag  andvíg  öllu  frelsi,  allri  mentun,  allri  menn- 
ing,  og  skeytingarlaus  um  andlega  og  efnalega  vel- 
ferð  alls  almennings.  Sú  mynd,  er  þessir  menn 
bregða  upp  af  áhrifum  trúar  og  kirkju,  sýnir,  að 
þeir  telja  kristna  trú  og  kirkju  guðs  einskonar  and 
legan  steingjörfing  eða  lifandi  eftirmynd  verstu 
harðstjóra,  er  uppi  hafa  verið  fyrr  og  síðar. 

Mjer  dettur  nú  ekki  í  hug  að  halda  því  fram,  að 
kirkjan  hafi  aldrei  stigið  skakt  spor,  bæði  hjer  á 
landi  og  annars  staðar,  en  dómurinn  er  jafn  ósann- 
gjarn  og  ranglátur  fyrir  það,  og  ekki  síst,  þegar  hann 
ér  kveðinn  upp  svona  undantekningalaust.  Jeg  vil 
nú  spyrja:  Hvernig  eigum  við  að  taka  þessum  dómi-> 
Hvernig  ber  oss  sem  kristnum  mönnum  að  líta 
á  þessar  myndir,  sem  boðberar  vantrúarinnar  bregða 
upp  af  starfsemi  kirkjunnar  fyrr  og  siðar?  Eigum 
við  að  þegja  við  þessum  ósanngjörnu  árásum,  svo 
sem  komi  þær  oss  ekkert  við?  Jeg  segi  nei,  og  aft- 
ur  nei.  pótt  við  hlustum  á  þessa  menn  og  virðum  fyrir 
oss  röksemdir  þeirra,  mega  þær  ekki,  og  eiga  ekki 
heldur  að  veikja  trúarvissu  vora  eða  koma  oss  til  að 
örvænta,  heldur  hljóta  þær  þvert  á  móti  að  styrkja 
oss  i  trúnni,  er  vjer  berum  þær  saman  við  guðs  opin- 
beraða  orð,  eins  og  okkur  er  það  geymt  og  gefið  í 


140 


bók  bókanna;  og  við  eigum  líka  eftir  megni  að  kynna 
okkur  sögu  kirkjunnar  alt  í  frá  dögum  postulanna  og 
fram  til  vorra  daga,  og  mun  oss  þá  skiljast,  hve  vönd 
vantrúin  er  að  virðingu  sinni,  og  hve  ráðvandlega 
hún  notar  sögulegar  heimildir. 

pað  væri  nóg  umræðuefni  hvert  einasta  fundar- 
kvöld  i  þessu  fjelagi  í  allan  vetur  og  miklu  lengur, 
ef  segja  ætti  frá  öllum  þeim  mönnum  kirkjunnar, 
sem  fært  hafa  einstaklingum  og  heilum  þjóðum  ljós 
trúar  og  siðgæðis;  sem  lutu  niður  að  hinum  föllnu 
og  veiku  og  þerðu  tárin  og  fægðu  sárin;  og  þeir, 
er  þessi  miskunnarverk  hafa  unnið,  eru  margir,  kon- 
ur  jafnt  sem  karlar,  einnig  á  voru  landi,  og  kraft 
sinn  og  fórnfýsi  fengu  þeir  frá  Kristi,  sem  er  upp- 
spretta  hins  eilífa  kærleika.  Æfisaga  þessara  manna 
ætti  að  vera  okkur  þarft  umhugsunarefni,  því  okk- 
ur  hlýtur  að  vera  gleðiefnið  mesta  að  rannsaka  og 
skoða  guðs  starfandi  stjórn  og  kraft  í  æfistarfi  slíkra 
manna. 

I  kvöld  ætla  jeg  að  minnast  stuttlega  eins  þeirra 
manna,  sem  framarlega  stóð  í  flokki  þeirra,  sem 
barist  hafa  fyrir  kirkju  Krists  hjer  á  landi.  En  fyrst 
verð  jeg  að  lýsa  stuttlega  tímunum,  sem  hann  lifði  og 
starfaði  á,  svo  auðveldara  verði  að  sjá,hvort  sá  dómur 
sje  rjettur  um  íslensku  kirkjuna,  að  hún  hafi  undan- 
tekningarlaust  verið  andvig  mentun  og  menning, 
ofsótt  þá  menn,  er  lítið  traust  áttu,  notað  auð  sinn 
til  óhófs,  og  ekkert  lagt  til  líknarstarfsemi.  Jeg  ætla 
hjer  i  kvöld  að  líta  lauslega  yfir  70  ára  bil  i  sögu 
lands  vors,  og  reyna  að  sýna  ykkur,  hvaðan  kemur 
sú  litla  menning,  er  landsins  börn  fá  þann  tima. 


141 


Tímabilið  frá  1260 — 1330  er  alt  annað  en  glæsi- 
legt  í  sögu  íslands.  Ofsi,  eigingirni  og  sundrung 
landsmanna  á  Sturlungaöldinni,  hafði  leitt  yfir 
þjóðina  hinar  mestu  hörmungar.  Menn  bárust  á 
banaspjót;  landið  flóði  í  blóði  sinna  eigin  barna, 
og  þá  eru  framin  svo  hræðileg  hermdarverk  i  brenn- 
um  og  öðrum  hryðjuverkum,  að  slíks  eru  eigi  dæmi 
fyrr  nje  síðar;  orð  og  eiðar  eru  einkis  metin;  sak- 
lausum  konum  og  varnarlausu  fólki  er  misþyrmt 
á  niðingslegasta  hátt,  og  svona  mætti  lengi  telja. 

pessum  hörmungum  ljettir  nú  að  vísu  af  þjóðinni 
1262,  en  þar  fyrir  kom,  eins  og  við  vitum,  afsal  frelsis 
og  fornra  landsrjettinda.  pjóðin  var  komin  undir 
erlent  ok.  Hákon  konungur  hafði  dyggilega  notað 
sjer  innanlands  ófriðinn  á  íslandi,  og  nú,  þegar 
landsmenn  höfðu  játast  undir  yfiiTáð  hans,  fengu 
þeir  að  kenna  á  umboðsmönnum  hans,  og  þá  ekki 
síðar  á  eftirkomendum  konungs  og  umboðsmönnum 
þeirra.  Árásirnar  á  hina  fornu  löggjöf  lands  vors 
hefjast  nú  hver  af  annari. 

Árið  1265  sendi  Magnús  Hákonarson  íslendingum 
nýja  lögbók,  en  þeir  þverneituðu  að  taka  við  henni, 
en  á  árunum  1271 — 73  var  loks  „Járnsíða"  lögtek- 
in  eftir  að  henni  hafði  verið  breytt  að  ýmsu  leyti 
að  vilja  landsmanna,  enda  hafði  konungur  ekki 
vald  til  að  setja  hjer  lög,  nema  samþykki  alþing- 
is  kæmi  til.  <pó  voru  landsmenn  mjög  óánægðir 
með  þessa  lögbók,  og  var  því  eftir  ósk  þeirra  tek- 
in  saman  ný  lögbók,  og  komu  þeir  út  með  hana 
Loðinn  Leppur,  gæðingur  konungs,  og  Jón  Einars- 
son  lögmaður,  og  var  bókin  við  hann  kend  og  köll- 


142 


uð  „Jónsbók",  eða  „Jóns  lagabók".  Ekki  gekk  nú 
heldur  greitt  að  fá  þá  bók  samþykta,  og  nú  fengu 
landsmenn  sjálfir  að  heyra  það  á  alþingi,  hvernig 
konungsvaldið  leit  á  sjálfstæði  þeirra. 

Loðinn  Leppur  kvað  það  furðu  djarft,  að  búkarl- 
ar  gerðu  sig  svo  digra,  að  þeir  hugðu  að  skipa  lög- 
um  i  þvi  landi,  sem  konungur  ætti  einn  að  ráða,  og 
kvað  nú  við  annan  „tón",  en  þegar  Hákon  konung- 
ur  og  sendlar  hans  voru  að  ginna  landsmenn  til  að 
láta  frelsi  sitt. 

1286  stefndi  Eiríkur  konungur  utan  40  manna  úr 
f  jórðungi  hverjum  og  öllum  handgengnum  íslending- 
um  til  landvarnar  i  Noregi  móti  Svíum ;  kvað  konung- 
ur  þannig  að  orði,  að  Noregsmenn  þyldu  eigi,  að  Is- 
lendingar  hefðu  náðir  og  kyrsetu,  en  Norðmenn 
stæðu  jafnan  i  leiðangri.  J>ó  varð  ekki  af  utanför 
þessari,  af  þvi  að  Svíar  hættu  við  ófriðinn,  en  þetta 
sýnir  ásamt  fleiru,  hvernig  kjör  landsmanna  voru, 
eftir  að  þeir  höfðu  glatað  sjálfstæði  sinu.  pá  máttu 
landsmenn  á  þessu  timabili  sæta  þungum  búsifj- 
um  í  fjárkröfum;  umboðsmenn  konungs  voru 
djarftækir  i  þeim  efnum,  þótt  Álfur  úr  Króki,  eða 
Krók-Álfur,  væri  einna  illræmdastur  þeirra  allra. 

1301  sendi  Hákon  konungur  Álf  út  hingað  með 
fullu  valdi,  og  gerist  hann  strax  á  alþingi  svo  ósvif- 
inn  i  kröfum  sinum,  að  landsmenn  telja  framið 
á  sjer  sáttmálsbrot;  sýndi  alþingi  þá  samtök  góð,  og 
varð  Álfur  að  fara  af  landi  burt  við  svo  búið.  En 
hann  hugsaði  íslendingum  þegjandi  þörfina  þegar 
út  kæmi  til  Noregs,  enda  rægði  hann  þá  og  kærði 


143 


óspart  fyrir  konungi,  og  f jekk  þvi  til  vegar  komið, 
að  konungur  skipaði  hann  með  fullu  valdi  yfir 
Austur-  og  Norðurland.  Hann  kom  til  Islands  1305 
og  hefir  víst  hugsað  sjer  til  hreyfings  að  jafna  á 
Islendingum.  Hann  byrjaði  stjórn  sina  hjer  með  of- 
stopa  miklum;  kallaði  hina  bestu  menn  á  landi  hjer 
útlaga,  þræla  og  öðrum  illum  nöfnum.  poldu  lands- 
menn  illa  slikt  atferli  og  fóru  með  flokk  á  hend- 
ur  honum;  misti  hann  þá  kjarkinn  og  flýði  af  landi 
burt  við  litinn  orðstir. 

ísland  hefir  oft  fengið  að  kenna  á  þvi,  að  ógæfu 
þess  verður  alt  að  vopni.  Ofan  á  útlenda  kúgun 
bætast  innanlands  óeirðir;  var  hjer  þá  ærið  aga- 
samt,  þótt  ekki  ræki  til  slikra  hörmunga  i  mann- 
drápum  sem  áður  höfðu  verið.  Höfðingjar  rökuðu 
saman  auði,  en  alþýða  lifði  við  sult  og  örbyrgð.  Sem 
dæmi  þess,  hvernig  ástandið  var  og  samheldni  lands- 
manna  um  þessar  mundir,  má  geta  þess,  að 
árið  1300  legst  alþingi  niður,  hættir  að  koma  sam- 
an  „fyrir  þjóstu  sakir",  að  kallað  var,  og  er  eigi  háð 
aftur  fyr  en  um  1320. 

pá  var  siðferði  manna  litlu  betra  nú  en  á  sjálfri 
Sturlungaöldinni.  Höfðingjar  sumir  hjeldu  hjákon- 
ur,  og  tjáði  ekki  á  móti  að  mæla.  Á  þessum  tímum 
sátu  þeir  á  biskupsstóli  Árni  porláksson  í  Skálholti 
(Staða-Árni,  d.  1298),  og  Jörundur  porsteinsson  á 
Hólum  (d.  1313).  Báðir  voru  þeir  skörungar  mikl- 
ir  hvor  á  sinn  hátt,  en  hugsuðu  þó  meira  um  sinn 
hag  en  að  verjast  konungsvaldinu.  Árni  ljet  sjer 
annast  um  að  auka  rjett  kirkjunnar,  og  samdi 
Kristinrjett  þann,  sem  að  sumu  leyti  gildir  enn  í 


144 


dag.  Jörundur  stofnaði  klaustur,  og  á  fyrri  biskups- 
árum  sínum  hjelt  hann  skóla  og  var  i  flestum  grein- 
um  hinn  stjórnsamasti.  En  er  biskupa  þessara  misti 
við,  gátu  veraldlegir  höfðingjar  vaðið  uppi  sem 
þeim  likaði.  {■ 

pað  er  athyglisvert,  ao  á  þessu  timabili  er  verald- 
legir  höfðingjar  gangast  sem  mest  i  gegn  og  vilja 
gera  hver  öðrum  alt  það  ilt,  er  þeir  mega,  lifa  i 
sukki  og  svalli  og  eyða  fje  i  óhófi  og  láta  sig  lítt 
eða  alls  ekkert  skifta  hag  alþýðu,  þá  er  eins  og 
drottinn  sjálfur  taki  i  taumana,  þvi  þá  kemur  fram 
á  vígvöllinn  sá  maður  kirkjunnar,  er  færir  þjóðinni 
andlegt  ljós  og  lif,  og  ver  lifi  og  fje  til  hjálpar 
fátækum  mönnum  og  hrumum.  pessi  maður  er 
Lárentius  Kálfsson,  biskup  á  Hólum  i  Hjaltadal. 

Frá  því  er  jeg  las  fyrst  um  æfistarf  hans,  hefi 
jeg  álitið  hann  skærasta  ljósið  á  himni  íslensku 
kirkjunnar  á  umræddu  tímabili,  og  þetta  ljós  lýs- 
ir,  þótt  mannsins  sjálfs  missi  við;  það  lýsir  i  bók- 
um  þeim,  er  hann  ritaði;  það  lifir  i  hugum  hinna 
mörgu  lærisveina,  er  hann  fræddi  og  mentaði,  og 
það  lifir  í  þakklátum  hugum  þeirra,  er  hann  hjálp- 
aði  og  liknaði,  og  enn  í  dag  ber  æfistarf  hans  birtu 
inn  í  huga  hvers  einasta  manns,  er  jkynnir  sjer 
störf  Lárentiusar  með  nákvæmni  og  samviskusemi. 
1  K.  F.  U.  ML  verður  ekki  frá  öðru  fegurra  sagt  en 
æfi  þess  manns,  sem  þegar  á  barnsaldri  helgar  líf 
sitt  guði  og  frelsara  sínum,  og  fylgir  æ  síðan  i  öllu 
æfistarfi  sinu  orði  drottins  alt  til  sinnar  siðustu 
stundar.  Skal  jeg  nú  drepa  á  nokkur  helstu  æfi- 
atriði  hans. 


145 


Kálfur  hjet  maður,  og  var  systurson  <]?órarins 
prests  á  Völlum  í  Svarfaðardal.  Hann  var  kvæntur 
porgrímu  Einarsdóttur,  er  komin  var  af  Illuga  þeim, 
er  gaf  Hóla  i  Hjaltadal  guði  til  dýrðar.  J?au  hjón 
bjuggu  að  Efra-Ási  i  Hjaltadal,  og  voru  fátæk  mjög. 
Má  af  sögunni  ráða,  að  pórarinn  prestur,  sem  var 
rikur  og  hinn  mesti  ágætismaður,  hafi  hjálpað  þeim 
mikið  og  verið  þeirra  stoð  i  flestu. 

Frá  þvi  er  sagt,  að  árið  1267  færi  pargrima  kynn- 
isför  til  Valla;  var  hún  þá  þungwð:  Dreymdi  hana 
þá,  að  hún  væri  komin  til  Hóla  í  Hjaltadal  einhvern 
hátíðisdag,  „er  mikil  sókn  var  til  staðarins."  Mann- 
fjöldi  var  þar  svo  mikill,  að  hún  þóttist  varla  mega 
komast  i  kirkjudyrnar.  pótti  henni  þá  maður,  bjart- 
ur  ásýndum,  koma  úr  kirkjunni,  taka  í  hönd  henni 
og  leiða  hana  inn  eftir  gólfinu,  en  allir  rýmdu  til 
hliðar.  Hún  staðnæmdist  fyrir  innan  háaltarið,  og 
þótti  henni  þá  fylgdarmaður  sinn  fá  sjer  hnýti  nokk- 
uð  hart,  vafið  innan  í  lindúk,  og  mæla:  „tpetta  skaltu 
eiga,  porgríma,  og  geyma  vandliga."  Hún  þóttist 
sýna  hnýtið  pórarni  presti,  er  henni  þótti  þar  stadd- 
ur,  og  leysti  klútinn,  og  var  þar  í  stórt  biskups- 
innsigli  og  grafið  á  biskups-liknesi,  og  þóttist  hún 
geyma  siðan  og  þótti  vænt  um.  Nokkrum  dögum 
síðar  tók  porgríma  sótt  —  að  likindum  þar  á  Völl- 
um  —  og  fæddi,  eftir  miklar  þrautir,  sveinbarn 
mikið  og  fagurt.  petta  var  á  Lárentiussmessu. 
Sveinninn  var  fyrst  með  litlu  lifsmarki  og  hugðu 
flestir,  að  hann  mundi  bráðlega  deyja.  pórarinn 
prestur  bað  mjög  innilega  fyrir  lífi  sveinsins,  og 
gerði  það  heit,  ef  hann  lifði,  að  þá  skyldi  hann 

10 


146 


Lárentíus  heita,  eftir  hinum  heilaga  Lárentíusi,  og 
halda  helgan  hans  messudag  alla  æfi  með  föstum 
og  bænahaldi. 

Sveinninn  lifðnaði  við,  og  var  skírður  Lárentíus: 
tók  prestur  hann  til  uppfósturs  og  reyndist  hon- 
um  sem  sínu  eigin  barni.  Sveinninn  var  mjög  bráð- 
þroska  og  þótti  snemma  sýna  mikið  næmi  og  and- 
legan  þroska.  pórarinn  prestur  var  trúmaður  mik- 
ill  og  bænrækinn  mjög;  vandi  hann  sveininn  snemma 
á  að  bera  virðingu  fyrir  guðs  orði,  og  ljet  hann 
jafnan  vera  hjá  sjer,  þegar  hann  baðst  fyrir.  pannig 
var  í  æsku  Lárentiusar  lagður  grundvöllurinn  að 
bænrækni  hans,  er  hann  iðkaði  svo  mjög  siðar  og 
hafði  af  andlegan  stuðning  og  blessun. 

Til  er  smásaga  ein,  er  gerðist  þar  á  staðnum,  þeg- 
ar  Lárentíus  hefir  að  likindum  verið  8 — 10  ára 
gamall.  Saga  þessi  varð  svo  hjeraðsfleyg,  að  sam- 
tiðar-sagnaritarar  færðu  hana  i  letur  og  telja  sanna. 

pórarinn  fóstri  hans  var  lærdómsmaður  mikill 
og  klerkur  góður.  Söfnuðust  til  hans  ungir  menn 
á  haustum,  og  kendi  hann  þeim  vel.  J>að  bar  til 
eitt  haust  um  kvöld,  að  námspiltar  þeir,  sem  hjá 
presti  voru,  er  margir  voru  ærslafullir,  komust  i 
kirkjuna  og  gerðu  þar  leik  með  hávaða  miklum. 
Lárentíus  kastaði  þá  einhverju,  og  kom  það  á  likneski 
Maríu  meyjar,  er  stóð  i  kirkjunni,  og  braut  laufin 
af  rikisvendinum,  er  hún  hjelt  á.  Sem  nærri  má 
geta,  urðu  drengirnir  mjög  óttaslegnir,  er  þeir  sáu, 
hvernig  komið  var;  þó  höfðu  þeir  ekki  hugmynd 
um,  að  harðast  mundi  á  því  tekið,  að  þeir  hefðu 
haft  kirkjuna  sjálfa  að  leikhúsi.   Nú  bættist  þaö 


147 


við,  að  prestur  kom  sjálfur  í  kirkjuna  og  sá,  hvern- 
ig  komið  var;  urðu  sveinarnir  nú  að  segja  honum 
sannleikann:  að  Lárentius  væri  hinn  seki.  Prestur 
mátti  ekki  mæla  um  stund,  svo  tók  hann  sjer  þetta 
nærri.  En  um  síðir  kvað  hann  upp  í  þeirra  áheyrn 
þann  dóm,  að  Lárentíusi  skyldi  refsað  á  næsta  degi, 
o,g  skyldi  hann  sæta  húðstrýking  þeirri,  er  hann 
mætti  mesta  þola,  svo  að  honum  yrði  líft;  kveðst 
prestur  verða  að  refsa  honum  svo  harðlega  til  frið- 
þægingar  fyrir  svo  stóra  synd,  og  hinum  öllum 
leikbræðrum  hans  til  viðvörunar.  Kvað  hann  sjer 
falla  þetta  þungt,  en  rjettlætið  yrði  að  hafa  sinn 
framgang.  Um  dóm  hinna  er  ekki  getið.  pegar 
Lárentíus  heyrði  þennan  dóm  fóstra  síns,  ljet  hann 
sjer  ekki  bregða,  en  gekk  rólegur  upp  að  altarinu, 
kraup  þar  niður  og  gerði  bæn  sína  upphátt  með 
svo  miklum  innileik,  að  allir  hlýddu  til  hugfangn- 
ir.  Bað  hann  drottinn  þess  fyrst  af  öllu  að  fyrir- 
gefa  sjer  þetta  brot  sitt  o,g  gefa  sjer  hugprýði  og 
þrek  til  að  þola  þá  hegningu,  er  hann  verðskuld- 
aði  fyrir  þessa  og  allar  aðrar  æskusyndir  sínar;  en 
umfram  alt  bað  hann  þess,  að  guð  vildi  svo  mýkja 
hjarta  fóstra  síns,  að  hann  fyrirgæfi  sjer,  þvi  hans 
vanþóknun  gæti  hann  ekki  borið.  Siðast  bað  hann 
þess,  að  þetta  brot  sitt  mætti  verða  öllum  til  við- 
vörunar  og  blessunar.  Að  lokinni  bænagerðinm 
gekk  hann  glaður  og  hress  til  fóstra  síns,  en  fóstri 
hans  faðmaði  hann  að  sjer,  og  kvaðst  enga  hegn- 
ing  eiga  til  að  leggja  á  hann,  þvi  nú  væri  hann  þess 
fullviss,  að  drottinn  ætlaði  hann  til  stórra  hluta 
fyrir  riki  sitt  og  kirkju  hjer  á  landi,  hefði  hann 

10* 


148 


einkis  manns  bæn  heyrt  slíka  sem  hans,  hvorki  fyr 
nje  síðar. 

Lárentíus  ávann  sjer  hylli  og  virðingu  allra  jafn- 
aldra  sinna  og  allra,  sem  honum  kyntust  á  þess- 
um  árum,  fyrir  ástúð  sína,  bænrækni  og  góða  hegð- 
an;  fóstri  hans  unni  honum  sem  syni  sínum,  og 
mátti  ekki  af  honum  sjá. 

ipegar  Lárentius  var  16  ára,  bar  honum  að  hönd  • 
um  það  mótlæti,  að  fóstri  hans  og  velgerðamaður 
andaðist  og  faðir  hans  skömmu  síðar,  og  var  mælt, 
að  hann  dæi  af  harmi  eftir  pórarinn  prest. 

Lárentíus  stóð  nú  uppi  einmana  og  fjelaus,  því 
móðir  hans  var  svo  fátæk,  að  hjá  henni  gat  hann 
ekki  leitað  styrks  til  frekara  náms.  En  hann  treysti 
á  handleiðslu  drottins,  og  hún  brást  honum  ekki. 
Jörundur  biskup,  sem  frjett  hafði  um  hæfileika 
þessa  unga  manns,  tók  hann  heim  að  Hólum,  og 
setti  hann  þar  i  skóla  haustið  1283.  Námið  i  skól- 
anum  stundaði  Lárentíus  af  svo  miklu  kappi,  að  sagan 
segir,  að  virðing  formanna  hafi  aukist  á  honum 
skjótlega,  en  piltar  þeir,  sem  miður  stunduðu  lær- 
dóm  sinn,  öfunduðu  hann  og  höfðu  lestur  hans  og 
bænrækni  að  háði  og  spotti.  —  pað  var  jafnan  við- 
kvæðið,  er  þeir  mættu  honum,  að  þarna  færi 
biskupsefnið,  og  annað  þessu  líkt  honum  til  skap- 
raunar;  en  aldrei  ljet  hann  sem  hann  heyrði  slikt. 
Hins  vegar  var  hann  jafnan  reiðubúinn  að  hjálpa 
þeim  og  leiðbeina,  er  það  vildu  þiggja. 

Svo  kom  um  síðir,  að  hann  vann  með  kærleika 
sínum  ást  og  virðingu  allra  skólabræðra  sinna,  og 
sætti  ekki  framar  aðköstum  af  þeirra  hendi.  Á  skóla- 


149 


árum  sínum  lagði  hann  sig  mjög  eftir  að  yrkja 
andleg  ljóð  á  latínu;  varð  honum  það  svo  tamt,  að 
hann  varð  svo  hraðkveður  á  latinu  sem  talaði  hann 
móðurmál  sitt.  Allar  hinar  lægri  vigslur  tók  hann 
ungur  og  fulla  prestvigslu  1289,  er  hann  var  22  ára 
gamall.  >J>að  ár  veitti  biskup  honum  skólameistara- 
embættið,  og  er  það  líklega  einsdæmi,  að  jafn  ung- 
um  manni  væri  trúað  fyrir  svo  vandasömu  starfi. 
En  vitnisburður  sögunnar  sannar,  að  þótt  Lárentius 
væri  ungur,  þá  rækti  hann  þetta  embætti  með  sam- 
viskusemi  og  rjettlátri  stjórn,  gerði  öllum  jafnt 
undir  höfði,  hver  sem  i  hlut  átti,  og  hvort  heldur 
foreldrar  þeirra  og  vandamenn  voru  ríkir  eða  fá- 
tækir.  Hann  vandaði  um  alla  ljettúð  og  óreglu  við 
pilta  án  þess  að  fara  í  manngreinarálit,  og  tók  ein- 
ungis  tillit  til  hæfileika,  mannkosta  og  reglusemi; 
lærðu  piltar  þvi  að  elska  hann  og  virða  sem  kenn- 
ara  sinn. 

Skólameistaraembættinu  gegndi  Lárentíus  fram  til 
1293;  þá  veitti  biskup  honum  Háls  i  Fnjóskadal. 
Hjelt  hann  þann  stað  í  eitt  ár,  en  af  þvi  hann  undi 
þar  ekki,  f jekk  hann  Hafliða  prest  Steinsson  til  þess 
að  vera  ráðsmaður  fyrir  sig,  og  mun  hans  hjer  síð- 
ar  nánar  getið  verða. 

Árið  1294  veitti  biskup  Lárentiusi  orlofsbrjef  til 
utanfarar,  er  honum  skyldi  verða  vegur  til  meiri 
frama,  og  gaf  honum  meðmælingarbrjef  til  erki- 
biskups,  er  þá  sat  i  Niðárósi.  Sá  hjet  Jörundur, 
lærður  maður  vel  og  skörungur  mikill.  Ferðin  til 
Noregs  gekk  Lárentiusi  vel;  hjelt  hann  fyrst  á 
konungs  fund,  og  tók  konungur  við  honum  vel. 


150 


Dvaldist  Lárentíus  með  konungi  um  veturinn,  og 
veittust  honum  þar  sæmdir  miklar  af  konungi  sakir 
lærdóms  og  hæfileika,  og  vildi  konungur,  að  hann 
staðfestist  hjá  sjer,  en  Lárentius  vildi  fyrir  hvern 
,mun  hitta  erkibiskup,  og  hjelt  til  Niðáróss  um  vor- 
ið  eftir. 

Erkibiskup  tók  honum  tveim  höndum  og  setti 
hann  fjárráðamann  Kristskirkju,  eða  nokkurs  kon- 
ar  ráðsmann  yfir  f je  hins  helga  Ólafs.  Hjelt  Lárentíus 
því  embætti  um  allmörg  ár.  Enn  fremur  veitti  erki- 
biskup  honum  Mariukirkju.  Sagt  var,  að  Láreniíus 
fengi,  þá  er  hann  var  i  Noregi,  ást  mikla  á  stúlku 
þeirri,  er  puriður  hjet,  en  eigi  var  um  að  tala  að 
kvongast,  er  hann  var  þjónn  kirkjunnar,  en  son 
áttu  þau  saman,  er  Árni  hjet.  Hann  ólst  fyrst  upp 
i  Noregi  hjá  móður  sinni,  en  er  hann  eldist,  fór  hann 
út  til  íslands,  en  móðir  hans  bjó  i  Noregi,  og  þótti 
jafnan  merkiskona.  Um  Árna  mun  jeg  geta  nánar 
síðar.  — 

Nokkru  áður  en  Lárentius  kom  til  Noregs,  hafði 
óvild  kviknað  milli  erkibiskups  og  kórsbræðra. 
Erkibiskup  var  stjórnsamur  mjög  og  trúræk- 
inn,  en  hins  vegar  voru  kórsbræður  sumir  ekki  sem 
trúastir  lögmáli  kirkjunnar  i  öllum  greinum.  J?eir 
eru  tilnefndir,  er  stóðu  öðrum  framar  i  mótþróa 
við  erkibiskup:  Eilífur  Korti,  sá  er  erkibiskup  varð 
eftir  Jörund,  og  Auðunn  rauði,  er  síðar  varð  biskup 
á  Hólum.  Sighvatur  landi  hjet  hinn  þriðji.  pessir 
þrír  menn  höfðu  svo  mikil  völd,  að  þeir  treystust 
á  móti  að  mæla  boðum  erkibiskups.  Hátiðisdag 
nokkurn  sendi  erkibiskup  Lárentíus  og  ljet  hann 


151 


lesa  upp  í  kór,  í  miðri  messu,  forboðsbrjef  sitt  yfir 
þessum  þrem  mönnum,  fyrir  margar  og  stórar  sak- 
sakir.  —  Hótaði  biskup  að  heilög  messa  skyldi 
niður  falla,  nema  þeir  færu  samstundis  úr  kirkj- 
unni.  Lárentius  las  brjefið  hátt  og  snjalt,  og  er  lok- 
ið  var  lestrinum,  mælti  Sighvatur  landi,  að  ekki 
þyrfti  hann,  að  hrópa  svo  hátt,  Islendingurinn,  þvi 
vel  mættu  þeir  heyra  orð  hans.  Gengu  þeir  þá  allir 
úr  kirkju. 

Gerðist  nú  fullur  fjandskapur  með  kórsbræðrum 
og  erkibiskupi.  Lárentíus  leit  svo  á,  að  erkibiskup 
hjeldi  fram  guðs-  og  kirkjunnar  málefni,  og  studdi 
því  mál  hans  af  öllum  mætti.  Loks  sáu  þeir  kórs- 
bræður  þann  sinn  kost  vænstan  að  auðmýkja  sig  á 
yfirborðinu  fyrir  erkibiskupi,  og  var  þannig  sætt 
gerð  á  milli  þeirra.  Hins  vegar  hugsuðu  þeir  Láren- 
tíusi  og  öðrum  þeim,  er  í  deilunum  höfðu  staðið 
með  erkibiskupi,  þegjandi  þörfina  þegar  tækifæri 
gæfist. 

Frjettir  höfðu  borist  til  Noregs  af  Islandi  sum- 
arið  1306  þess  efnis,  að  ástand  kirkjunnar  á  Islandi 
væri  ekki  sem  best;  mundi  Jörundur  biskup  á  Hól- 
um  vera  litt  til  þess  fær  fyrir  elli  sakir  að  hafa 
eftirlit  með  lærdómi  og  lifnaði  presta  sinna;  og  ekki 
mundi  betur  ástatt  i  jsuður-stiftinu,  því  áð  !Árhi 
biskup  porláksson,  sem  þá  var  andaður,  hefði  sök- 
um  deilu  sinnar  við  leikmenn  ekki  getað  gefið  sig 
við  uppfræðslu  klerka  eða  alþýðu  hin  siðari  árin. 
Erkibiskup  tók  það  ráð  að  halda  ráðstefnu  um 
haustið  með  hinum  helstu  mönnum  kirkjunnar,  og 
var  þar  samþykt  að  senda  mann  til  íslands  á  næsta 


152 


Vori.  Hann  átti  að  reyna  kunnáttu  presta  og  hafa 
fult  umboð  til  að  svifta  þá  embætti,  sem  ekki  væru 
starfi  sínu  vaxnir,  annað  hvort  sakir  vankunnáttu 
eða  sakir  hneykslanlegs  lífernis;  enn  fremur  skyldi 
hann  prjedika  guðsorð  fyrir  almenningi  og  koma 
fræðslu  í  gott  horf.  Til  þessa  starfs  valdi  erkibiskup 
Lárentíus,  en  hann  æskti  þess  að  fá  annan  með 
sjer,  er  líka  hefði  fult  vald  og  næga  mentun  til  þess 
að  uppfræða  og  kenna  guðs  orð,  þeim  er  þess  þyrftu 
við;  vildi  hann,  að  ættjörð  sin  mætti  hafa  sem  mest 
og  fullkomnust  not  af  för  þessari.  Lárentius  kaus 
sjer  munk  þann,  er  Björn  hjet,  af  prjedikara  lifnaði. 
pað  má  telja  mjög  hörmulegt,  hve  óheppinn  hann 
var  í  valinu,  því  Björn  þessi  var  hinn  versti  mað- 
ur  Lárentiusi  til  handa,  eins  og  siðar  reyndist;  en 
það  var  bæði,  að  Lárentíus  gekst  fyrir  hæfileikum 
hans,  og  hins  vegar  gat  hann  ekki  ætlað  það  öðr- 
um,  sem  hann  ekki  þekti  sjálfur.  Erkibiskup,  sem 
kunnugur  var  manni  þessum,  rjeði  Lárentíusi  frá 
að  velja  hann,  en  hins  vegar  studdu  kórsbræður  það 
fast,  að  „bróðir"  Björn  færi  og  hefði  völd  jöfn 
Lárentíusi,  og  segir  sagan,  að  þeir  hafi  gert  það  af 
grályndi  við  Lárentius  og  til  að  hefna  sin  á  hon- 
um,  og  það  var  af  ráðið,  að  Björn  skyldi  fara  með 
Lárentíusi. 

Erkibiskup  veitti  nú  Lárentiusi  fult  vald  til  þess 
að  skipa  svo  öllum  málum  kirkjunnar,  sem  kristni 
guðs  hentaði  best.  Skyldu  biskupar  og  prestar  sýna 
þeim  Birni  f  ulla  hlýðni,  og  biskupum  bauð  hann  að 
láta  þeim  alt  i  tje,  er  þeir  þyrftu  með  á  íslandi.  — 
Skildust  þeir  Lárentius  og  erkibiskup  með  hinum 


153 


mestu  kærleikum,  og  hjelt  hann  nú  með  „bróður" 
Birni  út  til  íslands,  vorið  1307. 

pegar  Lárentius  skildi  við  Noreg  að  þessu  sinni, 
stóð  vegur  hans  sem  hæst.  Hann  hafði  vináttu  þess 
manns,  er  mest  völd  hafði  í  kirkjunnar  málum  um 
öll  Norðurlönd,  og  nú  átti  hann  eftir  hans  boði 
að  starfa  það,  sem  honum  var  kærast,  og  vinna 
fyrir  guðsríki  á  ættjörð  sinni,  og  vist  hefir  hann 
ekki  dreymt  um  þá  daga,  sem  nú  voru  framund- 
an,  eða  að  þessi  ferð  yrði  upphaf  allra  þeirra  hrakn- 
inga,  niðurlægingar  og  hörmunga,  er  hann  átti 
siðar  að  mæta.  Hann  átti  nú  að  reyna  það,  að  þeir 
sitja  ekki  altaf  fastast  i  sessi  valda  og  virðingar,  er 
boða  sannleikann  og  fylgja  fram  rjettu  máli  án 
manngreinarálits.  Og  víst  er  um  það,  að  Lárentius 
vann  ekki  íslensku  kirkjunni  það  gagn  þá,  sem  nauð- 
synlegt  var,  og  hann  gerði  síðar,  en  eigi  stæði  nú 
þó  sá  ljómi  af  nafni  hans  i  kirkjusögu  íslands,  sem 
raun  er  á  orðin,  ef  hann  hefði  ekki  farið  þessa  för, 
þvi  hann  trúði  þvi  staðfastlega,  að  þeim,  sem  reiða 
sig  á  drottinn,  muni  alt  snúast  til  blessunar  og  sig- 
urs  fyr  eða  siðar;  og  að  þeirri  trú  sinni  varð  honum. 

pegar  þeir  Lárentíus  komu  til  íslands,  hjeldu  þeir 
tafarlaust  til  Skálholts,  og  tók  Árni  Helgason,  sem 
þá  var  orðinn  biskup,  vel  við  þeim.  Byrjuðu  þeir  nú 
yfirreið  sína  um  Suður-  og  Norðurland,  og  voru 
kallaðir  „visitatores"  (sem  mun  vera  sama  og 
skoðunarmenn) .  Ástandið  reyndist  miklu  verra  um 
fáfræði  presta,  en  Lárentíus  hafði  nokkru  sinni 
grunað.  Rjett  til  dæmis  skal  jeg  geta  þess,  að  þeir 
urðu  að  setja  Eilíf  prest  i  Gufudal  af  embætti  vegna 


154 


þess  að  hann  kunni  ekki  svo  mikið  i  latínu,  að  hann 
gæti  haft  yfir  messusönginn  hneykslislaust.  Marga 
presta  urðu  þeir  ^að  áminna  fyrir  ósæmilegt  fram- 
ferði.  Brátt  fann  Lárentius,  að  starf  hans  var  mis- 
skilið  og  illa  þegið,  og  ekki  hafði  hann  lengi  verið 
við  þetta  starf,  þegar  hann  sannfærðist  um  það,  að 
„bróðir"  Björn  sat  um  að  gerta  honum  skapraun 
og  skráveifur,  hvenær  sem  færi  bauðst.  pó  leið  svo 
sumarið,  að  hann  hafði  sig  nokkurn  veginn  hæg- 
an,  eða  að  minsta  kosti  sýndi  Lárentíusi  ekki  opin- 
beran  fjandskap. 

Um  haustið  hjeldu  þeir  norður  og  ætluðu  að  sitja 
á  Hólum  um  veturinn  og  byrja  svo  yfirreið  sína 
með  vorinu.  Líklegt  er,  að  Lárentíus  hafi  huggað  sig 
við,  að  starfsemi  hans  mundi  betur  metin  á  Norður- 
urlandi;  þar  var  hann  uppalinn  og  kunnur;  þar  átti 
hann  góða  vini,  og  enginn  þekti  betur  hæfileika  hans 
en  Jörundur  biskup.  En  þetta  reyndist  alt  á  4annan 
veg.  Biskup  tók  „bróður"  Birni  vel,  en  Lárentíusi 
fálega,  segir  sagan.  petta  verður  skiljanlegt,  þegar 
þess  er  gætt,  að  Jörundur  biskup  var  maður  skap- 
stór  og  drambsamur.  Meðan  hann  var  í  blóm<i  lifs- 
ins,  hafði  hann  sýnt  stjórnsemi  mikla,  en  eftir  að 
hann  tók  að  eldast,  fór  margt  óskipulega  fram  i 
biskupsdæmi  hans.  Hins  vegar  þekti  hann  svo  vel 
samviskusemi  Lárentíusar  og  droítinhollustu,  að 
hann  vissi,  að  hann  mundi  hvergi  sannleikanum 
halla  í  skýrslum  sinum  til  erkibiskups,  og  ef  þær 
skyldu  reynast  ófagrar,  þá  vissi  Jörundur,  hvað  af 
því  mundi  leiða  fyrir  sjálfan  hann;  svo  vel  kunni 
hann  vandlæti  erkibiskups. 


155 


'pess  er  getið  um  Jörund  biskup,  að  hann  hafi 
manna  best  kunnað  að  dylja  skap  sitt,  en  það  áttu 
vandamenn  hans  og  vinir  erfiðara  með.  Sætti  Lár- 
entíus  miklu  skopi  af  þeim,  þegar  er  hann  kom  til 
Hóla.  peir  brugðu  honum  um  fátækt  hans  áður 
fyrri;  kváðu  þeir  Jörund  biskup  hafa  tekið  hann 
að  sjer,  fátækan  og  umkomulausan  pilt,  mentað  hann 
og  hafið  til  vegs  og  virðingar.  Nú  launaði  hann  vel- 
gerðirnar  ekki  betur  en  svo,  að  hann  kæmi  með 
valdi  erkibiskups  til  að  svifta  hann  embætti  og 
tign;  nú  vildi  hann  skipa  öllu  i  stiftinu  eftir  sín- 
um  geðþótta,  og  gera  gömlum  velgerðamanni  sín- 
um  skapraun  og  smán  i  ellinni. 

pessar  ranglátu  ásakanir  tók  Lárentius  sjer  mjög 
nærri,  þvi  hann  var  sjer  þess  meðvitandi,  að  hann 
vildi  vinna  það  eitt,  sem  verða  mætti  kirkjunni  og 
biskupi  til  góðs.  En  þar  kom  um  síðir,  að  hann 
hjelst  ekki  lengur  við  á  Hólum,  og  fór  þá  norður  til 
Möðruvalla  og  sat  hjá  pórði  Hallssyni,  og  var  nú 
hugsjúkur  um  komandi  tíma,  en  hresti  jafnan  hug 
sinn  með  bænum  til  guðs. 

„Bróðir"  Björn  sat  á  Hólum  og  þótti  nú  tími  til 
kominn  að  reka  erindi  kórsbræðra  og  hefna  sín 
og  þeirra  á  Lárentíusi.  Bar  hann  mikinn  róg  í  eyru 
biskups  og  vina  hans,  og  kvað  ferð  Lárentíusar  vera 
mundu  gerða  af  því,  að  hann  hefði  gert  of  mikið 
úr  því,  er  aflaga  færi  um  embættisfærslu  biskups 
og  kirkjustjórn  hans.  Laug  hann  upp  ýmsum  sög- 
um  um  Lárentíus,  er  hann  var  i  Noregi,  og  var 
þeim  vel  tekið  af  frændum  og  vinum  biskups.  Enn 
fremur  gerði  „bróðir"  Björn  það  til  að  þóknast  Jör- 


156 


undi  biskupi,  að  hann  kvað  alla  rannsókn  óþarfa  í 
biskupsdæmi  hans.  Kvaðst  hann  mundu  fara  til 
Noregs  með  fyrstu  skipum,  er  þangað  gengu,  og 
gefa  erkibiskupi  skýrslu  um,  að  alt  væri  i  besta  lagi, 
hvort  sem  Lárentíusi  likaði  betur  eða  ver;  og  það 
efndi  hann.  Gaf  biskup  honum  góðar  gjafir,  og 
skildust  þeir  með  mestu  bliðu. 

'pegar  „bróðir"  Björn  kom  til  Niðáróss,  bar  hann 
Lárentíusi  ekki  betur  söguna,  en  hann  hafði  áður 
gert  á  Islandi;  kvað  hann  Lárentíus  hafa  birt  þar 
mörg  brjef,  er  hlytu  að  vera  fölsuð,  og  mundi  hann 
hafa  náð  innsigli  erkibiskups  og  notað  það  sjer  í 
hag.  Kórsbræður,  sem  þá  höfðu  þungan  hug  til  Lár- 
entíusar,  tóku  fregnum  þessum  fegins  hugar,  og 
dæmdu  hann  beran  að  fjandskap  við  erkibiskup,  og 
ákváðu  honum  þungar  refsingar,  hvenær  sem  færi 
gæfist.  Líklega  hefir  „bróðir"  Björn  sjeð  það  um 
seinan,  að  hann  hafði  gengið  of  langt  i  rógi  sínum 
um  Lárentíus,  því  annað  hvort  hefir  hann  farið  af 
landi  burt  eftir  þetta,  eða  dregið  sig  í  hlje,  þvi  hvergi 
verður  hans  vart  síðar,  þegar  mál  þessi  koma  fyrir. 

En  það  er  frá  Lárentiusi  að  segja,  að  vinir  hans 
rjeðu  honum  frá  að  hefja  yfirreiðina,  og  töldu  hon- 
um  hollast  að  hraða  sjer  af  landi  burt  og  finna 
erkibiskup  og  kórsbræður  samtímis  Birni.  Hann 
kvað  samvisku  sína  banna  sjer  að  hætta  við  hálf- 
unnið  verk,  sem  erkibiskup  hefði  falið  sjer  á  hend- 
ur.  Reið  hann  til  Hóla  og  bað  Jörund  biskup  að 
bjóða  upp  gistingu  fyrir  sjer  á  yfirreið  sinni,  eins 
og  erindisbrjef  erkibiskups  mælti  fyrir  og  Arni 
Helgason  hafði  gert.  Biskup  kvað  það  ekki  skyldu 


157 


sína,  þar  sem  sá  væri  af  landi  farinn,  sem  honum 
hefði  verið  jafn  að  völdum.  Skildu  þeir  svo  að  sinni. 

Lárentíus  hóf  nú  yfirreið  sina  um  Norðurland,  en 
mætti  viðast  hinni  megnustu  mótspyrnu  og  sum- 
staðar  hrakningum.  Fór  hann  þá  enn  á  ný  til  Hóla 
og  las  þar  upp  í  kór,  áheyrandi  biskupi,  brjef  eða 
skýrslu,  þar  sem  sannaðar  voru  margar  stórsakir 
á  frændur  biskups  og  vandamenn;  kvaðst  hann 
mundu  leggja  brjef  þetta  fram  fyrir  erkibiskup  og 
kirkjustjórnina  í  Noregi.  Biskup  vildi  þá,  að  þeir 
sættust  með  þeim  skilmálum,  að  Lárentius  ónýtti 
brjef  þetta  og  gæfi  þeim  i  þess  stað  góðar  skýrsl- 
ur  um  lærdóm  og  framferði  presta  i  Hólabiskups- 
dæmi.  pað  kvaðst  Lárentíus  ekki  geta  guðs  og  sam- 
visku  sinnar  vegna;  en  biskup  spratt  upp  við  þetta 
reiður,  og  náði  Lárentíus  ekki  tali  af  honum  að  þvi 
sinni  framar  en  komið  var. 

Tvent  var  það,  sem  Lárentíusi  fjell  þyngst:  hið 
fyrra  að  verða  að  bætta  við  verk  það,  sem  hann  var 
sannfærður  um,  að  gæti  orðið  til  mikillar  blessun- 
ar  fyrir  þjóð  hans  og  kirkju,  ef  i  framkvæmd  hefði 
komist.  Hitt  var  það  að  hafa  sætt  reiði  Jörundar  bisk- 
ups  fyrir  róg  vondra  manna  og  misskilning  biskups 
sjálfs.  Samt  treysti  hann  því,  að  gæti  hann  náð  fundi 
erkibiskups,  mundi  guð  greiða  úr  þessu  og  alt  að  lok- 
um  snúast  til  góðs,  og  tók  hann  þvi  það  ráð  að  halda  til 
Noregs  haustið  1308.  J?egar  hann  kom  til  Noregs, 
biðu  hans  þar  hinar  mestu  þrengingar  og  raunir. 
Erkibiskup  hafði  það  sumar  tekið  vanheilsu  mikla 
og  lagst  i  kör,  en  kórsbræður  tóku  öll  völd  af  hon- 
um,  ráku  burt  alla  vini  hans  og  vandamenn,  en  f  engu 


158 


honum  að  eins  einn  steikara-smásvein  til  þjónustu,  og 
höfðu  þeir  nú  öll  yfirráð  kirkjunnar.  Liklega  hafa 
þeir  búist  við,  að  Lárentíus  mundi  koma  þetta  haust 
á  fund  erkibiskups,  og  ljetu  því  sveina  sína  vera  á 
njósnum  alstaðar.  Lárentíus  var  ekki  fyr  á  land  kom- 
inn,  en  hann  var  gripinn  höndum  og  þegar  hann 
vildi  verjast,  var  hann  sleginn  og  barinn  svo  misk- 
unarlaust,  að  honum  hjelt  við  öngviti.  pannig  til  reika 
var  honum  varpað  i  hina  svívirðilegustu  myrkva- 
stofu.  Raknaði  hann  þó  von  bráðar  við,  en  svo  var 
myrkt,  að  ekki  sá  handa  sinna  skil;  sat  hann  svona 
á  sig  kominn  i  myrkvastofunni  nær  sveltur  í  tvær 
nætur,  en  á  þriðja  degi  var  hann  fluttur  i  járnum 
á  fund  kórsbræðra  sem  fangi  til  yfirheyrslu.  Yoru  þá 
sakir  bornar  á  hann,  og  þessar  hinar  helstu:  Fyrst,  að 
hann  hefði  svælt  og  sölsað  undir  sig  mikið  fje,  þeg- 
ar  hann  var  ráðsmaður  Krists-kirkju  í  Niðarósi;  að 
hann  hefði  falsað  brjef,  þegar  hann  var  á  Islandi: 
að  hann  hefði  lesið  forboðsbrjef  erkibiskups  yf  ir  kórs- 
bræðrum  og  sýnt  þeim  marga  aðra  óvingan.  Merki- 
legast  er,  að  hvergi  er  getið  um  „bróður"  Björn  við 
þetta  próf,  og  hvergi  síðar  í  sögu  Lárentiusar,  og 
hefir  hann,  eins  og  jeg  hefi  áður  minst  á,  liklega 
verið  farinn  af  landi  burt  eða  dauður.  Lárentíus 
bar  af  sjer  allar  þessar  ákærur,  og  hjelt  fram  sak- 
leysi  sínu;  skaut  hann  öllum  ákærunum  undir  dóni 
erkibiskups,  en  þvi  vildu  kórsbræður  ekki  sinna, 
enda  kváðu  þeir  það  þýðingarlaust,  er  erkibiskup 
væri  honum  svo  reiður,  að  hann  vildi  hvorki  heyra 
hann  nje  sjá,  og  fjell  Lárentíusi  sú  fregn  þyngst. 
Var  nú  f  je  hans  alt  dæmt  undir  Niðárósskirkju,  nema 


159 


bókasafn  hans,  er  bjargaði  íslenskur  prestur,  sem 
þá  var  í  Niðárósi,  með  þvi  að  hann  taldi  það  sína 
eign,  en  skilaði  Lárentiusi  því  siðar,  er  hann  var 
laus  orðinn.  Fyrir  góðra  manna  tillögur  sætti  hann 
þó  betri  meðferð,  er  þessari  málamyndar  rannsókn 
var  lokið,  og  fjekk  herbergi,  er  á  var  gluggi,  svo 
að  hann  mætti  lesa  tiðir  sinar.  Mest  af  öllu  þráði 
Lárentius  að  mega  sjá  erkibiskup,  áður  en  hann 
dæi,  og  ætlaði  sá,  er  gætti  hans,  að  koma  honum  á 
fund  erkibiskups,  og  var  komið  með  Lárentius  i 
herbergi  það,  er  næst  var  herbergi  erkibiskups,  en 
sökum  þess,  að  Lárentius  hafði  járn  á  fótum,  varð 
þeim  förin  ógreið.  Kom  þá  að  þeim  sveinn  kórs- 
bræðra  og  náðu  þeir  Lárentíusi  og  drógu  hann  það- 
an  burt  i  fangelsi  og  misþyrmdu  honum  mjög.  Erki- 
biskup  heyrði  hark  þetta  og  var  honum  sagt,  hvað 
um  væri  að  vera;  tók  hann  sjer  það  mjög  nærri,  er 
hann  gat  ekkert  lið  veitt  Lárentíusi,  og  kvaðst  full- 
viss  um  sakleysi  hans,  og  bað  flytja  honum  þau  orð 
sín,  að  hann  treysti  því,  að  drottinn  mundi  hjálpa 
honum  og  frelsa  hann.  J?etta  gladdi  mjög  Lárentíus 
og  hughreysti  hann  í  hörmungum  þessum.  Lárentíus 
var  all-mjög  þjáður  í  fangelsinu;  fætur  hans  bólgn- 
uðu  undan  járnunum  og  bjúgur  kom  í  líkama  hans 
af  vondri  fæðu;  samt  misti  hann  aldrei  traust  sitt 
á  guði,  og  tók  nú  smám  saman  að  hressast,  er  á 
veturinn  leið.  , 

Kórsbræður  höfðu  sett  honum  tvo  kosti:  annað 
hvort  að  játa  á  sig  allar  sakir  og  standa  þær  skrift- 
ir  i  Noregi,  er  honum  yrðu  settar,  eða  fara  út  til 
Islands  sem  fangi    undir  vald  Jörundar  biskups. 


160 


Lárentíus  tók  síðari  kostinn,  og  var  fluttur  i  járn- 
um  út  á  skip,  er  það  var  ferðbúið  til  íslands.  Kaup- 
menn  brutu  af  honum  fjötrana,  þegar  er  skipið 
lagði  frá  landi  og  fóru  vel  með  hann  á  leiðinni. 
Skipið  kom  út  á  Akureyri,  og  þaðan  var  Lárentius 
fluttur  til  Hóla,  og  brjef  þau,  er  skrifuð  voru  með 
honum.  pegar  Jörundur  biskup  hafði  heyrt  hrakn- 
inga  hans,  mildaðist  skap  hans;  ljet  hann  Lárentíus 
setjast  hið  næsta  sjer  og  bauð  honum  að  hviia 
sig  þar  þrjár  nætur,  og  það  gerði  hann.  Skyldi  hann 
svo  koma  á  fund  biskups  og  þeir  talast  við. 

Að  þeim  tíma  liðnum  heimti  biskup  hann  á  sinn 
fund,  og  kvaðst  vilja  leyfa  honum  að  ferðast  frjáls- 
um  um  land  alt,  þar  eð  hann  mætti  sýna  mikla 
nytsemd  „í  læringu  og  kenslu".  Lárentíus  bað 
biskup  að  veita  sjer  fulla  uppreist  og  messuembætti 
það,  er  kórsbræður  höf  ðu  af  honum  dæmt,  en  nærri 
því  var  ekki  komandi,  og  stökk  biskup  upp  og  gekk 
út  úr  herberginu. 

Lárentíus  bað  nú  heitt  til  drottins,  að  hann  liti 
á  málefni  sin  og  hjet  því  að  helga  honum  og  kirkj- 
unni  æfistarf  sitt.  Nóttina  eftir  dreymdi  hann,  að 
hann  stæði  uppi  yfir  lestrarkór  í  Hólakirkju,  og 
hjeldi  þar  á  oblátu  svo  hátt  uppi  sem  þá  er  prest- 
ur  heldur  uppi  i  messu.  Morguninn  eftir  sagði  hann 
drauminn  gömlum  presti,  sem  þar  var  gestkom- 
andi.  Presturinn  rjeði  drauminn  þannig,  að  eins  og 
hann  hefði  áður  numið  þar  og  síðan  verið  settur 
yfir  skólann,  svo  mundi  hann  og  enda  æfi  sína  sem 
yfirmaður  kirkjunnar  og  stólsins. 

Frá  Hólum  fór  Lárentíus  til  Breiðabólstaðar  i 


161 


Vestur-HÓpi,  og  tók  Hafliði  prestur  við  honum  tveim 
höndum,  og  ráðlagði  honum  að  fara  suður  í  pykkva- 
bæjarklaustur,  og  mundi  porlákur  ábóti  hafa  hans 
þörf;  og  reyndist  það  svo.  Ábóti  tók  honum  vel, 
og  söfnuðust  þangað  nemendur,  bæði  „bræður"  þeir, 
er  þar  voru,  og  fleiri  ungir  menn.  J>ar  var  skóli  settur 
um  haustið  1309,  og  hóf  þá  Lárentius  það  starf,  sem 
varð  svo  blessunarríkt,  því  frá  þessum  skóla  dreifð- 
ust  menn  út  um  alt  Skálholts-stifti  og  fluttu  með 
sjer  mentun  og  fróðleik  i  hjeruð  þau,  er  þeir  stað- 
næmdust  í. 

Sumarið  1311  kom  brjef  frá  kórsbræðrum,  að 
þeim  mislíkaði  mjög,  er  Lárentíus  var  vel  hald- 
inn,  þar  eð  hann  stæði  i  óbættum  sökum  við  kirkj- 
una.  Fór  hann  þá  að  Stóradal  og  var  þar  um  vet- 
urinn  og  undi  illa  hag  sínum.  porlákur  ábóti  þorði 
ekki  að  halda  hann  lengur,  og  varð  hann  þá  enn 
á  ný  vegalaus;  en  Lárentíus  ljet  ekki  hugfallast, 
heldur  treysti  hann  drottni  enn  sem  fyr,  að  hann 
mundi  greiða  veg  sinn,  og  eigi  brást  honum  þetta. 

Vorið  eftir  fjekk  hann  brjef  frá  pórði  ábóta  á 
Munkaþverá;  hann  bauð  Lárentiusi  til  sín  til  þess  að 
kenna.  pórður  hafði  fengið  leyfi  Jörundar  til  þessa, 
því  biskup  vildi  heldur,  að  norðurstiftið  nyti  lær- 
dóms  Lárentíusar  en  suðurstiftið. 

Jörundur  biskup  andaðist  1313,  og  var  þá  Auðunn 
rauði,  kórsbróðir,  kosinn  biskup  í  hans  stað.  Auðunn 
kom  til  Hóla  næsta  vor  og  tók  við  biskupsembætti. 
pö  að  óvinátta  væri  áður  mikil  milli  hans  og  Láren- 
tíusar,  jafnaðist  þetta  brátt,  þvi  biskup  mat  mik- 
ils  lærdóm  hans  og  hæfileika.  —  Hann  vigði  Lár- 

11 


162 


entíus  undir  reglu  hins  heilaga  Benedikts,  og  setti 
hann  kennara  í  pingeyraklaustri.  Brátt  söfn- 
uðust  þangað  margir  ungir  menn  til  náms;  má  og 
nokkuð  marka  álit  það,  er  Lárentíus  naut,  á  því  að 
einn  af  lærisveinum  hans  var  dótturson  biskups,  og 
mentaði  Lárentíus  hann  svo  vel,  að  hann  varð  sið- 
ar  frægur  fyrir  lærdóm  sinn  i  Noregi,  og  hjelt  lengi 
Mariukirkju,  er  afi  hans  hafði  áður  haft. 

Aldrei  hefir  að  likindum  á  þeim  tíma  og  þótt 
lengra  væri  leitað,  verið  slíkt  mannval  samankom- 
ið  í  pingeyraklaustri  til  náms  sem  þann  tima,  er 
Lárentíus  kendi  þar.  Jeg  skal  að  eins  nefna  fáa  af 
lærisveinum  þeim,  sem  hann  kendi.  Fyrstan  má 
telja  Einar  prest  Hafliðason,  sem  varð  frægur  sagna- 
ritari  síns  tíma,  og  fremstur  allra  presta  á  Norður- 
landi  um  eitt  skeið  fyrir  lærdóm  sinn  og  mann- 
kosti.  Annar  var  Egill  Eyjólfsson  á  Grenjaðarstað, 
sem  biskup  varð  eftir  Lárentíus.  pá  var  og  Bergur 
ábóti  Sokkason  á  Munkaþverá,  Ólafur  Hjaltason,  sem 
síðar  varð  skólameistari  á  Hólum  og  Eysteinn  dóttur- 
son  Auðuns  biskups,  er  fór  til  Noregs,  o.  fl.  pað 
er  vist,  að  Lárentius  hafði  alla  þá  hæfileika,  sem 
góðum  kennara  eru  nauðsynlegir,  enda  vandi  hann 
lika  lærisveina  sína  við  iðjusemi  og  hvers  kyns  aðra 
nytsemd.  Sjálfur  var  hann  afkastamaður  við  rit- 
störf,  og  enginn  veit,  hversu  mikið  íslenskar  bók- 
mentir  eiga  honum  að  þakka  frá  þeim  tíma,  er  hann 
var  á  pingeyrum.  Svo  var  hann  áhugasamur  að 
rita,  lesa  og  fræða,  að  varla  mátti  heita,  að  hann 
nyti  sæmilegra  hvilda.  En  þótt  hann  iegði  svona 
mikið  að  sjer,  þá  er  liklegt,  að  það  8  ára  tímabil, 


163 


sem  hann  dvelur  í  ipingeyraklaustri,  sje  næðisam- 
asti  og  áhyggju  minsti  kafli  æfi  hans. 

Haustið  1321  fór  Auðunn  biskup  kynnisför  til 
Noregs  að  heimsækja  erkibiskup  og  aðra  frænd- 
ur  sína  og  vini.  Eyjólfur  Korti  hafði  setið  þar  á 
erkibiskupsstóli,  siðan  er  Jörundur  erkibiskup  dó 
(1309),  og  var  nú  mjög  vinsæll  og  framkvæmda- 
mikill.  par  voru  viðtökur  hinar  bestu;  um  jólin  hjelt 
Auðunn  biskup  veislur  stórar  og  var  erkibiskup  í 
boði  hans.  En  einn  dag  veislunnar  tók  Auðunn 
biskup  verk  mikinn  i  hægri  fótinn,  er  brátt  færðist 
um  allan  líkamann,  en  svo  var  hann  harðger,  að 
hann  sat  veisluna  kvöldið  út,  og  hjelt  fagra  ræðu  að 
skilnaði.  Daginn  eftir  lá  hann  þungt  haldinn,  og 
elnaði  honum  sóttin,  er  lengur  leið,  og  er  af  hon- 
um  tók  að  draga,  meðtók  hann  sakramenti  og  gerði 
sína  siðustu  ráðstöfun  á  öllu.  Hann  kaus  sjer  leg- 
stað  i  Mariukirkju  þar  i  bænum,  er  hann  gat  ekki 
náð  að  liggja  i  Mariukirkju  á  Hólum,  þar  sem  hann 
var  biskup  til  kjörinn,  og  er  hann  hafði  fengið  sína 
síðustu  smurning  að  kaþólskum  sið,  kom  erkibiskup 
til  hans  og  spurði,  hver  honum  þætti  best  til  þess 
fallinn  að  verða  biskup  á  Hólum,  að  honum  látn- 
um.  Auðunn  biskup  svaraði:  „MJargir  sæmiíigir 
kennimenn  eru  i  Hólabiskupsdæmi,  en  þvi  viljum  vjer 
fyrir  guði  svara,  at  oss  þykir  enginn  betr  til  fallinn 
biskup  at  vera  en  bróðir  Lafranz  at  pingeyrum"; 
kvað  biskup  hann  og  vera  hinn  mesta  guðsmann,  og 
eigi  þyrfti  það  að  óttast,  að  hann  ljeti  draga  undan 
heilagri  kirkju,  það  sem  hún  á  að  hafa,  enda  þyrftu 
Norðlendingar  þess   að  hafa  þann  biskup,  er  vel 

11* 


164 


kristinn  væri,  stjórnsamur  og  vel  kunnandi  að  hirta 
þrjóska  og  óhlýðna  menn.  Erkibiskup  mintist  þess, 
hve  mikill  mótstöðumaður  Lárentíus  hefði  verið 
þeim  áður,  þegar  hann  las  yfir  þeim  forboðsbrjefið 
og  fleira.  Auðunn  biskup  bað  hann  eigi  slíkt  tala, 
þvi  að  ekki  ætti  Lárentíus  að  gjalda  þess,  að  hann 
hefði  gert  skipun  herra  síns;  hitt  væri  skylda  erki- 
biskups  og  þeirra  allra  að  bæta  honum  þau  rang- 
indi,  er  hann  hefði  saklaus  þolað,  og  veita  honum 
þessa  uppreist.  Auðunn  biskup  „talaði  svo  góðfús- 
lega"  um  þetta,  að  hann  tárfeldi  og  allir  lofuðu  hans 
orð,  þeir  er  viðstaddir  voru.  Erkibiskup  hjet  að  fara 
að  vilja  hans  um  þetta. 

Auðunn  biskup  andaðist  kristilega  Jiokkru  síð- 
ar  á  Agnesarmessu  1322,  og  var  talinn  einn  liinn 
merkasti  biskup  útlendur,  er  hingað  hafði  þá  kom- 
ið.  Hann  samdi  máldaga  þann,  er  við  hann  er  kend- 
ur  og  Auðunnar-máldagi  heitir;  hann  prýddi  kirkj- 
una  á  Hólum  og  húsaði  staðinn;  ljet  meðal  annars 
reisa  Auðunnar-stofu,  eitt  hið  ramgervasta  hús,  er 
stóð  meir  en  fimm  hundruð  ár,  eða  þar  til  er  biskups- 
stóllinn  var  lagður  niður  1801;  margt  fleira  nj'tsamt 
framdi  hann  hjer  á  landi. 

Með  skipum  þeim,  er  frá  Noregi  gengu  fyrst  til 
íslands  sumarið  1322,  komu  tvö  brjef  til  Láren- 
tíusar  að  p4ngeyrum,  og  voru  þau  bæði  frá  erki- 
biskupi.  Fyrra  brjefið  var  á  þá  leið,  að  erkibiskup 
og  kirkjan  fyrirgæfi  honum  alt  það,  er  hann  hefði 
brotið  á  móti  þeim,  því  að  klausturlifnaður  hans 
væri  „svo  sem  önnur  skírn".  Hitt  brjefið  var  svo 
látandi,  að  erkibiskup  tilkynti  honum,  að  hann  væri 


165 


kosinn  biskup  á  Hólum  af  öllum  kórsbræðrum,  með 
öllum  þeim  rjetti  og  valdi,  er  slikri  tign  fylgdi; 
óskaði  erkibiskup,  að  hann  kæmi  svo  fljótt  á  sinn 
fund  sem  auðið  væri  til  að  taka  vígslu. 

pegar  Lárentíus  fjekk  þessi  brjef,  þakkaði  hann 
guði  „þessa  gjöf  og  vald  sjer  veitt",  umkomulaus- 
um  og  fátækum.  Lárentius  skrifaði  þvi  næst  Katli 
hirðstjóra  og  porsteini  stiftsprófasti,  að  þeir  kæmu 
og  tækju  út  staðinn  á  Hólum,  og  „settu  sig  inn  á 
staðinn",  eins  og  lögin  mæltu  fyrir,  og  flutti  hann 
þá  alfarinn  frá  pingeyrum  og  til  Hóla,  og  tók  nú 
að  búa  sig  undir  biskupsembætti  sitt.  Vegna  þess 
að  hann  komst  ekki  út  þetta  sumar,  tók  hann  að 
„vísitera"  kirkjur  um  sumarið,  en  um  veturinn  sat 
hann  að  Hólum  við  mikla  rausn. 

Sumarið  eftir,  1323,  lagði  hann  af  stað  til  Noregs 
til  að  sækja  vigslu  sína,  og  voru  i  för  með  honum 
margir  af  vinum  hans,  svo  sem  Egill  prestur  á 
Grenjaðarstað  og  fleiri.  Skipið  hrepti  mótviðri  og 
hrakninga  og  braut  loks  i  spón  við  Hálogaland,  en 
menn  allir  björguðust;  Egill  prestur  flaut  i  land  á 
siglutrjenu;  fjárhlutur  bjargaðist  og  síðar  að  miklu 
leyti. 

pað  má  segja,  erkibiskupi  til  verðugs  lofs,  að 
eftír  að  hann  tók  Lárentíus  i  sátt,  gerði  hann 
sitt  til  að  bæta  fyrir  það,  er  hann  og  kórsbræður 
höfðu  áður  gert  á  hluta  Lárentiusar.  Seint  um 
haustið  kom  Lárentíus  til  Niðáróss,  hrakinn  og  f  je- 
laus,  á  fund  erkibiskups,  og  tók  hann  við  honum 
opnum  örmum  og  hjelt  hann  og  menn  hans  í  sinum 
kosti  um  veturinn  með  mikilli  sæmd. 


166 


Á  Jónsmessudag  var  Lárentíus  vigður  af  erkibisk- 
upi  með  mikilli  viðhöfn  og  að  þremur  lýð-biskupum 
viðstöddum.  Erkibiskup  gaf  Lárentiusi  góðar  gjafir 
að  skilnaði,  og  reyndist  honum  sem  besti  faðir. 

Skip  það,  er  flutti  Lárentius  biskup  út  til  ís- 
lands,  kom  út  á  Eyrum,  og  var  hið  eina  skip,  er 
til  Islands  kom  á  þvi  sumri.  Biskup  hjelt  tafarlaust 
norður  til  Hóla,  og  fögnuðu  allir  komu  hans.  Um 
haustið  1324,  á  allra  heilagra  messu,  söng  hann 
sina  fyrstu  biskupsmessu;  safnaðist  þann  dag  svo 
mikið  fjölmenni  að  Hólum,  að  menn  mundu  ekki 
annað  eins.  Biskup  prjedikaði  með  svo  mikilli  mýkt 
og  tárum,  að  oft  varð  meiri  grátur  hans  en  orða- 
skil,  og  snerust  þá  margir  til  lifsbetrunar.  Hann 
hjelt  þeim  sið  til  dauðadags  að  prjedika  sjálfur  á 
stórhátíðum,  og  ljet  þá  jafnan  úthluta  ölmusum 
stórum  á  meðal  fátækra  manna,  er  til  staðarins 
sóttu.  Nú  fór  ekki  minna  orð  af  kenningum  hans 
og  ölmusugjöfum,  en  áður  hafði  farið  af  gáfum 
hans,  lærdómi  og  kenslu;  sýndi  hann  nú,  að  hann 
gat  eins  vel  borið  meðlætið  eins  og  hann  hafði  áður 
borið  mótlætið,  og  að  hann  kunni  nú  eigi  siður  að 
stjórna  með  rjettlæti  og  samviskusemi,  en  áður  hafði 
hann  kunnað  að  hlýða  með  auðmýkt  og  lítillæti. 

Hann  tók  nú  við  búsforráðum  staðarins,  og  fórst 
það  alt  skörulega;  ljet  draga  að  föng  og  afla  hvað- 
anæfa,  enda  átti  Hólastaður  itök  i  flestum  kaupför- 
um,  er  til  íslands  gengu  á  hans  tið,  og  hafði  hann  jafn- 
an  duglega  lestreka  og  skipstjórnarmenn.  Báðsmaður 
hans  var  Skúli  prestur,  er  áður  hafði  verið  ráðs- 
maður  Hólastaðar  i  biskupstíð  Jörundar  biskups. 


167 


porstein  porleifsson  valdi  hann  fyrir  gestamann  til 
að  úthluta  ölmusum  til  fátækra.  Jafnan  skyldu  12 
ölmusumenn  vera  á  staðnum  heimilisfastir,  og  á 
útibúum  hans  enn  fleiri  um  langaföstu.  Biskupstí- 
undum,  sakeyri  og  offrum  skyldi  bryti  og  ráðsmað- 
ur  safna  saman  og  útbýta  fátækum  mönnum  i  stift- 
inu,  frá  Mikjálsmessu  til  hvítasunnu,  og  var  sú  upp- 
hæð  aldrei  minni  en  20  hundruð,  er  fátækir  menn 
fengu  þannig  í  mat  og  vaðmálum.  Snauðum  mönn- 
um  öllum,  er  guðsþjónustu  sóttu  á  helgum  dögum 
og  hátíðum,  skyldi  gefin  almennileg  máltíð  á  staðn- 
um.  pað  þótti  biskupi  eigi  mega  vera,  að  fátækir 
prestar  rækist  á  húsgang,  er  þeir  fengi  ekki  lengur 
þjónað  embætti  sínu  vegna  elli  eða  sjúkdóma,  og  því 
setti  hann  prestaspitala  á  Kviabekk  i  Ólafsfirði,  því 
að  þangað  þótti  honum  hægast  að  afla  blautfiskjar 
og  búðarverðar,  og  þótti  honum  það  fæði  vel  henta 
gömlum  mönnum.  ipangað  gaf  hann  mikið  fje  af 
eignum  sínum  og  fjekk  aðra  til  að  gefa,  svo  að 
þangað  safnaðist  auður  mikill  fyrir  hans  fram- 
kvæmdir.  Ráðsmenn  setti  hann  þar,  Björn  Önund- 
arson  frá  Múnkaþverá,  ráðsettan  mann  til  f járgæslu 
og  stjórnsaman. 

Aður  en  biskup  dó,  veittist  honum  sú  ánægja  að 
sjá  gleðilegan  árangur  af  þessu  starfi  sínu,  þvi  þá 
voru  á  Kvíabekk  margir  gamlir  og  heilsulausir 
prestar,  er  þar  lifðu  æfikvöld  sitt  glaðir  og  áhyggju- 
lausir  um  líkamlegar  þarfir  sínar. 

Mest  af  öllu  ljet  Lárentíus  sjer  þó  umhugað  um 
andlega  uppfræðing  undirmanna  sinna  og  eflingu 
guðs  ríkis.  pegar  hann  varð  biskup,  kom  hann  góðri 


168 


skipun  á  skólann  á  Hólum.  Hann  setti  skólameist- 
ara  ólaf  prest  Hjaltason,  er  áður  hafði  verið  læri- 
sveinn  hans,  en  Yalþjóf  prest  skipaði  hann  „rector- 
em  chori,  skyldi  hann  skipa  hvat  hverr  skyldi 
sýngja,"  og  ákvað  að  skólameistari  skyldi  jafnan 
hafa  Velli  i  Svarfaðardal  sjer  til  lífsuppeldis.  —  Sjálf- 
ur  vitjaði  biskup  skólans  daglega  og  tók  þátt  i  kensl- 
unni  að  meira  eða  minna  leyti.  Pilta,  sem  fátækir 
voru  og  námfúsir,  tók  hann  i  frískóla  og  gaf  þeim 
oft  rausnarlega  að  afloknu  námi,  ef  honum  líkaði 
vel  framferði  þeirra  og  ástundun.  Prestaefni  próf- 
aði  hann  sjálfur  sem  vandlegast,  áður  en  hann 
vígði  þá.  Á  heimilinu  gjekk  hann  á  undan  öllum, 
æðri  sem  lægri  með  góðu  eftirdæmi,  og  stundaði 
það  mest  að  vanda  sem  best  og  fagurlegast 
framferði  sitt  öllum  sínum  eftirmönnum  til  eftir- 
breytni;  leið  hann  enga  sundurgerð  prestum  sínum, 
hvorki  um  hárskurð  nje  klæðnað.  Dag  hvern  að 
kvöldi,  ljet  hann  skólameistara  yfirheyra  presta  þá 
og  djákna,  er  messur  skyldi  flytja  eða  aðstoða  við 
þær  næsta  dag  í  dómkirkjunni,  og  veitti  þá  áminn- 
ingu  og  stundum  hirtingu  þeim,  sem  illa  stóðu  sig 
við  það  próf . 

Fyrir  stórhátíðir  allar  ljet  hann  kaila  saman  „presta 
ok  djákna  ok  alla  klerka",  og  gerði  fagran  „sermon- 
em",  hvernig  öllu  skyldi  hagað  i  söng  og  bænagerð 
á  hverri  hátíð.  Leikfimi  og  saklausar  skemtanir 
máttu  ungir  menn  fremja,  en  enga  ljettúð.  Á  vetr- 
um  þá  er  hann  vissi  að  dans  var  haldinn  á  kvöld- 
um,  ljet  hann  bera  fyrir  sjer  skriðljós  í  „stóru 
stofu"  og  aðra  samkomusali  staðarins  og  bannaði 


169 


allan  dans  og  þessháttar  skemtanir,  er  hann  taldi 
óhollar  og  ónauðsynlegar.  Á  yfirreiðum  sínum  um 
biskups-dæmið  prófaði  hann,  hvort  prestar  hjeldu 
vel  við  skólalærdómi  sínum,  sömuleiðis  frjetti  hann 
af  söfnuði  um  framferði  þeirra  og  hegðun. 

Kirkjulífinu  á  Hólum  og  í  biskupsdæminu  erþannig 
lýst,  að  frá  dögum  Jóns  biskups  helga  og  til  daga  Lár- 
entiusar,  hafi  það  aldrei  staðið  með  öðrum  eins  blóma 
og  þau  ár,  sem  hann  sat  að  stóli.  Hins  vegar  er  það 
auðvitað,  að  ýmsir  stórbokkar,  er  þá  voru  uppi  á 
Norðurlandi,  hafi  illa  kunnað  stjórnsemi  Lárentíus- 
ar  og  röggsemi,  enda  mætti  hann  af  þeirra  hendi 
megnum  mótþróa,  og  eru  taldir  fremstir  í  flokki 
mótstöðumanna  hans  þeir  Gissur  galli  i  Víðidals- 
tungu  og  porsteinn  bóndi  Kolbeinsson  á  Holtastöð- 
um,  er  báðir  voru  ríkir  og  stórættaðir;  þó  tókst 
biskupi  með  staðfestu  sinni  og  lægni  að  vinna  þá 
báða  til  hlýðni.  Á  hinn  bóginn  urðu  hin  svo  nefndu 
„Möðruvallamál",  biskupi  miklu  erfiðari,  þótt  hann 
fengi  og  þar  fullkominn  sigur  um  síðir. 

Jörundur  biskup  stofnaði  Möðruvallaklaustur 
1298,  og  skal  hjer  vikið  nokkru  nánar  að  þessu  atriði. 
Árið  1316  brann  klaustrið  á  Möðruvöllum,  og  var 
orsök  talin  sú,  að  „bræður"  höf ðu  komið  drukknir  um 
kvöldið  utan  af  Gáseyri  og  farið  óvarlega  með  Ijós; 
kviknaði  eldur  i  tjöldum,  aðrir  segja  í  kistu  þeirri, 
er  í  var  geymdur  skrúði  og  aðrir  helgir  gripir.  — 
Biskup  ljet  þá  klaustrið  leggjast  niður,  og  tók  eignir 
þess  undir  biskupsstólinn,  en  kom  munkunum  og 
priornum  í  vist.  Síðan  samdist  svo,  fyrir  milligöngu 
erkibiskups,  að  Lárentíus  skyldi  reisa  klaustrið  aft- 


170 


ur  og  setja  á  stofn  klausturlifnað,  en  hafa  þar  sjálf- 
ur  æðstu  ráð.  Nokkru  síðar  rufu  „bræður"  þeir,  er 
þar  voru,  alla  samninga  og  fengu  Jón  biskup  Hall- 
dórsson  í  Skálholti  á  sitt  mál.  Hann  fylgdi  fast  fram 
máli  þeirra,  fór  norður  og  með  fylgi  vina  sinna  f  jekk 
hann  Lárentíus  til  að  selja  munkunum  i  hendur  öll 
völd  yfir  klaustrinu.  Lárentíus  gerði  það  til  að  ná 
friði  og  afstýra  frekari  vandræðum,  Möðruvellingar 
höfðu  fjölda  bænda  i  klaustrinu  til  þess  að  þröngva 
biskupi.  pá  fór  biskup  norður  að  Grenjaðarstað  til 
Egils  prests,  vinar  síns  og  lærisveins,  brá  honum  á 
einmæli  og  kvaðst  ekki  geta  unað  því,  að  „bræður" 
eyddu  með  svalli  og  óhófi  fje  þvi,  er  gefið  hefði 
verið  til  guðsþakka  klaustrinu,  þótt  hann  hins  vegar 
hefði  til  að  ná  friði  gert  sátt  við  þá.  Hann  bað  nú 
Egil  fara  sem  skjótast  á  fund  erkibiskups  með  öll 
málsskjölin,  og  fá  hann  til  að  rjetta  hlut  sinn.  Prest- 
ur  færðist  undan  og  kvaðst  ekki  vera  fær  um  að 
ley^a  svo  vandasamt  hlutverk  af  hendi,  en  biskup 
minti  hann  á,  hvað  hann  hefði  mikið  fyrir  hann 
gert  og  hitt  annað,  að  hann  tryði  honum  best  að 
koma  þessu  máli  í  sæmilegt  horf.  pá  sagði  Egill 
prestur,  það,  er  síðar  hefir  verið  að  orðtæki  haft: 
„Dýrt  er  drottins  orð",  og  skal  jeg  víst  fara.  Varð 
biskup  harla  feginn,  og  bjó  prest  sem  best  til  farar- 
innar. 

pegar  Jón  biskup  í  Skálholti  frjetti,  að  Lárentíus 
hefði  sent  mann  á  erkibiskupsfund,  brá  hann  fJjótt 
við  og  sendi  fyrir  sína  hönd  og  Möðruvallabræðranna, 
Arngrím  prest  í  Odda,  og  komu  báðir  jafnsnemma 
fyrir  erkibiskup.  Erkibiskup  tók  þeim  vel,  en  mis- 


171 


jafnt  ráku  þeir  erindi  sin.  Arngrímur  gerði  sjer  mjög 
títt  við  organmeistara  þar  i  bænum  um  vetur- 
inn  og  lærði  hjá  honum  organslátt,  en  fór  svo 
af  Noregi  vorið  eftir,  að  hann  hafði  lítt  flutt 
erindi  Jóns  biskups.  Egill  kom  sjer  hins  vegar  sem 
oftast  á  tal  við  erkibiskup,  og  sýndi  honum  og  sann- 
aði,  hve  mikið  Lárentíus  hefði  unnið  fyrir  kirkjuna 
og  kristindóminn  í  Hólastifti,  síðan  er  hann  varð 
biskup.  Hann  flutti  mál  Lárentiusar  svo  trúlega,  að 
erkibiskup  staðfesti  með  ráði  allra  kórsbræðra,  að 
Lárentíus  skyldi  hafa  öll  ráð  og  alla  umsjón  klaust- 
ursins,  og  skyldi  príorinn  og  munkarnir  hlýða  hon- 
um  í  öllu  sem  rjettum  yfirmanni  sínum.  Hann  sendi 
og  Lárentiusi  dýrar  gjafir.  J>að  sama  haust  sem 
sendimenn  biskupanna  komu  til  Noregs,  frjetti  Lár- 
entíus  það  frá  Möðruvallaklaustri,  er  honum  þótti 
ófagurt  vera:  að  alt  færi  þar  fram  i  mestu  óreglu 
og  drykkjuskap  og  sukki,  og  að  setur  i  klaustrinu 
væru  mjög  fjölmennar  og  kostnaðarsamar.  „Bræð- 
urnir"  höfðu  tekið  þann  mann,  er  Uppsala-Hrólfur 
hjet,  fyrir  ráðsmann,  en  hann  var  kunnur  að  drykkju- 
skap  og  hinn  mesti  ofstopamaður.  Eftir  jól  reið 
biskup  með  sveinum  sínum  norður  til  Möðruvalla, 
og  var  þar  þá  fyrir  f  jöldi  manna,  er  ljetu  mjög  ófrið- 
lega.  paðan  fór  biskup  til  Munkaþverár  og  þáði 
ágæta  veislu  hjá  Bergi  ábóta  Sokkasyni,  vini  sinum, 
og  reið  svo  nokkrum  dögum  síðar  þaðan  til  Möðru- 
valla;  þá  var  bændaflokkurinn  farinn  þaðan.  Biskup 
heimtaði  þá  alla  lykla,  og  reyndist  klaustrið  óbyrgt 
að  mat  og  heyjum;  tók  hann  þá  bræðurna  nauðuga 


172 


með  sjer  heim  til  Hóla,  en  setti  nýjan  ráðsmann  yfir 
klaustrið. 

Mörgnm  þótti  þetta  skjótlega  ráðið,  áður  en  nokk- 
ur  vissi,  hvernig  erkibiskup  mundi  líta  á  málið,  en 
Lárentius  kvaðst  engu  kviða;  leið  svo  veturinn  og 
biðu  menn  með  óþreyju  útkomu  Egils  prests.  — 
Sumarið  1329,  þann  10.  ágúst,  á  Lárentiussmessu, 
kom  Egill  prestur  út  á  Eyrum  og  fór  heim  til  Hóla; 
færði  hann  Lárentíusi  brjef  og  úrskurð  erkibiskups 
ásamt  gjöfum  þeim,  er  hann  sendi  honum,  en  það 
var  kirkjulagabók  og  silfurskál  mikil.  Lárentius 
þakkaði  guði  sigur  þann,  er  hann  hafði  veitt  honum 
i  málum  þessum,  og  AgU  presti  fulltingi  hans;  Ijet 
hann  snúa  brjefum  erkibiskups  á  islensku  og  birta 
um  alt  biskupsdæmi  sitt.  Bændur  þeir,  er  á  móti  hon- 
um  höfðu  staðið,  voru  dæmdir  i  sektir,  en  Uppsala- 
Hrólfur  bannfærður,  og  hafði  biskup  mikla  sæmd 
af  þessum  málum. 

Árni,  sonur  biskups,  ólst  upp  i  Xoregi  hjá  móðui 
sinni,  eins  og  fyr  var  sagt.  Hann  gerðist  lærdóms- 
maður  mikill,  sem  faðir  hans,  en  hneigðist  til 
drykkju  þegar  á  unga  aldri.  Nálægt  þeim  tíma,  er 
faðir  hans  fór  í  pingeyraklaustur,  kom  Arni  út  til 
Islands  (um  1313)  og  gekk  i  J?ingeyraklaustur. 
Hann  þótti  ritari  með  afbrigðum,  og  var  vígður 
fyrstu  vígslu  1315.  ipegar  Lárentíus  fór  utan  að 
sækja  vígslu  sína,  var  Árni  með  föður  sínum,  og 
settist  að  hjá  honum  á  Hólum,  þegar  hann  var  orð- 
inn  biskup,  og  biskup  gerði  hann  að  aðal-ritara  sin- 
um  og  geymdi  Árni  jafnan  innsigli  föður  sins;  fylgdi 
hann  og  biskupi  á  yfirreiðum  hans,  og  sváfu  þeir  í 


173 


sama  herbergi,  er  þeir  voru  heima,  því  þannig  hugð- 
ist  biskup  best  mundu  geta  gætt  hans.  Árið  1326 
sendi  biskup  Árna  suður  í  Skálholt  til  Jóns  biskups, 
og  bað  hann  biskup  vígja  Árna  til  prests,  þvi  Hann 
þóttist  of  skyldur  að  vígja  hann  sjálfur.  Eftir  það 
stundaði  Árni  kenslu  við  skólann  á  Hólum.  En  þótt 
faðir  hans  gerði  honum  þetta  til  frama,  hafði  hann 
þó  mikla  hjartasorg  af  framferði  Árna,  því  að  hon- 
um  þótti  framferði  hans  mjög  ósamboðið  honum 
sem  syni  sinum  og  þjóni  kirkjunnar. 

Nokkru  eftir  jól  1330  hafði  Árni  drukkið  mjög  og 
slarkað;  tók  hann  þá  veiki  með  kvölum  miklum; 
gekk  þá  faðir  hans  þar  til  er  hann  lá  og  skriftaði 
honum  fyrir  framferði  hans.  Hann  kvaðst  skyldu 
biðja  fyrir  honum,  og  fyrirgefa  honum  alt  það,  sem 
hann  hefði  á  móti  sjer  gert,  ef  hann  vildi  bæta  ráð 
sitt  og  ganga  i  pingeyraklaustur,  þegar  sin  misti 
við,  annars  mundi  illa  fara  fyrir  honum;  iðraðist 
Árni  þá  mjög  og  táraðist,  og  lofaði  hann  öllu,  sem 
faðir  hans  bað  hann.  Biskup  bað  þá  fyrir  honum 
mjög  heitt  og  innilega,  og  batnaði  honum  nokkru 
siðar.  —  En  svo  er  að  sjá,  sem  biskup  hafi  ekki 
trúað  syni  sínum  sem  best,  þvi  ein  af  hans  síðustu 
ráðstöf unum  var  sú,  að  hann  færi  með  alt  sitt  bóka- 
safn  í  klaustrið,  og  inni  þar  ættjörð  sinni  gagn  með 
lærdómi  sinum.  Liklega  hefir  þó  aldrei  orðið  úr 
þessu,  þvi  Árni  fór  til  Noregs  eftir  dauða  föður  sins 
og  slarkaði  þar  um  hríð;  þó  er  liklegt,  að  hann  hafi 
sjeð  að  sjer  að  lokum,  þvi  af  brjefi,  sem  gefið  er  út 
i  Niðárósi  sjest,  að  Árni  fer  sem  umferðaprjedikari 
ásamt  öðrum  ungum  bróður  um  Jamtaland,  og  er 


174 


beðið  þar  virkta  af  kirkjunni,  og  að  hann  megi  prje- 
dika  guðs  orð  fyrir  alþýðu. 

Einn  maður  var  þó  sá,  er  um  má  segja,  að  væri 
hrósun  og  gleði  Lárentíusar  biskups;  sá  maður  var 
Einar  prestur  Hafliðason,  er  seinna  varð  einn  hinn 
merkasti  prestur  á  Norðurlandi  og  enda  á  öllu  Is- 
landi.  —  Faðir  hans,  Hafliði  prestur  Steinsson,  var 
ungur  tekinn  af  foreldrum  Lárentiusar  til  uppfóst- 
urs.  Með  dæmafáum  dugnaði  hafði  hann  komið  sjer 
áfram  og  var  ráðsmaður  Lárentíusar  á  Hálsi  i 
Fnjóskadal,  og  síðar  prestur  að  Breiðabólstað  i  Vest- 
urhópi,  og  tók  hann  til  sín  móður  Lárentíusar,  þeg- 
ar  hagur  Lárentíusar  sjálfs  var  sem  bágastur;  gekk 
Hafliði  prestur  henni  þá  i  sonar  stað,  og  hjá  honiun 
andaðist  hún.  Hafliði  reyndist  Lárentiusi  best,  er 
honum  lá  mest  á;  það  var  hann,  sem  hughreysti  hann 
í  raunum  hans  og  lagði  honum  hollustu  ráðin.  peg- 
ar  Lárentíus  var  orðinn  kennari  á  pingeyrum,  kom 
Hafliði  prestur  Einari  syni  sínum  i  skóla  til  hans, 
og  má  segja,  að  upp  frá  þvi  skildu  þeir  aldrei,  meðan 
báðir  lifðu.  Um  hann  sagði  Lárentíus  á  banasæng 
sinni,  að  hann  væri  sá  einn  af  öllum  sínum  læri- 
sveinum,  sem  aldrei  hefði  i  smáu  nje  stóru  gert  á 
móti  vilja  sínum  eða  boði.  Nú  var  hann,  er  hjer  var 
komið  sögunni,  orðinn  djákni  og  æðsti  herbergis- 
þjónn  biskups.  Biskup  trúði  honum  fyrir  þeim  leynd- 
armálum,  er  hann  ekki  sagði  öðrum. 

Biskup  hafði  þann  vanda,  að  rita  á  vaxspjöld  það, 
er  honum  þótti  mest  um  vert,  og  ritaði  Einar  það 
síðan  í  bók.  Á  kvöldum,  þegar  ljós  var  kveikt,  ljet 
biskup  hann  lesa  úr  helgramanna  sögum  og  guðs- 


175 


orði,  og  eins  um  nætur,  þá  er  hann  gat.ekki  sofið. 
ipegar  biskup  var  látinn,  vígðist  Einar  og  var  mjög 
lengi  prestur  að  Breiðabólstað  i  Vesturhópi  og  stif  ts- 
prófastur  i  Hólastifti;  var  hann  talinn  helsti  prestur 
á  sinni  tið  og  sagnaritari  mikill.  Hann  dó  háaldrað- 
ur,  elskaður  og  virtur  af  öllum,  er  hann  þektu. 

Veturinn  1331,  nóttina  fyrir  boðunardag  Mariu,. 
kendi  Lárentius  biskup  sjer  krankleika,  er  ágreðist 
dag  frá  degi,  svo  að  hann  neytti  nær  engis  matar, 
en  gekk  þó  til  messu  daglega  með  stuðningi  Einars 
djákna.  Var  Mariumessa  þenna  vetur  á  mánudag- 
inn  i  ef stu  viku.  Biskup  hafði  þur-fastað  alla  langa- 
föstu,  og  gerðist  nú  mjög  máttfarinn  bæði  af  sjúk- 
leik  og  föstunum.  Á  páskadag  sat  hann  i  sæti  sínu 
um  tíðir  og  ljet  syngja  sjer  messu  og  meðtók  sakra- 
mentið;  síðan  sendi  hann  mann  til  Breiðabólstaðar, 
til  porsteins  Illugasonar,  og  annan  til  Grenjaðar- 
staðar  til  Egils  prests,  og  bað  þá  koma  sem  fljótast 
til  Hóla.  porsteinn  prestur  kom  fyr  en  Egill;  ljet 
biskup  þá  bera  f ram  gull  sitt,  dýrgripi  og  klæði,  og  gaf 
hann  hverju  klaustri  tiu  hundruð.  Sex  prestum,  sem 
hann  hafði  áður  kent,  og  mist  höfðu  heilsuna,  lagði 
hann  til  af  f je  sinu  æfilangt  lifsuppeldi  þar  á  staðn  - 
um.  Árna  syni  sínum  skipaði  hann  i  pingeyraklaust- 
ur  ásamt  f  je  nokkru,  er  hann  lagði  klaustrinu.  Öll- 
um  vinum  sínum  og  þjónustumönnum  gaf  hann 
gjafir.  Hann  mælti  á  þessa  leið  við  Einar  Hafliðason, 
er  var  kærasti  vinur  hans:  „Annar  verður  nú  skiln- 
aður  vor  en  jeg  ætlaði,  Einar;  jeg  ætlaði  að  vígja 
þig  til  prests  við  fyrsta  tækifæri,  og  veita  þjer  það 
prestakall,  er  best  er  í  minu  biskupsdæmi,  og  gera 


17G 


þig  sem  best  úr  garði,  þvi  þú  hefir  mjer  einn  allra 
hlýðnastur  verið  og  þjónað  best,  en  drottinn  num 
veita  þjer  þau  laun,  er  jeg  ekki  má."  Hann  gaf  hon- 
um  hinn  besta  klæðnað  sinn  og  ýmsa  gripi.  —  Tók 
nú  mjög  að  draga  af  biskupi,  en  ekki  þornuðu  tár 
hans  eða  þurru  bænir  hans;  vakti  Einar  hjá  hon- 
um  hverja  nótt  og  las  guðs  orð.  Á  föstudaginn  kom 
Egill  prestur  og  varð  biskup  svo  feginn  komu  hans, 
að  hann  reis  upp  í  sæng  sinni  og  faðmaði  hann  að 
sjer  með  gleðitárum,  dró  vígslugull  sitt  af  hendi 
sjer,  er  á  var  greyptur  helgur  dómur  Jóns  biskups, 
og  var  hin  mesta  gersemi,  og  kvaðst  gefa  Agli  það, 
ef  hann  vildi  þiggja,  og  mælti:  „Ekki  fær  þú  það 
fyr  en  jeg  er  dauður,  manst  þú  mig  þá  betur,"  og 
fleiri  góðar  gjafir  gaf  hann  honum.  Síðan  ljet  hann 
semja  brjef  til  Erkibiskups  þess  efnis,  að  hann  ósk- 
aði,  að  Egill  yrði  biskup  eftir  sinn  dag.  Hann  hafði 
oft  óskað  þess  og  beðið,  að  biskupar  mættu  jafnan 
vera  íslenskir,  og  mundi  það  þarfast  og  hollast  bæði 
kirkjunni  og  þjóðinni.  Hann  mælti  svo  vel  með  Agli 
í  brjefi  sínu,  að  hann  varð  biskup  eftir  hann.  —  Hann 
bað  nú  alla  viðstadda  að  biðja  ásamt  sjer,  að  drott- 
inn  vildi  nú  sem  fyrst  veita  sjer  lausn  frá  öllum 
þjáningum  og  gefa  sjer  eilífa  hvíld  og  gleði  með  öll- 
um  heilögum,  og  vernda  kristni  sína  og  kirkju  á 
komandi  tíð,  og  senda  henni  sannkristna  og  vitra 
yfirmenn  og  forstjóra. 

Biskup  hafði  nú  gert  sína  síðustu  ráðstöfun,  og 
beið  glaður  og  rólegur  hinnar  siðustu  stundar;  vott- 
uðu  allir  viðstaddir,  að  engis  manns  brottför  af  þess- 


177 


um  heimi  hefðu  þeir  vitað  jafn  fagra  sem  hans. 
Hann  andaðist  hægt  og  rólega  á  Magnúss  messu  Eyja- 
jarls,  16.  april  1331,  þá  er  hann  var  þrem  vetrum  bet- 
ur  en  sextugur,  en  hafði  biskup  verið  i  sjö  ár.  Við 
fráfall  hans  varð  hinn  mesti  harmur  um  land  alt, 
því  menn  vissu  og  skildu,  að  kirkja  og  kristni  guðs 
á  Islandi  höfðu  með  honum  mist  einn  hinn  besta, 
vitrasta  og  sannkristnasta  starfsmann  sinn. 

Jeg  hefi  þá  með  þessum  ófullkomna  og  sundur- 
lausa  samtiningi  reynt  að  lýsa  Lárentíusi  biskup,  en 
hefi  þó  orðið  að  sleppa  að  minnast  á  ýmislegt  fleira, 
sem  þó  hefði  orðið  að  get  um,  ef  lýsing  mín  ætti 
að  vera  til  nokkurrar  hlitar.  En  þó  vona  jeg,  að  mjer 
hafi  tekist  að  sanna  það,  er  jeg  setti  mjer  að  upp- 
hafi:  að  kirkjan  hefir  fyr  og  siðar  sent  fram  á  víg- 
völlinn  þá  menn,  sem  þarfastir  hafa  verið  þessu 
Iandi.  Fn  fyrir  þvi  valdi  jeg  þetta  tímabil,  er  með 
rjettu  i„.i  kalla  eitt  hið  mesta  niðurlægingartímabil 
í  sögu  þessa  lands,  að  jeg  vildi  sýna  það  með  því  að 
rif ja  upp  litið  eitt  æfistarf  þessa  manns,  að  drottinn 
gleymir  ekki  kirkju  sinni,  þótt  andlega  ástandið  sýn- 
ist  dapurt  og  dimt  frá  mannlegu  sjónarmiði;  þenna 
sannleika  hefir  sagan  staðfest  alt  i  frá  þeim  tíma, 
er  þeir  Gissur  Hviti  og  Hjalti  Skeggjason  komu  með 
f agnaðarboðskapinn  handan  um  haf .  Aldrei  hefir  ver- 
ið  svo  dimt  á  söguhimni  kirkjunnar  islensku,  að  ekki 
hafi  sjeð  þar  stjörnu  blika,  og  guði  sje  lof,  að  marg- 
ar  af  þeim  stjörnum  hafa  borið  skæra  birtu  til  bless- 
unar  landi  þessu  og  lýð. 

Við,  meðlimir  þessa  fjelags,  sem  reynt  höfUm 
handleiðslu  og  trúfesti  drottins  á  okkur  sjálfum  og 

12 


178 


þjóð  vorri,  trúum  því,  að  drottinn  muni  á  komandi 
tíð  sem  að  undanförnu  senda  málefni  sinu  ok  kirkju 
þá  leiðtoga  og  hjálparmenn,  er  bera  orð  hans  fram 
til  sigurs  i  íslenskum  söfnuði  til  blessunar  landi  þessu 
og  þjóð. 


jón  Sigmundsson,  lögmaður. 

Fyrirlestur  fluttar  í  K.  F.  U.  M.  29.  sept.  1908. 


Heiðruðu  tilheyrendur ! 

Jeg  hefi  átt  úr  vöndu  að  ráða,  hvort  jeg  ætti  að 
efna  loforð  mitt  og  tala  hjer  í  kvöld  um  Jón  lög- 
mann  Sigmundsson.  pegar  jeg  tók  að  rannsaka  æfi- 
atriði  þessa  merkilega  manns,  sá  jeg  fljótt,  að  mjer 
var  það  ofvaxið  verk  að  segja  frá  þvi  i  heild,  svo  að 
sæmilegt  væri,  ekki  síst  vegna  þess  að  yfir  því  tíma- 
bili,  sem  hann  lifði  og  starfaði  á,  hvílir  svo  mikið 
myrkur,  að  þvi  er  tekur  til  sagnfræði,  enda  er  sumt  af 
því,  sem  þá  gerist,  svo  ólíkt  því,  sem  nú  á  sjer  stað, 
að  flestum  verður  það  torskilið,  nema  þeim,  sem 
hafa  kynt  sjer  söguna  rækilega  og  aldarhátt  þeirra 
tima  á  landi  hjer.  Jeg  hefi  nú  samt  reynt  að  tengja 
saman  i  eina  heild  æfiatriði  hans  þau,  er  jeg  hefi 
hugsað  mjer  að  drepa  á  hjer,  og  vona,  að  þið  takið 
viljann  fyrir  verkið,  og  virðið  alt  á  betra  veg. 

Efninu  hefi  jeg  skift  á  þessa  leið: 

1.  Ástandið  eins  og  það  var  um  æfidaga  Jóns 
lögmanns; 

2.  Ofsóknir  óvina  Jóns  og  vörn  hans  gegn  þeim; 

12* 


180 


3.  Starfsemi  Jóns  í  þjóðarinnar  þarfir,  og  af- 
leiðingar  hennar. 

L 

Jeg  ætla  þá  að  biðja  ykkur  að  hverfa  með  mjer  í 
huganum  fram  á  ofanverða  15.  og  öndverða  16. 
öld,  og  ihuga  og  athuga,  það  sem  sagan  segir  um 
þetta  timabil,  og  hvernig  hún  lýsir  þeim  atburðum, 
sem  þá  eru  að  gerast  í  þessu  landi.  pað  er  erfitt  og 
vandasamt  verk  að  lýsa  þvi,  er  fram  fór  á  þessu 
timabili,  þvi  fyrst  er  nú  það,  að  öll  sagnfræði  dvin- 
aði  og  dó  út  að  kalla  með  plágunni  miklu,  Svarta 
dauða,  svo  að  nálega  ekkert  var  ritað,  utan  mál- 
dagar  nokkrir  og  brjef.  I  annan  stað  berjast  þá 
kirkjuvaldið  og  veraldlega  valdið  um  yfirráðin,  og 
þá  sitja  þeir  biskupar  á  stóli,  er  harðdrægastir  hafa 
þótt  allra  biskupa  Islands,  svo  sem  þeir  Ólafur 
Rögnvaldsson  og  Gottskálk  Nikulásson  á  Hólum,  en 
i  Skálholti  Stefán  Jónsson.  Hins  vegar  voru  þá  og 
uppi  stórbokkar  miklir  meðal  leikmanna,  svo  sem 
var  Björn  Guðnason  i  Ögri,  Torfi  i  Klofa  og  fleiri. 

Mjög  mikið  hefir  verið  gert  úr  yfirgangi  Ólafs 
biskups  Rögnvaldssonar,  og  grimd  hans  við  Bjarna 
á  Hvassafelli;  en  sú  er  mín  ætlun,  að  þar  hafi  verið 
um  of  bygt  á  lausum  grundvelli,  og  biskup  átalinn 
meira  en  rjettmætt  var.  Sagan  telur  hann  að  vísu 
fjeglöggan,  en  hvergi  i  annálum  þeirra  tíma,  þeim 
er  jeg  hefi  sjeð,  er  þess  getið,  að  hann  hefði  presta 
sina  til  þess  að  njósna  um  háttu  almennings,  eða 
að  hann  lýgi  sökum  á  menn,  er  gefið  gætu  honum 


181 


átyllu  til  bannfæringa  og  fjárupptekta.  Hingað  til 
virðist  sem  mjög  hafi  verið  misskilin  Hvassafells- 
mál,  því  að  af  þeim  hefir  Ólafur  biskup  illræmdast- 
ur  orðið.  Menn  hafa  haft  að  nokkurs  konar  heimild 
skáldsöguna  „Randiður  á  Hvassafelli",  en  ekki  gætt 
hins,  að  hún  er  skáldsaga,  er  við  litil  eða  alls  engin 
sannsöguleg  rök  hefir  að  styðjast,  og  má  segja  um 
hana,  að  þar  sje  fátt  satt,  nema  nöfnin  ein.  Til  er 
eigin  játning  Bjarna  i  Fornbrjefasafninu,  og  er  hún 
alt  annað  en  fögur.  En  þótt  skáldsögur  sjeu  stund- 
um  skemtilegar  aflestrar,  má  þó  aldrei  gleyma  þvi, 
að  þær  eru  lygasögur,  og  þvi  ættu  höfundar  þeirra  að 
nota  söguleg  nöfn  varlega,  eða  geta  þess  i  formála  eða 
inngangi,  að  hverju  leyti  bygt  sje  á  sögulegum  heim- 
ildum.  J?að  er  ilt  verk,  og  ætti  að  vera  illa  þokk- 
að,  að  ófrægja  látna  menn  framar  en  heimildir  um 
þá  greina,  eða  gefa  tilefni  til.  —  Jeg  ætla,  að  Ólafur 
biskup  hafi  sætt  of  ómildum  dómum.  Öðru  máli 
gegnir  um  eftirmann  hans,  Gottskálk  Nikulásson, 
sem  mest  kemur  við  sögu  Jóns  lögmanns,  enda  er 
nafn  hans  stundum  talið  dökkasti  bletturinn  á  kirkju- 
sögu  Islands  á  þessu  tímabih,  og  þótt  lengra  sje 
leitað,  enda  var  hann  löngum  kallaður  „hinn  grimmi" 
og  margt  ófagurt  um  hann  sagt.  Samt  er  það  tekið 
fram,  að  sumt  af  því  geti  verið  ofhermt,  og  að  frænd- 
ur  og  vinir  Jóns  lögmanns,  er  hann  ljek  harðasU 
muni  þar  nokkru  hafa  viðaukið.  Jeg  hefi  gert  nijér 
alt  far  um  að  rannsaka  þeirra  viðskifti  sem  gaum- 
gæfilegast,  en  hvergi  hefi  jeg  fundið  neitt  það,  er 
dregið  geti  úr  hörku  og  grimd  biskups  við  Jón,  og 
ekki  heldur  neitt,  er  sannað  geti  sekt  Jóns;  verð 


182 


jeg  því  að  álíta,  að  aldarandinn  hafi  verið  um  þetta 
leyti  einn  hinn  bágbornasti,  er  verið  hefir  á  landi  hjer. 
Alt  logaði  í  innbyrðis  ófriði  og  sundrungu;  leikmenn 
hugsuðu  mest  um  það  að  brjóta  hvorn  annan  á  bak 
aftur  og  ná  sem  mestum  völdum.  pá  var  siðferði 
manna  næsta  ábótavant;  höfðu  sumir  fylgikonur,  er 
þeir  ræktu  eigi  miður  en  sinar  eiginkonur,  og  reyndist 
erfitt  mjög,  eða  jafnvel  óklej^ft,  að  kippa  þessu  í 
lag.  pannig  var  siðferði  margra  háttað,  er  Jón  lög- 
maður  fæddist. 

II. 

Jón  lögmaður  Sigmundsson  fæddist  að  Miklabæ  i 
Blönduhlíð  1460;  var  faðir  hans  Sigmundur  prestur 
Steindórsson,  en  móðir  Sólveig  ríka  porleifsdóttir, 
systir  Bjarnar  hins  rika.  Sigmundur  taldist  i  fremstu 
klerka  röð  þeirra,  er  þá  voru  uppi;  átti  hann  jafnan 
í  brösum  við  Ólaf  biskup,  og  lauk  þannig,  að  hann 
eins  og  fleiri  beið  lægri  hlut,  og  varð  að  láta  af  hendi 
ærið  fje  til  biskups.  En  hann  var  auðugur  maður  og 
kappsfullur,  enda  er  sagt,  að  Sólveig  fylgikona  hans, 
hvetti  hann,  en  letti  ekki,  til  stórræðanna;  eru  til 
nokkrar  frásagnir  um  viðureign  hans  og  biskups, 
sem  ekki  koma  þessu  máli  beinlínis  við,  og  þvi  er 
þeim  slept  hjer. 

Um  Jón  er  það  sagt,  að  hann  væri  snemma  bráð- 
þroska  og  skarpur  að  allri  hugsun,  laus  við  alla  hjá- 
trú  og  hindurvitni,  sem  þá  drotnaði  mjög  á  landi  hjer. 
Hann  stóð  þegar  á  unga  aldri  feti  framar  flestum 
samtíðarmönnum  sínum,  bæði  að  andiegu  og  lík- 


183 


amlegu  atgerfi.  Um  uppeldi  hans  og  æsku  er  fátt 
eitt  greint,  en  efiir  þvi  sem  foreldrum  hans  er  lýst 
og  framkomu  hans  síðar  meir,  má  ætla,  að  hann 
hafi  fengið  hið  besta  uppeldi  og  allan  undirbúning 
undir  lífið  og  lífsbaráttuna,  eftir  því  sem  þá  voru 
f  öng  til. 

Árið  1481  er  hann  orðinn  sýslumaður  í  Vaðlaþingi 
(Eyjafjarðarsýslu),  og  þótt  þá  væri  hann  að  eins 
tvítugur  að  aldri,  þá  bera  dómar  hans  og  önnur  af- 
skifti  af  opinberum  málum  það  með  sjer,  að  hann 
hefir  verið  samviskusamt  yfirvald  og  látið  sjer  mjög 
ant  um  almenningsheill  og  velferð.  >j?að  vill  svo  vel 
til,  að  sagnaritarinn  hefir  með  þeirri  lýsingu,  er 
hann  gefur  af  Jóni  um  það  bil,  sem  hann  fer  fyrst 
að  hafa  afskifti  af  opinberum  málum,  brugðið  upp 
fyrir  oss  þeirri  mynd,  er  sýnir  oss  hann  i  rjettu  ljósi; 
og  er  lýsing  sú  á  þá  leið,  að  Jón  hafi  verið  maður 
stórvitur  og  kappsfullur  mjög,  og  að  þvi  skapi  um 
alla  aðra  atgerfi. 

Jón  varð  snemma  stórauðugur  og  örlátur.  Hann 
hafði  betri  og  víðtækari  þekkingu  á  rjettri  trú  en 
flestir  samtiðarmenn  hans,  og  var  laus  við  alla  hjá- 
trú  og  hindurvitni,  eins  og  þegar  er  sagt.  Hann  var 
maður  mjög  hreinlyndur  og  ráðhollur.  Nærri  má 
geta,  að  shkan  mann  hafi  tekið  sárt  kúgun  og  fá- 
fræði  iandslýðsins,  og  er  þvi  liklegt,  að  hann  hafi  ásett 
sjer  að  ráða  þar  á  nokkra  bót,  ef  lif  og  þrek  entist, 
þvi  eins  og  siðar  mun  sýnt,  var  hann  alla  æfi  sann- 
ur  ættjarðarvinur.  Hinsvegar  hlýtur  öllum,  er  sögu 
hans  lesa,  að  vera  það  harmur  mikill,  að  öll  barátta 
hans  fyrir  hag  alþýðu  og  landsmanna  yfirleitt  skyldi 


184 


verða  að  engu  fyrir  sakir  samtakaleysis  og  blindni 
landslýðsins  sjálfs,  og  að  Jón  bar  ekkert  úr  býtum 
nema  eignatjón  og  harm  þann,  er  dró  hann  til  dauða, 
alls  lausan  og  öllu  sviftan.  J?ví  það  er  í  alla  staði 
líklegt,  að  alt  öðru  vísi  hefði  farið,  ef  Leiðarhólms- 
samþyktin  og  fleiri  hans  ráðstafanir  hefði  náð  fram 
að  ganga. 

Árið  1481  eða  1482  gekk  Jón  að  eiga  fyrrikonu  sína, 
Guðrúnu  Gunnlaugsdóttur.  Brúðkaupið  var  haldið  í 
Viðidalstungu;  varð  í  brúðkaupi  þessu  uppþot,  og 
var  þar  veginn  Ásgrímur  bróðir  Jóns.  Leituðu  veg- 
endur  hans  í  kirkju,  en  hinir,  er  hefna  vildu,  sóttu 
eftir.  Síðar  meir  var  þvi  logið  upp  af  óvinum  Jóns, 
að  hann  hefði  verið  við  þetta  óhapp  riðinn;  var 
hann  og  dæmdur  i  mikla  sekt  fyrir  kirkjusaurgun, 
og  þótt  það  þyki  nú  fullsannað,  að  hann  hafi  verið 
alsaklaus,  þá  mátti  hann  þola  þetta  bótalaust  sem 
annað,  meðan  hann  lifði.  Mál  þetta  gleymdist  nú  að 
vísu  i  bili,  en  eins  og  síðar  mun  á  vikið,  var  það  þó 
ekki  gleymt  með  öllu. 

Jón  naut  nú  virðingar  og  hamingju  með  þessari 
konu  sinni  alt  til  þess,  er  síðari  plágan  kom  í  Norður 
land,  og  andaðist  hún  úr  henni  1495  eða  1496;  varðþað 
honum  harmur  mikill,  enda  var  hún  talin  valkvendi 
hið  mesta,  og  harmdauði  öllum,  sem  hana  þektu. 
skyldum  og  vandalausum.  Árið  1497  kvongaðist  Jón 
öðru  sinni,  Björgu  porvaldsdóttur  frá  Miklabæ;  var 
hún  góðrar  ættar,  og  systir  Jóns  porvaldssonar,  er 
síðar  varð  ábóti  á  pingeyrum;  grunaði  engan,  að 
hjónaband  þetta  mundi  leiða  jafnmikla  hörmung 
yfir  hlutaðeigendur  og  siðar  varð  raun  á.  Biskupa- 


185 


skifti  urðu  í  Norðurlandi  um  þetta  leyti.  Ólafur  bisk- 
up  andaðist  (1495)  í  Noregi  úr  plágunni,  en  i  hans 
stað  var  kosinn  Gottskálk  bróðursonur  hans,  og  var 
hann,  er  hjer  var  komið  sögunni,  farinn  utan  að 
sækja  vígslu  sína,  og  kom  út  þetta  ár  (1497),  og 
fór  til  Hóla,  og  tók  við  stólnum  af  þeim,  er  höfðu 
haft  hann  til  umráða  frá  þvi  er  ólafur  biskup  ljest. 
Ekki  var  hann  fyr  til  stólsins  kominn,  en  hann  tók 
að  hefja  ákærur  á  hendur  Jóni  út  af  siðara  hjóna- 
bandi  hans.  Menn  hafa  vendilega  leitað  að  ástæðum 
fyrir  þessum  of sóknum  gegn  Jóni,  og  hafa  flestir  kent 
um  ágirni  hans  og  trúarvandlætingu.  En  jeg  hygg, 
að  þetta  tvent  hafi  ekki  getað  verið  einu  orsakirnar. 
Fyrst  er  nú  það,  að  Gottskálk  var  orðinn  vel  auð- 
ugur,  er  hann  varð  biskup  og  byrjar  ákærur  á  hend- 
ur  Jóni,  enda  bregður  þvi  stundum  fyrir,  að  það  er 
öllu  fremur  líf  Jóns,  er  hann  vill  ná  og  ræð  jeg  þetta 
af  misþyrmingu  þeirri,  er  Jón  sætti  á  Hólum  og 
fjörráðunum  við  hann  á  alþingi.  Enn  má  af  sögunni 
ráða,  að  biskup  var  miklu  óágengari  við  presta  sína 
og  leikmenn,  en  formaður  hans,  Ólafur  biskup,  hafði 
verið,  þegar  frá  eru  taldar  fjártökur  hans  af  Jóni 
Sigmundssyni.  Hins  vegar  er  það  athyghsvert,  að 
í  allri  viðureigninni  við  Jón,  kemur  berlega  fram 
rótgróið  hatur  og  hefnigirni.  Jeg  hallast  mjög  að 
skoðun  þeirra,  er  getið  hafa  þess  til,  að  Björg  hafi, 
áður  en  hún  giftist  Jóni,  verið  ástmey  hans.  Gottskálk 
var,  eins  og  áður  er  sagt,  bróðursonur  Ólafs  biskups, 
og  hefir  að  likindum  dvalið  eitthvað  á  Hólum  á  upp- 
vaxtarárum  sínum.  Björg  var  uppalin  i  Miklabæ 
hjá  föður  sinum,  og  bar  af  mörgum  að  fríðleik,  en 


186 


andlegrarstjettar  menn  voru  —  svo  sem  aðrir 
dauðlegir  menn  —  næmir  á  fegurð  kvenna  i  þá 
daga.  pegar  Gottskálk  kemur  úr  vigsluför  sinni, 
heyrir  hann,  að  Björg  er  gift  öðrum;  væri  nú 
þessi  tilgáta  rjett,  má  ætla,  að  honum  hafi  ekki  líkað 
þetta  vel,  en  maðurinn  skapstór  og  langrækinn,  og 
hugað  á  hefndir.  Jeg  get  þessa  einungis  hjer,  án 
þess  að  geta  fært  neinar  óyggjandi  sannanir  fyrir 
þvi.  En  atferli  biskups  verður  að  sumu  leyti  afsak- 
anlegra  og  skiljanlegra,  ef  þessi  væri  sökin. 

Biskup  byrjaði,  þegar  er  hann  kom  út  að  of- 
sækja  Jón,  og  kærði  hann  um  hjónaband  hans  við 
Björgu,  og  lýsti  á  þvi  fjórmennings  meinbugum.  En 
Jón  hreinsar  sig  skörulega  af  þvi  á  Hólum  í  viður- 
vist  Jóns  porvaldssonar,  er  þá  var  officialis  Hóia- 
kirkju.  En  1504  deyði  Jón  porvaldsson,  og  hafði  hann 
jafnan  þótt  hinn  merkasti  prestur  norðanlands,  rjett- 
sýnn  og  friðsamur.  Meðan  hann  hfði  gat  biskup  ekki 
fyllilega  komið  fram  ofsóknum  sínum  gegn  Jóni 
lögmanni,  en  nú  ljet  hann  ekki  á  sjer  standa.  Hinn 
19.  júní  1505,  stefndi  hann  Jóni  um  sjö  stórsakir,  og 
var  sú  fyrst,  að  fjórmennings  meinbugir  væri  á  síð- 
ara  hjónabandi  hans;  ljet  hann  nú  tólf  presta,  er 
hann  sjálfur  nefndi  í  dóm,  dæma  Jón  frá  öllum  eign- 
um  og  skyldan  að  skilja  við  konu  sína.  Önnur  sök- 
in  var  upphlaupið  í  Viðidalstungu,  sem  áður  er  get- 
ið  um;  kærði  hann,  að  Jón  hefði  þá  saurgað  kirkj- 
una  með  heiftarhug,  og  stungið  kirkjuna  mörgum 
stungum  með  hnif  sínum;  lætur  hann  presta  sina 
dæma  hann  í  stórsekt  og  faliinn  i  bann  af  verkinu 
sjálfu.  Hinar  höfuðsakirnar  voru  þessar:  að  hann 


187 


hjeldi  nokkrum  höfuðbólum  ranglega,  svo  sem  Urð- 
um  í  Svarfaðardal,  Víðidalstungu  og  fleiri.  Ekki 
stoðaði,  þótt  Jón  legði  fram  skjöl,  er  sönnuðu,  að 
hann  væri  löglega  að  eignum  þessum  kominn;  þær 
voru  dæmdar  af  honum  þrátt  fyrir  öll  mótmæli  af 
hans  hendi.  Jeg  get  hjer  rjett,  t.  d.,  eins  vitnis  bisk- 
ups  í  þessu  máli,  sem  sýnishorns  þess,  hve  vandur 
biskup  var  um  vitnaleiðsluna.  Meðan  Jón  bjó  sem 
sýslumaður  i  Víðidalstungu,  tók  hann  dreng  fátæk- 
an  til  fósturs,  Ólaf  að  nafni,  er  síðar  var  kallaður 
„Beggu-Láfi".  Dreng  þennan  hafði  Jón  lögmaður 
tekið  af  fátæki  miklu  og  alið  upp  sem  sitt  barn.  Nú 
var  hann  orðinn  fulítíða  maður  og  gerðist  það  af- 
hrak  að  ljúga  þvi  upp  á  fósturföður  sinn,  að  hann 
hefði  meðal  annars  framið  þessar  svivirðingar:  mis- 
þyrmt  sjer  hræðilega  í  Víðidalstungukirkju,  van- 
helgað  drottins  líkama  o.  fl.;  er  mælt,  að  hann  tæki 
þenna  framburð  aftur  siðar,  og  segðist  hafa  borið 
þetta  eftir  vilja  biskups.  En  ekki  vildi  biskup  eða 
dómsprestar  hans  taka  það  til  greina,  og  dæmdu 
hinn  fyrra  framburð  Ólafs  gildan.  En  hin  þyngsta 
ákæra,  er  biskup  bar  á  lögmann,  var  sú,  að  hann 
hefði  myrt  börn  sín  tvö,  drekt  þeim,  öðru  i  Gijúfurá 
en  brent  hitt  til  bana  i  soðkatli  heima  i  Víðidals- 
tungu.  Eigi  er  með  öllu  óhugsandi,  að  einhverjir 
hatursmenn  lögmanns  hafi  logið  upp  þessum  and- 
styggilegu  morðsögum  til  þess  að  auka  sekt  hans  i 
augum  biskups,  er  þeir  deildu  út  af  síðara  hjóna- 
bandi  hans.  Biskup  tók  ákærur  þessar  gildar,  og  var 
Jón  til  dauða  sakaður  um  þessi  barnamorð  af  óvin- 
um  sínum.  En  er  hann  hafði  legið  í  gröf  sinni  72  ár, 


188 


sannaðist  loks  sakleysi  hans,  bæði  um  þessi  kæru- 
atriði  og  önnur;  var  það  Guðbrandur  biskup,  afkom- 
andi  hans,  er  málið  hóf  að  nýju,  hið  svokallaða 
morðbrjefamál,  og  voru  þá  ótal  vitni  leidd;  meðal 
annars  er  þá  getið  um  rjettarhald  12.  april  1572, 
er  haldið  var  i  Kaupangi  í  Eyjafirði;  lögðu  þar  marg- 
ir  fram  eiðfestar  skýrslur  i  málum  Jóns  sál.  lög- 
manns,  og  báru  það  allir  samhljóða,  að  sönnunar- 
gögn  öll  gegn  lögmanni  væru  fölsuð.  Meðal  þeirra, 
er  mættu,  nafngreini  jeg  Jón  Ásgrimsson,  þá  94  ára 
gamlan,  og  var  mesti  merkismaður  talinn,  og  Hall- 
dóru  Guðmundsdóttur,  háaldraða;  var  hún  talin  mjög 
merk  sæmdarkona.  pótti  framburður  þeirra  svo  ljós 
og  skýr,  að  ekki  varð  á  móti  mælt.  petta  rjettarhald 
leiddi  til  þess,  að  tekið  var  að  rannsaka  að  nýju  hin 
fornu  kæruskjöl  biskups  vandlega;  sannaðist  þá,  að 
skyldleiki  Jóns  og  konu  hans  var  misskilningur  einn, 
og  að  fjendur  lögmanns  höfðu  lostið  upp  morð- 
sögunni  honum  til  tjóns  og  svivirðingar.  pannig  var 
málið  rjettlætt,  og  lögmaður  saklaus  fundinn  með 
öllu.  J?að  er  athyglisvert  i  ofsóknum  biskups  gegn 
Jóni,  að  hann  tekur  allar  óhróðurssögur  um  hann 
trúanlegar,  og  rannsakar  þær  lítt  eða  ekki,  en  not- 
ar  þær  sem  óyggjandi  dómsforsendur;  kemur  þetta 
glegst  i  ljós,  þegar  hann  er  að  sanna  frændsemis 
meinbugina;  verður  þó  ekki  annað  sjeð,  en  að  auð- 
velt  hafi  verið  fyrir  hann  að  sjá  og  vita  hið  rjetta 
þá  þegar,  er  svo  greinilega  sannaðist  síðar,  að  þau 
voru  alls  ekki  skyld.  Enn  er  það  athyglisvert,  að 
hann  tekur  allra  harðast  á  þessari  skyldleikasök,  en 


189 


fer  mildu  vægar  í  aðrar  sakir,  er  þó  mætti  sýnast,  að 
væru  miklu  stærri. 

Jeg  held  nú  áfram  með  sögu  lögmanns.  Jón  ljet 
ekki  þenna  dóm  á  sig  fá.  Biskup  bannsöng  hann 
og  stefndi  honum  til  Hóla  til  að  taka  þar  lausn  og 
skriftir,  helst  á  Öskudag  eða  Skirdag.  En  lögmaður 
þekti  of  vel  meðferð  þá,  er  Hvassafells-Bjarni  og 
fleiri  höfðu  sætt  á  Hólum  til  þess  að  ganga  í  þá 
gildru  sjálfur.  Hann  hafði  og  reynt  þá  gestrisni,  er 
þeir  menn  sættu,  er  i  sökum  voru  við  biskup,  þvi  að 
eitt  sinn  hafði  hann  komið  til  Hóla,  eftir  að  biskup 
var  tekinn  að  ofsækja  hann,  og  höfðu  þá  sveinar 
biskups  ráðist  að  honum,  og  skorið  hann  skurð  frá 
eyra  til  munnviks,  og  bar  hann  þess  merki  til  æfi- 
loka. 

Jón  gengdi  embætti  sínu  sem  áður,  þótt  hann 
væri  bannfærður,  og  þurfti  til  þess  meiri  kjark,  en 
leikmenn  áttu  þá  alment.  En  er  biskup  sá,  að  hann 
gat  ekki  náð  Jóni  á  sitt  vald,  nje  heldur  fjármun- 
um  hans,  sneri  hann  ofsóknum  sínum  á  hendur  konu 
hans,  og  stefndi  Björgu  heim  til  Hóla  að  viðlagðri 
bannspínu;  hræddist  hún  og  hlýddi  stefnunni.  — 
Árið  1507,  um  veturinn,  dæmdi  hann  af  henni  of 
f  jár,  en  fyrst  varð  hún  með  eiði  að  lofa  að  skilja  við 
mann  sinn,  en  hún  vildi  alt  til  vinna  að  sleppa  við 
pindingar  og  varðhald.  Enn  varð  hún  að  lofa  því, 
að  liðsinna  manni  sinum  í  engu,  mátti  ekki  rjetta 
honum  vatnsdrykk,  hvað  sem  við  lægi.  Jeg  set  hjer 
sýnishorn  af  þeim  skilmálum,  er  henni  voru  settir 
um  fjárútlát: 


190 


1.    Fyrir  ólöglegan  hjúskíipargjðrning  skyldi  hún 


gjalda  Hólakirkju 


15  merkur 


2.  Fyrir  fyrstu  barneign 

3.  —    aðra  barneign 

4.  —     þriðju  barneign 


15  — 

30  — 
60  — 


5.  —     allar  þjónustu  tekjur  síðan  þau  giftust, 

en  það  töldust  vera  10  ár,  hvert  ár  3  merkur  .    30  — 

6.  Fyrir  hvert  16  daga  hald,  sem  hún  hefir  í  kirkju 
gengið  12  aura  í  10  ár  .  .  

7.  Fyrir  sunnudaga  og  allar  postulamessur  og  aðra 
helga  daga  í  þau  10  ár,  6  aura  fyrir  hverja  . 

8.  Fyrir  hvern  rúmhelgan  dag  í  10  ár  18  álnir  . 

9.  Fyrir  likhamlegar  samvistir  við  Jón  Sigmunds- 
son  að  sverja  sjettareið  eða  gjalda  Hóladóm- 


10.    Fyrir  svefn  og  samneyti  við  Jón  að  sverjr.  sjett- 

areið  eða  gjalda  biskupi  og  Hólakirkju  ...    60  — 

Allur  þessi  sakeyrir  skyldi  goldinn  í  friðu  heim  til 
Hóla  fyrir  næstu  fardaga.  Með  þessu  var  henni  gefið 
frelsi;  fjeð  galt  hún  alt. 

Lögmaður  tók  nú  það  ráð  að  leita  á  konungsfund, 
þvi  að  ekki  vildi  hann  gefast  upp  fyr  en  i  siðustu 
lög.  Ferð  hans  gekk  honum  að  óskum.  Konungur 
bauð  Stefáni  biskupi  i  Skálholti  ásamt  hinum  æðstu 
mönnum  kirkjunnar  að  rannsaka  mál  hans  að 
nýju  og  dæma  honum  konuna  og  eignir  allar,  ef 
hann  hefði  verið  sviftur  þeim  ranglega.  Ennfremur 
veitti  hann  honum  lögmannsembættið  norðan  og 
vestan.  En  þótt  undarlegt  og  ótrúlegt  megi  virðast, 
þá  urðu  nú  málalokin  þau,  að  Stefán  biskup  og 
dómsmenn  hans  dæmdu  alla  gjörninga  og  dóma 
Gottskálks  og  presta  hans  sanna  og  rjetta,  og  Gott- 
skálk  biskup  við  málið  skilinn  með  heiðri  og  sóma. 


kirkju 


60 


191 


Lögmannsembættið  þorðu  þeir  ekki  að  taka  af  hon- 
um  af  ótta  við  konung,  en  næsta  erfitt  átti  Jón  með 
að  gegna  þvi  og  að  dæma  dóma  og  fá  lögum  hlýtt, 
því  að  bannfæringin  lá  á  honum  sem  heljarfarg. 
Raunar  sá  öll  alþýða  manna,  að  hann  vildi  vernda 
og  styðja  rjett  hennar,  en  ótti  manna  við  þær  ógn- 
ir,  sem  af  þvi  gat  leitt  að  liðsinna  bannfærðum 
manni,  ljet  margan  sitja  jhjá  aðgerðarlausan  eða 
snúa  baki  við  lögmanni.  Sumarið  1511  var  svo  kom- 
ið,  að  lögmaður  hjelst  ekki  lengur  við  á  Norður- 
landi  fyrir  ofsóknum  biskups;  flýði  hann  þá  á  náðir 
vinar  sins,  Björns  Guðnasonar  í  Ögri.  Tóku  þeir  nú 
höndum  saman  um  að  vernda  rjett  leikmanna  gegn 
ofsóknum  og  yfirgangi  biskupa,  og  bættist  þá  það 
við  mótlæti  Jóns,  að  Stefán  biskup  lagði  á  hann 
fullan  fjandskap  og  bannsöng  hann,  enda  fylgdust 
biskupar  venjulega  að,  er  kúga  skyldi  leikmenn. 
Gerðu  nú  biskupar  báðir  einskonar  bandalag  ann- 
ars  vegar  gegn  þeim  frændum,  Jóni  og  Birni,  en 
þeir  styrktu  á  hinn  bóginn  hvor  annan,  Jón  Björn 
með  dómum  sínum  og  lögspeki,  en  Björn  aftur  Jón 
með  auði  sínum  og  mannafla.  Sumarið  1513  tók 
Gottskálk  biskup  að  ofsækja  Einar,  son  Jóns  lög- 
manns,  og  ákærði  hann  um  að  hafa  liðsint  föður 
sínum  á  einhvern  hátt,  eftir  að  hann  var  fallinn  í 
bann,  áður  en  hann  fór  að  norðan.  Var  Einar  auð- 
ugur  af  móðurarfi  sinum,  og  vildi  biskup  ná  þvi  f  je 
undir  sig,  og  mun  jeg  víkja  betur  að  þvi  siðar. 

Biskupar  báðir  tóku  nú  að  ofsækja  þá  frænd- 
ur,  Jón  lögmann  og  Björn,  en  þeir  vörðust  svo  vel 
um  hríð,  að  ekki  vanst  á.  petta  sumar,  1513,  20. 


192 


iriaí,  stefndi  Jón  lögmaður  saman  alþýðu  allri  og 
leikmönnum  i  Leiðarhólmi  i  Dölum;  var  þar  sam- 
antekin  og  samþykt  hin  svo  nefnda  Leiðarhólms- 
samþykt,  er  síðar  varð  mjög  nafnfræg,  og  hefir 
jafnan  verið  talin  hin  merkilegasta  og  nauðsynleg- 
asta  samþykt,  sem  gerð  var  á  öllu  því  timabih,  og 
átti  að  vera  til  verndar  gegn  innlendri  og  útlendri 
kúgun.  Sýnir  þetta  vel  skarpleik  lögmanns  og  þrek, 
og  eigi  síður  hitt,  hve  langt  hann  var  á  undan  sin- 
um  samtíðarmönnum,  og  hve  ant  honum  var  til  sið- 
ustu  stundar  að  verja  frelsi  og  rjett  leikmanna  og 
landsrjettindin  yfirleitt.  Samþykt  þessi  er  svo  langt 
mál,  að  jeg  verð  að  láta  mjer  nægja,  að  vísa  þeim, 
sem  hana  vilja  lesa,  í  Islenskt  fornbrjefasafn,  VIII. 
bindi,  og  Árbækur  Espólíns;  er  hún  vel  þess 
verð,  að  hún  sje  lesin  af  hverjum  einasta  íslendingi. 
En  hafi  alþýða  þessa  lands  nokkru  sinni  fengið  að 
reyna  þann  sannleik,  að  óhamingju  Islands  verð- 
ur  alt  að  vopni,  þá  fjekk  hún  það  þetta  ár.  Biskup- 
arnir  báðir  risu  nú  upp  i  öllu  sínu  veldi,  og  fengu 
með  sjer  marga  valdsmenn  úr  flokki  leikmanna 
—  er  þó  höfðu  samþykt  það,  er  gert  var  á  Leiðar- 
hólmsþingi  —  til  að  vinna  á  móti  samþyktinni  og 
öllum  samtökum.  Tókst  þeim  þetta  svo  vel,  að  húu 
varð  lítt  eða  ekki  að  notum. 

pegar  Jón  lögmaður  sá,  hvað  verða  vildi,  bjóst 
hann  enn  til  utanferðar  til  þess  að  vinna  konung  á  sitt 
mál.  Veitti  konungur  honum  áheyrn  sem  f}rr,  og 
góðar  undirtektir  að  þvi  er  samþyktina  snerti;  enn 
fremur  veitti  konungur  honum  uppreist  í  málum 
hans,  og  skipaði  konungur  höfuðsmanni  að  sjá  um 


193 


að  hann  næði  lögum  og  landsrjetti  og  styrkja  hann 
til  að  framfylgja  lögunum  og  öllum  góðum  og  gagn- 
legum  lagasetningum.  En  höfuðsmaður  sem  var  út- 
lendur  og  ekki  hlyntur  neinum  nýmælum,  sem  al- 
þýðu  þessa  lands  mætti  að  gagni  koma,  hafði  sam- 
þyktina  að  engu;  en  um  mál  lögmanns  er  það  að 
segja,  að  mælt  er,  að  Gottskálk  biskup  bæri  svo 
mikið  fje  á  höfuðsmann,  að  hann  vildi  láta  drepa 
Jón  lögmann,  en  þá  þjóðarsmán  hindraði  lögmað- 
urinn  sunnan  og  austan,  Vigfús  Erlendsson.  Gengu 
þeir  nú  allir,  höfuðsmaður  og  biskupar  báðir,  svo 
fast  fram  i  málum  þessum,  að  þeir  þröngvuðu  al- 
þingi  1518  til  þess  að  dæma  Jón  Sigmundsson  sann- 
an  rógsmann,  frá  eignum,  æru  og  embætti;  lifinu 
einu  hjelt  hann.  En  15.  mai  árinu  áður  hafði  Gott- 
skálk  biskup  látið  tólf  presta  sína  dæma  Jón  rjett- 
an  og  sannan  villutrúarmann,  fyrir  rangar  og  skað- 
legar  kenningar;  segir  þar  meðal  annars  í  dóms- 
ástæðunum,  að  hann  sje  uppblásinn  í  móti  guði  með 
„villutrú  og  tragteringum  og  trúarinnar  afgöngu." 
Ekki  mundu  samt  allar  þessar  ofsóknir  hafa  megn- 
að  að  beygja  þrek  Jóns  til  fulls,  ef  ekki  hefði  hann 
þetta  sama  ár  mist  sinn  eina  vin  og  aðstoðarmann, 
Björn  Guðnason,  en  hann  deyði  1517,  og  þá  lætur 
Jón  bugast,  tekur  lausn  og  skriftir  af  Stefáni  biskupi, 
og  upp  frá  því  lætur  hann  ekki  til  sín  taka  opin- 
berlega  i  nokkru  máli.  Verður  helst  af  sögunni  ráð- 
ið,  að  hanum  hafi  fallið  missir  Bjarnar  nær  en  alt 
annað,  er  hann  hafði  áður  reynt. 

Nú  voru  öll  sund  lokuð.  Eftir  þetta  bjó  hann  við 
fátækt  mikla,  sviftur  vinum,  f  je  og  heilsu,  i  Krossa- 

13 


194 


nesi  á  Vatnsnesi  nyrðra.  Nú  hefði  mátt  vænta  þess, 
að  Gottskálk  biskup  hefði  látið  staðar  numið,  og  að 
börn  Jóns  hefðu  fengið  að  vera  í  friði.  En  þegar 
ekkert  var  lengur  af  Jóni  að  hafa,  tók  biskup  fyrir 
alvöru  að  ofsækja  Einar  son  hans.  Árið  1517,  13. 
maí,  stefndi  hann  Einari  fyrir  tólf  presia  dóm  i  Við- 
vik  i  Skagafirði,  og  ákærir  hann  um  fimm  stór- 
sakir,  og  sú  þyngst,  að  hann  hafi  sofið  hjá  Jóni  föð- 
ur  sinum  bannfærðum  og  hjálpað  honum  og  liðsint 
á  annan  hátt.  Dæmir  biskup  af  honum  allar  eignir 
og  að  skilja  við  konu  sina.  En  með  því  að  hann 
náði  ekki  öllu  hans  fje,  árjettaði  hann  ofsókn  sína 
með  fullri  bannfæringu.  Kona  Einars  hjelt  þvi,  seni 
hún  gat  af  fjenu,  og  liðsinti  manni  sínum  alt  það, 
er  hún  mátti;  en  biskup  gerði  henni  það  tiltæki  dýr- 
keypt,  þvi  að  14.  júní  1520  lætur  hann  presta  sína 
á  Víðivöllum  i  Skagafirði  dæma  af  henni  hvern  ein- 
asta  eyri  i  föstu  og  lausu,  og  skipar  Gilbert  presti 
frænda  hennar,  að  varðveita  fjeð,  svo  að  hún  geti 
ekki  á  neinn  hátt  hjálpað  manni  sínum.  Lengra 
komst  biskup  ekki,  því  nú  átti  hann  sjálfur  fám 
vikum  siðar  að  mæta  fyrir  drottins  dómi,  en  þar 
hefir  hann  að  likindum  ekki  ráðið  einn  öllu. 

Sagan  getur  Jóns  lögmanns  síðast  með  þessum 
orðum:  „Jón  lögmaður  bjó  þá  að  Krossanesi,  vinum 
horfinn  og  örsnauður  að  f  je."  Hann  tók  um  haustið 
1520  sótt  þá,  er  leiddi  hann  til  bana;  var  það  í  al- 
mæli  haft,  að  hann  hefði  stefnt  Gottskálki  biskupi 
fyrir  guðs  dóm,  og  er  það  satt,  að  margur  hefir 
skotið  máli  sínu  til  guðs  fyrir  minni  sakir.  Hann 
áminti  börn  sin  til  guðlegs  athæfis,  og  fól  að  síð- 


195 


ustu  önd  sína  Jesú  Kristi,  með  auðmjúkri  bæn; 
hafði  hann  verið  maður  mjög  vel  að  sjer  um  alt 
atgerfi,  en  þó  hinn  allra  mesti  mótlætismaður.  Gott- 
skálk  biskup  var  á  Grenjaðarstað  að  veislu,  aðrir 
segja  á  Hrafnagili,  er  hann  frjetti  lát  Jóns.  Hann 
kvað  nú  ráð  að  búa  sig  til  brottferðar;  ljet  taka 
hesta  sína  og  reið  sem  skyndilegast  heim  til  Hóla. 
Hann  tók  sótt  hastarlega,  og  hjet  á  St.  Jóhannes  og 
Guðmund  góða  að  duga  sjer.  Hann  andaðist  á  öðr- 
um  degi. 

Dánarár  þeirra  beggja  er  talið  1520,  en  um  mán- 
aðardag  er  óvist.  Hins  vegar  má  af  sögunni  ráða, 
að  skamt  hafi  orðið  á  milli  þeirra. 


'pað  sem  jeg  hafði  í  hyggju,  er  jeg  valdi  að  tala 
hjer  um  Jón  Sigmundsson  i  kvöld,  er  þetta  þrent: 
ofsóknir  þær,  er  hann  sætti,  vörn  hans  gegn  þeim 
og  dæmi  það,  er  hann  hefir  öllum  gefið,  öldum  og 
óbornum. 

pað  er  hin  mesta  óhamingja  þessa  merkismanns, 
að  aðalmótstöðumaður  hans,  er  sá  maður,  sem  tal- 
inn  hefir  verið  einn  hinn  harðsnúnasti  og,  ef  til  vill, 
einhver  hinn  samviskulausasti  biskup,  er  á  þessu 
landi  hefir  verið;  i  allri  kirkjusögu  landsins  finst 
ekki  sá  biskup,  er  beitt  hafi  þvílikum  vopnum  sem 
Gottskálk  gegn  Jóni  lögmanni.  pvi  að  þótt  biskup- 
ar  þættu  harðir  við  leikmenn,  voru  þó  leikmenn  ekki 
ofsóttir,  ef  þeir  voru  alsaklausir.  En  hjer  hefir  sag- 
an  sannað,  að  alt  öðru  máli  var  að  gegna,  því  að 
sakleysi  Jóns  lögmanns  sannaðist  að  fullu,  þótt  síðar 

13* 


196 


yrði.  pað  bætir  ekki  um  heldur,  að  konungur 
og  sumir  höfðingjar  þessa  lands  bregðast  Jóni,  er 
hann  leitar  trausts  hjá  þeim  til  þess  að  ná  rjetti 
sínum,  þvi  að  óhugsandi  er,  að  biskupi  hefði  tekist 
að  yfirbuga  hann  með  öllu  og  eyðileggja,  ef  hann 
hefði  ekki  fært  sjer  i  nyt  þekkingarleysi  og  blindni 
annara  á  það,  er  satt  var  og  rjett.  Sundrung  og 
blindni  landsmanna  sjálfra  eyðilagði  Leiðarhólms- 
samþyktina,  ekki  síður  en  Gottskálk  biskup,  enda 
var  þá  sem  oftar  ekki  ein  báran  stök  hjá  lands- 
mönnum. 

Vörn  Jóns  og  frammistaða  öll  virðist  sanna,  að 
hann  hafi  verið  sannkallað  andans  mikilmenni,  og 
á  hvaða  öðrum  tima,  sem  hann  hefði  lifað,  mundi 
hann  hafa  komið  stórmiklu  til  leiðar;  og  þrátt  fyrir 
alt,  fjekk  hann  miklu  til  vegar  komið,  sje  alls  ná- 
kvæmlega  gætt,  og  það,  sem  hann  vann  fyrir  land 
og  lýð,  var  að  þakka  þreki  hans  og  staðfestu,  fram- 
ar  en  hinu,  að  landsmenn  styddu  hann  dyggilega.  í 
full  10  ár  gegndi  hann  lögmannsembættinu  með  rögg- 
semd  og  samviskusemi  og  einbeittni,  og  mikið  af  þeim 
tima  situr  hann  i  banni  biskupanna  beggja,  og  mun 
það  vera  einsdæmi  i  sögu  þessa  lands.  Alla  þessa 
stund  berst  hann  fyrir  rjetti  þeirra,  er  minni  voru 
máttar,  gegn  biskups-  og  konungsvaldi,  dæmir 
dóma  og  semur  samþyktir  til  verndar  rjettindum 
þjóðarinnar,  enda  má  glögt  sjá,  að  frammistaða 
hans,  þótt  hann  yrði  undir  að  lokum,  vakti  þó  at- 
hygli  þjóðarinnar,  og  þvi  urðu  afleiðingarnar  af 
starfi  hans  slíkar  sem  raun  varð  á.  pótt  þeir  gengju 
báðir  í  senn  til  grafar,  lögmaður  og  biskup,  þá  dó 


197 


þó  ekki  þar  með  viðureign  þeirra  i  meðvitund  lands- 
manna.  —  Mynd  þeirra  varð  svo  ólík  í  endur- 
minningunni,  vegna  þess  að  vopnin,  er  þeir  beittu, 
voru  svo  ólík.  Jón  lögmaður  neytti  jafnan  góðra 
vopna,  og  þvi  tókst  honum  hvað  ef  tir  annað  að  sanna 
sakleysi  sitt.  Hins  vegar  beitti  biskup  og  hans  fylgi- 
fiskar  svo  svivirðilegum  vopnum,  að  flestum  hlaut 
að  ofbjóða.  J?að  sjest  og  vel  af  sögunni,  að  viður- 
eign  þeirra  hefir  haf t  hin  mestu  áhrif  á  hugi  manna, 
jafnt  andlegrar  sem  veraldlegrar  stjettar,  þvi  varla 
gat  hjá  þvi  farið,  að  biskup,  er  fram  liðu  stundir, 
ynni  kirkjunni  hið  mesta  tjón  með  sliku  athæfi  i 
málum  sínum  við  Jón  lögmann,  enda  tóku  nú  marg- 
ir  að  þrá,  að  okinu  mætti  á  einhvern  hátt  ljetta.  Og 
því  Ijetti  og  að  nokkru  leyti  með  láti  Gottskálks 
Njkulássonar  hins  grimma. 

Eigi  er  óliklegt,  að  biskup  hef ði  farið  vægar  í  sak- 
irnar,  ef  hann  hefði  dreymt  um  þá  tíma,  er  fram 
undan  voru  fyrir  íslensku  kirkjuna,  og  getað  skilið, 
að  hann  með  ofsa  sinum  var  að  auka  konungsvald- 
inu  fylgi  og  ryðja  braut  siðaskiftunum  í  hugum 
landsmanna,  og  drepa  þá  trú,  er  hjer  hafði  verið 
játuð  i  rúmar  fimm  aldir.  pegar  hann  dó,  fjekk 
hann  nafnið  „hinn  grimmi",  er  við  hann  hefir  siðan 
loðað;  og  talinn  hefir  hann  verið  einhver  mesti  harð- 
stjóri  þessa  lands,  andlegrar  stjettar  manna. 

Jón  lögmaður  er  nú  á  hinn  bóginn  talinn  einn  hinn 
mætasti  maður  sinnar  tiðar  og  með  bestu  sonum 
þessa  lands  á  öllum  öldum. 

Og  hvað  er  það  þá,  sem  vjer  getum  gott  lært  af 
æfisögu  Jóns  Sigmundssonar?  Mjer  þykir  það  mestu 


198 


skifta,  að  hann  var  mikill  og  einlægur  trúmaður: 
sagan  getur  þess  um  hann,  er  hann  var  smádreng- 
ur,  og  söm  eru  orðin  um  æfilok  hans.  Hann  kallar 
til  sín  börn  sín,  skipar  þeim  umhverfis  hvílu  sina, 
ekki  til  arftöku,  þvi  biskup  hafði  rænt  hann  öllum 
fjármunum.  En  hann  boðar  þau  til  sín  til  þess  að 
áminna  þau  um  guðlegt  athæfi,  og  veita  þeim  sína 
föðurblessun  að  skilnaði.  Enginn  hafði  honum  fremur 
þurft  á  styrk  trúarinnar  að  halda,  enda  getur  enginn 
nema  sá  einn,  er  hefir  sterka  og  staðfasta  trú  á 
guð  og  málefni  þau,  er  hann  berst  fyrir,  staðið  jafn- 
lengi  á  vígvellinum  sem  hann,  án  þess  að  þreytast 
eða  hniga  i  valinn.  Og  það  er  þetta,  sem  saga  is- 
lensku  þjóðarinnar  hefir  öllum  að  segja  fyr  og  síð- 
ar:  pá  vinina  hefir  ættjörðin  átt  hollasta  og  trygg- 
asta,  þau  mikilmennin  mest,  er  kallast  hafa  mátt 
„sannkristin  göfugmenni". 

Jón  lögmaður  var  hreinlyndur,  og  sagði  hispurs- 
laust  sannleikann  mótstöðumönnum  sínum,  og  án 
alls  manngreinarálits.  Hann  hjelt  þvi  fram,  er  hann 
áleit  rjettast  og  sannast  og  helst  til  nytja,  og  hirti 
litt  um  hvað  aðrir  sögðu.  Vist  mundi  honum  hafa 
reynst  kleift  með  lögmannsvaldi  sínu,  auði  og  ætt- 
göfgi  að  ná  vináttu  biskups,  ef  hann  hefði  ekki  kosið 
að  fara  þá  leið  að  verja  sakleysi  sitt  drengilega 
og  vernda  rjett  sinn  og  annara,  heldur  játað  það  á 
sig,  er  hann  vissi  sig  saklausan  af,  og  brugðist  þann- 
ig  sjálfum  sjer  og  öðrum.  En  hann  gekk  gegn  vald- 
inu,  þótt  ægilegt  væri,  og  þótt  hann  gæti  sjeð  fyr- 
ir  afleiðingarnar,  þvi  afdrif  Rafns  lögmanns  Brands- 


199 


sonar  voru  þá  enn  í  fersku  minni,  og  mátti  hann 
því  vel  vita,  hver  hans  hlutur  mundi  verða,  er  hann 
átti  við  þann  málum  að  skifta,  er  síst  var  betri  við- 
ureignar  en  Ólafur  biskup  Rögnvaldsson  hafði  ver- 
ið.  En  honum  var  annara  í  viðureign  sinni  við  biskup 
og  i  Leiðarhólmi  að  fylgja  þvi,  er  hann  áleit  rjett, 
heldur  en  sínum  hagsmunum  sjálfs  og  barna  sinna. 
fpessi  var  sökin  til  þess,  að  hann  breytti  eins  og  hann 
gerði,  og  munu  allir  þeir,  er  þekkja  æfisögu  og  æfi- 
starf  hans  lita  svo  á,  að  hann  hafi  breytt  rjett,  enda 
meðtóku  f lestir  afkomendur  hans  umbun  verka  hans. 

Jón  lögmaður  varð  maður  mjög  kynsæll,  og  eru 
margir  merkustu  menn  þessa  lands  frá  honum  komn- 
ir,  en  minning  hans  er  svo  fögur,  að  af  henni  hefir 
lýst  um  liðnar  aldir,  og  enn  mun  hún  verða  leiðar- 
ljós  komandi  kynslóðum  þessa  lands;  og  dæmi  hans 
mun  æ  hvetja  til  framsóknar  i  því,  sem  gott  er,  rjett 
og  satt. 

Nú  er  á  þessum  tímum  margt  ritað  og  rætt  um 
trú,  ættjarðarást  og  vísindi.  En  mjer  dettur  i  hug, 
er  jeg  hefi  kynt  mjer  æfiatriði  þessa  merka  manns, 
það  sem  einn  af  andans  mönnum  þessa  lands  hefir 
sagt:  „Hjer  á  jörðu  fæst  engin  mentun,  sem  jafn- 
ast  við  þá  þekkingu  að  læra  þá  list  að  lifa  kristilega 
og  deyja  sáluhjálplega,  því  nái  maðurinn  ekki  þeirri 
mentun,  verður  lærdómur  hans  hálfverk,  og  ætt- 
jarðarást  hans  eigingjörn.  En  þar  sem  ættjarðar- 
ástin  er  fram  komin  af  kristilegri  trú  i  kærleiks- 
ríkri  starfsemi,  þá  verður  hún  landi  og  lýð  til  bless- 
unar,  þvi  hún  er  framborin  af  þeim  manni,  sem 


200 


mentaður  er  til  eilifs  lifs."  J?á  mentun  hafði  Jón 
Sigmundsson  lögmaður  öðlast,  og  þess  vegna  var 
ættjarðarást  hans  hrein,  laus  við  alla  eigingirni;  og 
J>á  ættjarðarást  óska  jeg,  að  hver  einasti  Islending- 
ur  megi  eignast  nú  og  á  komandi  tímum. 


Pjetur  Einarsson  (Gleraugna-Pjetur). 

Fyrirlestur  fluítur  í  K.  F.  U.  M.  12.  mars  1909. 


Heiðruðu  fjelagsbræður! 

Tveir  mánuðir  eru  liðnir,  síðan  jeg  talaði  hjer  um 
Ara  lögmann,  son  Jóns  bikups  Arasonar.  Jeg  valdi 
mjer  þá  æfisögu  Ara  til  frásagnar,  af  þvi  að  jeg 
taldi  hann  sanna  fyrirmynd  allra  ungra  manna.  — 
Honum  var  flest  vel  gefið,  bæði  sjálfrátt  og  ósjálf- 
rátt,  og  fátt  tel  jeg  hollara  ungum  mönnum  en  að 
lesa  eða  heyra  sagt  frá  þeim  sonum  Islands,  sem 
frá  barnæsku  og  alt  til  siðustu  stundar,  unnu  fyrir 
guð  og  ættjörð  sína,  en  fyrir  þetta  tvent  tel  jeg,  að 
Ari  lögmaður  hafi  lifað  alla  sina  æfi,  þótt  hún  þvi 
miður  yrði  alt  of  stutt.  — 

Alt  öðru  máli  er  að  gegna  um  Pjetur  Einarsson, 
sem  seinna  hlaut  viðurnefnið  „Gleraugna-Pjetur", 
enda  er  ómögulegt  að  hugsa  sjer  ólikari  menn  en 
þá  tvo. 

Skilji  jeg  æfisögu  Pjeturs  rjett,  þá  hefir  honum 
verið  ýmislegt  vel  gefið,  er  honum  var  ósjálfrátt, 
svo  sem  námshæfileikar,  líkamlegt  atgerfi,  þrek  og 
þol.  Hins  vegar  fæ  jeg  ekki  betur  sjeð,  en  að  honum 
hafi  verið  flest  illa  gefið,  er  honum  var  sjálfrátt, 


202 


og  það  ræður  úrslitunum  í  viðskiftum  hans  við  sam- 
tiðina  og  veldur  þeim  dómi,  sem  sagan  hefir  kveð- 
ið  upp  um  hann. 

ij>að  er  alt  annað  en  skemtilegt  að  segja  frá 
manni,  sem  lifði  fyrir  löngu  siðan,  og  lýst  er  með 
öðrum  eins  litum  og  sagan  lýsir  Gleraugna-Pjetri;  en 
af  þeirri  lýsingu  virðist  mega  ráða,  að  Pjetri  hafi  alt 
verið  illa  gefið,  það  er  honum  mátti  sjálfrátt  vera, 
enda  lætur  hann  í  flestu  stjórnast  af  blindri  ágimd, 
valdafikn,  ótrúmensku,  trúleysi  og  hræsni. 

pað  er  vist,  að  þetta  er  ófögur  lýsing,  en  þó  virð- 
ast  nútímans  sagnfræðingar  staðfesta  hana  með 
dómum  sinum. 

Prófessor  Einar  Arnórsson  gefur  meðal  annara 
Pjetri  þann  vitnisburð,  að  hann  hafi  verið  jafnótrúr 
föðurlandi  sínu  sem  lánardrotni,  það  er  konungi  sin- 
um  og  ráðuneyti  hans,  og  mun  varla  nokkur  af 
siðaskiftamönnum  hafa  hlotið  þyngri  dóm,  en  þann 
að  vera  þetta  tvent:  föðurlands-  og  drottinsviki. 
Pjetur  virðist  hafa  beitt  undirhyggju  og  hræsni  við 
yfirmenn  sina,  en  kúgun  við  hina,  er  minni  voru 
máttar   og  undir  harðstjórnaroki  hans  stóðu. 

Jeg  vil  þá  leyfa  mjer  að  koma  með  nokkra  sund- 
urlausa  drætti  úr  æfisögu  Pjeturs,  og  þótt  þeir  að 
þessu  sinni  verði  fáir,  vona  jeg  þó,  að  þeir  nægi  til 
þess  að  sýna  ykkur,  að  einmitt  Pjetur  sjálfur  stað- 
festir  þann  dóm,  sem  um  hann  hefir  verið  feldur 
fyr  og  síðar,  og  sannar  lýsinguna,  sem  er  orðin  þjóð- 
kunn,  þótt  ljót  sje. 

Pjetur  er  fæddur  á  Stað  á  Ölduhrygg  (Staða- 
stað)  1504.  Faðir  hans,  Einar  prestur  Snorrason, 


203 


var  talinn  með  merkustu  prestum  Skálholtsstiftis 
á  þeim  tíma  og  skáldmæltur  vel»  enda  kallaður 
„Einar  Ölduhryggjarskáld". 

Móðir  Pjeturs,  en  fylgikona  sjera  Einars,  var  Ingi- 
riður  Jónsdóttir,  jsystir  Stefáns  biskups,  og  talin 
merkiskona.  Hana  hafði  áður  átt  Jón  smiður  Auð- 
unnarson,  og  voru  þeirra  synir  þrir:  Erlendur  Niku- 
lás  og  Magnús,  —  hálfbræður  Pjeturs.  Alsystkin 
Pjeturs  voru  þessi: 

Brandur  prestur  (Moldar-Brandur), 

porvarður,  sem  fór  til  Danmerkur  og  mentaðist 
þar  vel,  og  var  talinn  hálærður,  en  dó  ungur; 

Márteinn,  siðar  biskup  í  Skálholti, 

Ingiriður,  er  átti  Daði  Guðmundsson  i  Snóksdal. 
Seinna  kvognaðist  Pjetur  Ingiriði  systur  Daða,  og 
er  mælt,  að  í  ýmsu  væru  þeir  mágar  likir,  enda 
tengdirnar  styrkar. 

Aðra  systur  átti  Pjetur,  er  Guðlaug  hjet.  Hennar 
fjekk  enskur  maður,  að  nafni  Róbert.  Hafði  hann 
áður  verið  tvo  vetur  á  Staðastað,  og  kynt  sig  vel. 
Brúðkaup  þeirra  var  haldið  i  Rifi,  og  er  sagt,  að 
níu  ensk  skip  hafi  legið  þar,  og  kostuðu  skipverjar 
veisluna  að  öllu  leyti;  er  meðal  annars  frá  þvi  sagt, 
að  hvert  skip  legði  til  veislunnar  eina  tunnu  vins. 
Brúðkaupið  stóð  i  hálfan  mánuð  og  var  drukkið 
fast,  því  veitt  var  af  rausn  mikilli.  Siðan  sigldu  þau 
hjónin  til  Englands,  og  hafa  að  líkindum  ílendst 
þar,  að  minsta  kosti  hafa  þau  ekki  komið  aftur  til 
íslands,  svo  menn  viti  til.  Marteinn  bróðir  Guð- 
laugar  sigldi  með  þeim  hjónum  til  Englands.  Kom 
Guðlaug  honum  þar  í  skóla,  og  öðlaðist  hann  góða 


204 


mentun;  meðal  annars  lærði  hann  málaraiðn;  og 
hjelt  svo  aftur  heim  til  Islands. 

Pjetur  ólst  upp  með  föður  sínum,  og  er  fátt  frá 
honum  að  segja  fyrst  um  sinn;  er  ekki  annars  getið 
um  æsku  hans,  en  að  hann  væri  vel  gefinn,  eins  og 
önnur  börn  sjera  Einars,  og  hjá  föður  sinum  hefií 
hann  að  likindum  hlotið  gott  uppeldi. 

Vorið  1530  fór  hann  utan,  og  var  þá  26  ára,  ef 
fæðingarár  hans  er  rjett  talið.  Hjelt  hann  fyrst  til 
Danmerkur,  en  hafði  þar  skamma  dvöl,  og  siðan  til 
pýskalands  og  lærði  þar  hernaðariþrótt. 

par  kyntist  hann  kenningu  Lúthers  og  hneigðist 
brátt  að  henni.  En  er  hann  þóttist  ekki  fá  þann 
frama  í  pýskalandi,  er  hann  vildi,  fór  hann  þaðan 
eftir  fimm  ára  dvöl  heim  til  íslands  haustið  1535. 
pegar  hann  kom  heim,  voru  ástæður  hans  alt  ann- 
að  en  glæsilegar,  er  hann  var  fjelaus  með  öllu  og 
umkomulaus.  Mentun  sú,  er  hann  hafði  fengið  í 
pýskalandi,  virtist  ekki  geta  opnað  honum  leið  að 
neinu  föstu  embætti  hjer  á  landi.  Hagur  frænda  hans 
var  og  ekki  þannig,  að  hann  gæti  leitað  til  þeirra 
og  faðir  hans  var  háaldraður  (dó  1538) .  Daði  í  Snóks- 
dal  var  ekki  búinn  að  ná  völdum  og  auði,  og  systkini 
hans  gátu  enga  hjálp  veitt  honum.  Hver  hafði  nóg 
með  sig. 

pá  sat  Ögmundur  biskup  Pálsson  á  stóli  í  Skál- 
holti,  og  stóð  veldi  hans  sem  hæst,  en  hann  var 
hniginn  að  aldri  og  sjónin  tekin  að  bila. 

Pjetur  leitaði  á  náðir  hans,  þvi  hann  vissi  sjer  þar 
helst  von  auðs  og  frama,  þvi  biskup  var  höfðing- 
lundaður  og  stórgjöfull  þeim,  er  honum  fjell  vel  við. 


205 


Biskup  tók  vel  á  móti  Pjetri,  og  það  þvi  fremur  sem 
hann  vissi,  að  hann  kom  frá  pýskalandi  ósnortinn 
af  „villu  Lúthers",  eins  og  biskup  komst  að  orði,  — 
samkvæmt  frásögn  Pjeturs  sjálfs,  —  þvi  biskup  var 
maður  ram-kaþólskur. 

Framkoma  Pjeturs  var  og  þannig,  að  biskup  mátti 
ætla,  að  Pjetur  hefði  alist  upp  i  sjálfri  páfahöllinni 
í  Róm  hjá  hinum  „heilaga  föður",  og  væri  nú  af  guði 
sendur  til  styrktar  kirkjunni  á  Islandi.  Pjetur  var 
biskupi  hinn  geðþekkasti  i  allri  framkomu,  og  hðu 
svo  tvö  ár,  að  honum  tókst  að  leika  svo  tveim  skjöld- 
um,  að  hvergi  hallaðist.  „En  Adam  var  ekki  lengi  í 
Paradis,"  segir  máltækið,  og  eigi  var  heldur  Gler- 
augna-Pjetur  all-langa  stund  í  þjónustu  biskups; 
Sumarið  1537  misti  biskup  sjónina  að  mestu,  og 
mun  þá  Pjetur  hafa  þótst  geta  farið  að  sýna,  hver 
maður  hann  var.  Hann  hikaði  ekki  við  að  nota  sjer 
neyðarástand  biskups  og  gekk  úr  þjónustu  hans, 
og  svo  vendilega  sneri  hann  við  blaðinu,  að  hann 
rjeðst  i  flokk  skæðustu  fjandmanna  niskups,  og 
gerðist  með  þvi  eiðrofi,  bæði  við  biskup  og  kirkj- 
una,  eins  og  biskup  seinna  bar  honum  á  brýn. 

Diðrik  er  maður  nefndur,  þýskur  að  ætt;  hann 
hafði  umboð  Kláusar  hirðstjóra  og  sat  nú  á  Bessa- 
stöðum  með  sveina  sína.  Líklegt  þykir,  að  Pjetur 
hafi  áður  en  hjer  er  komið,  kynst  Diðrik  og  svein- 
um  hans,  því  ótrúlega  fljótt  batt  hann  vináttu  við 
þá,  og  bauð  þeim  þjónustu  sína.  <J?að  sannaðist  þá: 
„Að  Óðinn  þá  blótið  fljótt  og  vel."  págu  þeir  þjón- 
ustu  Pjeturs  með  þökkum,  Bessastaðamenn,  og  fögn- 
uði  komu  hans,  en  ekki  tilkyntu  þeir  honum  sam- 


206 


stimdis  hlutverk  þau,  er  hann  átti  að  ynna  af  hendi, 
enda  munu  þeir  og  hafa  haft  sinar  ástæður  fyrir  þvi. 

Til  þess  nú  að  gefa  3rkkur  dálitla  hugmynd  um 
fjelagsskap  þann,  sem  Pjetur  sókti  svo  fast  að  kom- 
ast  í,  að  hann  rauf  eiða  og  trúskap  við  gamlan  vel- 
gerðamann  sinn  (Ögmund  biskup),  er  þar  að  auki 
hafði  jafnan  verið  vinur  föður  hans  og  annara  ætt- 
menna,  tek  jeg  umsögn  sóknarprestsins  á  Bessa- 
stöðum,  Einars  Ólafssonar  í  Görðum. 

Bessastaðir  voru  þá  annexia  frá  Görðum,  og  bar 
sjera  Einari  að  syngja  þar  messu  eftir  því  sem 
kirkjulög  stóðu  til. 

Svall  og  drykkjuskapur  var  á  staðnum.  Diðrik 
sjálfur  var  mjög  drykkfeldur  og  ofstopafullur,  og 
atti  hann  sveinum  sínum  á  þá,  sem  hann  vildi  hefna 
sín  á.  Illræmdastir  sveina  hans  voru  þeir  Hans  Witt 
og  Pjetur  Spons.  í  síðustu  ránsferð  Diðriks  Ijetu 
þeir  lifið  ásamt  honum,  er  mælir  synda  þeirra  var 
fullur.  Sjálfur  kirkjubóndinn,  Diðrik,  var  svo  hí- 
býlaprúður,  að  hann  oftar  en  einu  sinni  flaug  á 
prest  blindfullur,  og  hvatti  sveina  sína  sjer  til  að- 
stoðar,  enda  voru  þeir  oft  ekki  betur  á  sig  komnir 
en  húsbóndinn  sjálfur. 

pótt  prestur  væri  karlmenni  með  afburðum,  f jekk 
hann  nóg  af  slíkum  aðförum,  og  hótaði  hann  Diðrik 
því,  að  ef  hann  hjeldi  uppteknum  hætti,  skyldi  hann 
á  næsta  alþingi,  við  sjálfa  þingmannakirkjuna,  lesa 
eða  láta  lesa  upp  æfisögu  hans,  þegar  þar  væri  mest 
fjölmenni.  petta  hreif,  þvi  að  Diðrik  kærði  sig  ekki 
um  þann  lestur.  Segir  sonarsonur  sjera  Einars,  sem 


207 


annálinn  ritar,  að  afi  sinn  hafi  eftir  það  getað  flutt 
ræður  sínar  í  friði  fyrir  ágangi  Diðriks. 

Seinni  tíma  sagnfræðingar  hafa  haldið  þvi  fram, 
að  Pjetur  hafi  á  árunum  1548 — 1550  skrifað  nokkur 
brjef  til  konungs,  sem  ekki  hafi  verið  holl  sjálf- 
stæði  og  fjárhag  Islands,  og  hefir  það  ekki  verið 
vefengt,  svo  að  jeg  viti.  J>að  er  og  vist,  að  ráðin, 
sem  hann  rjeði  þeim  húsbændum  sinum  á  Bessa- 
stöðum,  voru  hin  verstu  ráð,  sem  íslandi  og  kirkju 
þess  voru  ráðin  á  þeim  tíma,  og  þess  hefir  verið 
getið  til,  að  Diðrik  hafi  heitið  Pjetri  konungshylli 
og  launum,  ef  ráð  hans  næðu  fram  að  ganga,  enda 
hlaut  Pjetur  hvorttveggja,  þótt  endaslept  yrði. 

Nú  vil  jeg  biðja  ykkur  að  taka  vel  eftir  þessu 
„leyndarráði"  danska  valdsins  á  Bessastöðum 
(Pjetri) ,  og  mun  ykkur  þá  betur  skiljast  f  öðurlands- 
ást  hans,  því  frá  þessum  tíma  og  til  elliára  kemur 
Pjetur  fram  í  sinni  rjettu  mynd. 

Viðeyjarkláustur  var  lang-ríkast  allra  klaustra 
hjer  á  landi;  það  átti  hundrað  og  tiu  jarðir,  auk 
mikilla  auðæfa  í  guUi,  góðum  gripum  og  gangandi 
f  je.  Klaustur  þetta  lá  næst  konungsgarðinum  af  öll- 
um  eignum  kirkjunnar,  og  þar  var  hægast  um  vik 
að  ræna  og  rupla. 

Sagnaritarar  þeirra  tíma  segja,  að  Pjetur  hafi 
gefið  umboðsmanni  hirðstjórans  skrá  yfir  allar 
eignir  klaustursins. 

Brjef  Ögmundar  biskups  og  ýmislegt  fleira,  virð- 
ast  og  sanna  þetta,  enda  stóð  Pjetur  manna  best  að 
vígi  að  tíunda  hinar  miklu  eignir  kirkjunnar,  er 
hann  var  nýkominn  úr  þjónustu  biskups.  Enn  frem- 


208 


ur  segir  sóknarprestur  þeirra  Bessastaðamanna,  að 
hann  hafi  hlýtt  á  þá  ráðagerð  þeirra  að  ræna  kirkj- 
ur  og  klaustur,  löngu  áður  en  framkvæmt  var,  þvi 
verkið  var  ekki  eins  auðunnið,  er  til  framkvæmd- 
anna  kom,  eins  og  þeir  höfðu  haldið  i  fyrstu. 

Húsbóndinn  i  Viðey,  Alexius  Pálsson  ábóti,  var 
harður  i  horn  að  taka;  talinn  tveggja  eða  þriggja 
manna  maki  að  afli,  og  húskarlar  hans  margir  ókval- 
ráðir. 

Pjetur  og  Diðrik  biðu  nú  tækifæris  að  ræna  klaustr- 
ið,  og  höfðu  njósnir  úti. 

Vorið  1539  kom  tækifærið.  J>á  fór  Alexius  ábóti 
ásamt  nokkrum  húskörlum  sínum  að  innheimta 
landskuldir  klaustursins,  alla  leið  austur  í  Grims- 
nes,  en  Diðrik  neytti  þá  færis,  og  á  sjálfa  hvita- 
sunnunótt  lagði  hann  upp  með  ránsflokk  sinn  frá 
Bessastöðum. 

Jeg  fæ  ekki  betur  sjeð,  en  að  þeirri  ferð  svipi  all- 
mjög  til  hinna  fornu  vikingaferða.  Diðrik  er  hjer  lik- 
ari  harðsnúnum  ræningjaforingja  vikingatimabilsins 
en  eiðsvörnum  embættismanni  konungs,  er  skyldur 
var  samkvæmt  embættiseiði  sinum  að  gæta  rjettar 
og  laga,  vernda  eignir  og  rjett  allra  landsmanna, 
og  þá  ekki  siður  hinna  varnarlausu  klaustra. 

Mjer  finst  rjett  að  láta  ykkur  heyra,  hvernig 
þeirra  tíma  sagnaritarar  lýsa  framkomu  þessa 
þýskættaða  danska  embættismanns  í  Viðeyjarferð- 
inni.  Sú  lýsing  er  eitthvað  á  þessa  leið:  „peir  komu 
i  Viðey  25.  maí  1539,  á  sjálfan  hvitasunnumorgun, 
þá  er  sól  rann  upp,  og  tóku  hús  á  mönnum,  þvi  allir 
voru  i  rekkju;  tóku  þeir  fólkið  nakið  og  ljeku 


209 


mjög  illa,  börðu  menn  með  köðlum  og  særðu, 
en  bundu  suma.  Nokkrir  björguðust  til  lands  á 
klausturskipinu  mikla,  er  „Thumaskollur"  hjet,  en 
þeir  Diðrik  og  menn  hans  rændu  klaustrið  tuttugu 
nautum,  100  sauðum  og  7000  fiskum,  og  fóru  svo 
á  burt,  en  Diðrik  setti  nokkra  af  mönnum  sinum 
yfir  klaustrið." 

Að  vísu  er  Pjeturs  ekki  getið  i  ránsför  þessari,  enda 
er  enginn  maður  nafngreindur  nema  Diðrik  einn, 
en  þó  er  það  vafalitið,  að  hann  hafi  verið  i  flokki 
Diriks,  og  dreg  jeg  þar  til  þau  rök,  er  nú  skal  greina: 

1  fyrsta  lagi  skrifar  Ögmundur  biskup,  sem  þá 
var  staddur  i  Reykjaholti,  brjef  þetta  sama  sumar,  þar 
sem  hann  ákærir  Pjetur  beinlinis  fyrir  þetta  rán, 
og  hótar  honum  hinu  mesta  banni  fyrir  framið 
rán  og  helgispjöll  i  klaustrinu. 

I  öðru  lagi  er  Pjetur  þá  einmitt  kominn  i  flokk 
Bessastaðamanna,  og  í  þriðja  lagi  er  meðferðin  á 
fólkinu  i  Viðey  nákvæmlega  sú  hin  sama  sem  Pjet- 
ur  hafði  á  munkunum  á  Helgafelli»  þegar  hann 
seinna  tók  það  klaustur.* 

Pjetur  er  nú  orðinn  opinber  f  jandmaður  biskups, 
enda  telur  biskup  það  sínar  sárustu  og  þyngstu  raun- 
ir,  hvernig  hann  og  siðar  Gissur  biskup  reyndust 
honum.  Fyrir  framkomu  sína  við  Ögmund  biskup, 
mesta  velgerðamann  sinn,  hefir  Gissur  biskup  hlot- 
ið  sæti  við  hliðina  á  Gleraugna-Pjetri,  í  sögu  Islands. 

Ekki  var  Diðrik  ánægður  með  þessa  ránsför  sína, 


*  Sumir  sagnaritarar  vorir  ætla  þó,  að  Pjetur  hafi  ekki  verið 
við  riðinn  rán  Viðeyjarklausturs. 

14 


210 


því  tveim  nóttum  fyrir  Lárentiussmessu  betta  sum- 
ar  lagði  hann  af  stað  austur  til  þess  að  ræna  klaustr- 
in  í  pykkvabæ  og  Kirkjubæ.  1  þeirri  för  misti  hann 
lifið  og  flestir  af  mönnum  hans.  Ekki  var  Pjetur 
með  í  þeirri  för. 

Sumariö  1541  var  Ögmundur  biskup  tekinn  hönd- 
um,  rændur  öllu  f je  sínu  og  fluttur  sem  sakamaður 
af  landi  burt.  J?á  var  vegur  Pjeturs  svo  mikill  og 
vinfengi  hans  við  danska  valdið  hjer  svo  öflugt,  að 
Kristófer  Hvítfeld  veitti  honum  umboð  sitt  yfir  land 
alt. 

pegar  nú  völdin  og  auðurinn  var  fenginn,  kom 
til  kasta  Pjeturs  að  sýna,  hvernig  hann  færi  með 
hvorttveggja  gagnvart  landsmönnum,  og  hversu  trúr 
hann  reyndist  lánardrotni  sínum  (Hvítfeld). 

pegar  Ögmundur  biskup  var  tekinn,  eins  og  áður 
greinir,  var  hann  sviftur  öllum  fasteignum  sinum 
og  lausaf je.  Enn  fremur  var  Ásdis  systir  hans  rænd 
öllum  dýrgripum  sínum  og  auk  þess  teknar  af  henni 
tólf  jarðir.  Er  svo  að  sjá,  sem  það  hafi  verið  fremur 
af  ókunnugleika  Hvitfelds  en  ágirnd,  að  þær  slædd- 
ust  með,  þá  er  hann  kúgaði  Ögmund  biskup  til  að 
gefa  skýrslu  um  þær  jarðir,  er  hann  átti,  þvi  sjálf- 
ur  var  hann  viðstaddur,  er  skrá  sú  var  samin. 

En  er  Hvitfeld  var  farinn,  hugðist  Ásdis  að  ná 
rjetti  sinum,  þar  sem  umboðsmaður  Hvítfelds  var 
islenskur,  og  vissi  vel  hvernig  ástatt  var;  reið  hún 
þvi  til  alþingis  og  áheyrandi  öllum  þingheimi  vann 
hún  eið  að  því,  að  hún  ætti  þessar  tólf  jarðir  sam- 
kvæmt  guðs  og  manna  lögum. 


211 


En  Pjetur  þekti  ekki  eða  vildi  ekki  þekkja  nein 
slik  lög,  og  „læsti  jarðirnar  undir  konungs  lás." 

Pjetur  hafði,  þegar  hjer  var  komið  sögunni,  ótak- 
markað  vald  og  var  þvi  gagnslaust  bæði  fyrir  Ásdisi 
og  aðra  að  leita  rjettar  síns  gagnvart  honum,  enda 
sá  hann  svo  um,  að  Ásdís  fjekk  aldrei  aftur  jarðir 
sínar  og  f  jellu  þær  í  konungs  sjóð. 

Danir  trúðu  nú  Pjetri  svo  vel,  að  þeir  fóru  effir 
öllum  hans  tillögum,  enda  hafði  hann  fylgt  þeim 
dyggilega  þá  er  Viðey  var  rænd.  pá  hafði  hann  nú 
og  lögsögn  í  Kjósarsýslu.  Hann  falaði  Viðey  til  ábúð- 
ar  af  Dönum,  og  í  skýrslu  til  konungs  lýsir  hann 
eynni  á  þá  leið,  að  hún  sje  á  útkjálka  landsins  og 
fóðri  að  eins  eina  belju  og  tvö  útigangshross.  „Dön- 
um  má  alt  segja,"  segir  máltækið,  og  víst  trúðu  þeir 
þessu  um  stund,  en  þessi  skýrsla  Pjeturs  sýnir  ná- 
kvæmni  hans  og  samviskusemi,  þegar  hann  átti  að 
meta  eignir  konungs,  og  hagsmunir  hans  sjálfs  voru 
annarsvegar.  Hann  byrjaði  svo  búskap  á  þessari  eyði- 
ey,  sem  hann  hafði  talið  stjórninni  trú  um,  að  væri 
alveg  gróðurlaus  og  þyrfti  eðlilega  endurbóta  við 
um  húsaskipun  og  fleira. 

pað  vill  svo  vel  til,  að  til  er  lýsing  samtiðarmanna 
Pjeturs  á  verkum  þeim,  er  hann  ljet  vinna  þetta  sum- 
ar,  og  er  hún  eitthvað  á  þá  leið,  er  hjer  fer  á  eftir: 

Viðeyjarklaustur  var  best  húsað  allra  klaustra  á 
Islandi,  en  Pjetur  ljet  rífa  niður  til  grunna  hina  veg- 
legu  klausturkirkju,  sem  var  þá  nýsmíðuð  og  hin 
vandaðasta  i  alla  staði.  Einnig  ljet  hann  rifa  niður 
herbergi  munkanna  (domum  bræðranna).  Síðan  tók 
hann  nú  að  byggja  upp  staðinn  á  ný,  en  einnig  í  því 

14* 


212 


verki  kemur  fram  stráksskapur  hans.  Hann  byrjar  á 
því  að  bera  mold  í  kirkjugarðinn  og  jafna  þar  alt  við 
jörðu.  p\í  næst  bygði  hann  eldhús,  þar  sem  „her- 
bergin"  höfðu  áður  staðið,  og  náðhús  þar  aftur  af. 
en  ljet  frárenslið  snúa  i  austur  og  hafði  forina  þar, 
sem  kórinn  var  áður.  Um  fleiri  byggingar  eða  jarða- 
bætur  getur  sagan  ekki,  er  gerðar  hafi  verið  i  Viðey 
á  búskaparárum  Gelraugna-Pjeturs.  Hins  vegar  seg- 
ir  hún  frá  því,  að  myndir  og  helga  dóma  hafi  hann 
svívirt  og  eyðilagt,  en  afhent  Dönum  auðmjúklega 
allan  skrúða,  gull  og  gersemar.  —  Öll  meðferð  Pjet- 
urs  á  Viðey  var  þannig,  að  hún  vakti  hatur  margra 
samtiðarmanna  hans,  en  fyrirlitningu  og  viðbjóð 
seinni  tíma  manna. 

Árið  1543  ljet  hann  sjer  ekki  nægja  Kjósarsýslu, 
heldur  náði  hann  sjer  þá  i  veiði,  er  um  munaði,  en 
það  var  Helgafell  með  öllu  því,  er  þar  heyrði  undir. 
Alt  hafði  staðið  þar  óbreytt  fram  til  þessa;  en  nú 
sló  Pjetur  hendi  sinni  yfir  allar  eignir  þess;  er  sagt 
að  hann  ljeki  munkana  svo  skammarlega,  að  þeir 
flýðu  þaðan  berfættir  og  grátandi  og  ábótinn  fjekk 
að  eins  þrjú  kot  fyrir  sig  og  munkana.  Agirnd  Pjet- 
urs  var  nú  fullnægt  i  bih,  og  það  svo  vel,  að  hann 
gat  leigt  Daða  mági  sinum  allar  Skógarstrandar  jarð- 
ir,  en  sjálfur  settist  hann  að  á  Arnarstapa,  og  er 
sagt,  að  hann  ljeti  húsa  þar  „forkostulega". 

1548  fær  hann  brjef  frá  konungi  þess  efnis,  að 
hann  skuli  handtaka  Jón  biskup  Arason.  Treysti  kon- 
ungur  engum  betur  til  þess  en  honum,  enda  taldi 
Jón  biskup  Pjetur  voldugastan  óvina  sinna  hjer  á 
landi.  Ekki  átti  Pjetri  þó  að  auðnast  sú  frægð  að 


213 


handsama  biskup;  sá  „heiður"  fjell  i  annara  skaut. 
J?ó  var  hann  staddur  þetta  sumar  í  Skálholti  og  varði 
staðinn  fyrir  Jóni  Arasyni,  þvi  Marteinn  hafði  sett 
hann  yfir  alt  sitt,  meðan  hami  sjálfur  var  utan  að 
sækja  vígslu  sína. 

„Makedonia  nægir  þjer  ekki  öll,  sonur  minn," 
sagði  Pilippus  konungur  forðum  við  Alexander 
mikla,  son  sinn,  og  líkt  er  um  Pjetur  að  segja.  Hon- 
um  nægði  ekki  það,  er  hann  hafði  ruplað  á  Suður- 
landi,  en  fór  nú  að  hugsa  sjer  til  hreyfings  á  Norð- 
urlandi.  Hafði  hann  lengi  hugsað  um  ránsferð  þaug- 
að,  en  ekki  árætt,  vegna  þess  að  þar  var  Jóni  bisk- 
upi  Arasyni  að  mæta.  Nú  var  hann  fallinn  (1551) 
og  allar  eignir  hans  komnar  í  konungssjóð  sam- 
kvæmt  hinum  alræmda  Oddeyrardómi,  en  þessar 
eignir  eru  metnar,  eftir  núgildandi  peningaverði, 
rúm-lega  tvö  hundruð  þúsund  króna  virði;  var  Pjet- 
ur  viðstaddur,  er  ráðstafað  var  eignum  biskups  og 
öðrum  klaustraeignum  þar  nyrðra,  og  náði  þar  i 
drjúgan  hvalreka. 

Herramennirnir  Axel  Juel  og  Kristofer  Trondson 
leigðu  honum  Reynistaðarklaustur  með  öllum  jörð- 
um,  90  að  tölu,  og  átti  hann  þar  í  móti  að  annast 
um  uppeldi  Sólveigar  abbadisar  og  systranna,  enn 
fremur  átti  hann  að  sjá  um  uppeldi  barna  sjera 
Björns  á  Melstað,  þvi  að  þau  voru  korn-ung  og  svift 
öllum  eignum  föður  síns.  Enn  skyldi  hann  greiða 
15  dali  i  afgjald.  Samningur  þessi  var  gerður  27. 
júni  1553. 

Ekki  skal  jeg  að  þessu  sinni  rekja,  hvernig  Pjet 
ur  ynti  þessa  skilmála  af  hendi  þar  nyrðra,  en  held- 


214 


ur  má  ætla,  að  eitthvað  hafi  vantað  á,  að  þeir  yrðu 
uppfyltir. 

Um  þessar  mundir  stóð  vegur  Pjeturs  sem  hæst, 
hvað  auð  og  völd  snerti.  En  nú  skyldi  veg  hans  og 
völdum  bráðlega  lokið,  og  hafi  nokkur  maður  feng- 
ið  að  reyna  sannleik  þessara  orða:  „syndin  hefnir 
sín  og  heimslánið  er  hverfult",  þegar  þess  er  aflao 
með  óheiðarlegu  móti,  þá  fjekk  Pjetur  alt  þetta  að 
reyna  seinna  hluta  æfi  sinnar. 

Árið  1553  hljóp  fyrsta  snurðan  á  vináttuþráð  Pjet- 
urs  við  danska  valdið  á  Bessastöðum. 

Pjetur  ætlaði  að  refjast  um  að  greiða  hina  um- 
ræddu  15  dali,  en  gætti  þess  ekki,  að  hjer  var  ekki 
við  varnarlausan  klausturlýð  að  eiga  eða  „búkarla" 
íslenska,  heldur  við  höfuðsmann  Dana,  með  konung 
og  stjórn  að  bakhjarli,  og  þeir  ljetu  ekki  að  sjer 
hæða  í  fjárheimtum.  Dalina  varð  Pjetur  auðvitað 
að  greiða,  en  ekki  var  hann  þó  búinn  að  bíta  úr 
nálinni.  Reynistaðarumboð  var  tekið  af  honum  og 
höfuðsmaðurinn,  Knútur  Steinsson,  bar  á  hann 
hverja  ákæruna  annari  þyngri. 

Fyrst  og  fremst  var  það  borið  á  hann,  að  hann 
hefði  logið,  er  hann  mat  eignir  Helgafells  og  Arn- 
arstapa,  og  sagt  þær  miklu  minni,  en  þær  í  raun 
og  veru  voru;  var  hann  svif  tur  þeim  báðum  og  heimt- 
aðar  miklar  skaðabætur  i  konungssjóð,  og  skyldi 
Pjetur  standa  eftir  slippur  og  snauður. 

En  er  til  auðnar  tók  að  horfa  fyrir  Pjetri,  gekk 
Daði  í  Snóksdal  í  málið  og  bað  griða  fyrir  hans 
hönd;  mátti  Daði  sín  mikils  hjá  Dönum,  en  varð 


215 


þó  að  greiða  allmikla  upphæð  fyrir  Pjetur.  En  þetta 
var  að  eins  stutt  hlje.  Viðey  hjelt  Pjetur  enn,  en  það 
varð  ekki  lengi,  því  að  enn  á  ný  var  tekið  að  rann- 
saka  reikninga  hans,  og  var  hann  nú  kærður  fyrir 
enn  þyngri  sakir  en  áður,  bæði  út  af  Viðeyjarfjár- 
málunum  o.  fl. 

Stjórnin  hafði  í  höndum  skýrslu  hans  um  Viðey, 
sem  áður  er  getið,  en  við  nánari  rannsókn  kom  það 
í  ljós,  að  eyjan  var  ekki  eins  rýr  og  Pjetur  hafði 
sagt  í  skýrslu  sinni,  og  umbætur  hans  á  húsagerð 
og  öðru  munu  hafa  þótt  alt  annað  en  launa  verðar. 

Að  lokum  var  honum  stefnt  utan  á  konungsfund 
til  að  hreinsa  sig  af  öllum  ákærum  og  gera  full  reikn- 
ingsskil  ráðsmensku  sinnar.  Til  þessarar  farar  mátti 
hann  ekki  hugsa,  þvi  hann  vissi  vel,  hvernig  fara 
mundi,  ef  hann  færi  utan.  Ekki  tókst  honum  að 
hrinda  neinum  af  sökum  þeim,  er  á  hann  voru  born- 
ar,  hvorki  um  Viðeyjarmál  nje  annað. 

Sumarið  1564  ætlaði  höfuðsmaður  að  láta  taka 
hann  fastan  og  flytja  nauðugan  til  Danmerkur  til 
þess  að  hann  gæti  þar  meðtekið  laun  verka  sinna 
að  fullu.  Segja  þeirra  tíma  sagnaritarar,  að  hann  hafi 
þá  hvergi  verið  óhultur.  Vinátta  stjórnarinnar  við 
Daða  var  tekin  að  kólna,  og  svo  komið,  að  hann  hafði 
nóg  að  starfa  að  verja  sina  eigin  meðferð  á  kon- 
ungsfje. 

Martein,  bróður  Pjeturs,  hafði  stjórnin  svift  bisk- 
upsembættinu,  og  sjera  Jón  Bjarnason  gamli,  fóst- 
bróðir  Pjeturs,  var  fallinn  i  fulla  ónáð  hjá  stjórn- 
inni  og  þar  að  auki  orðinn  sturlaður  á  geðsmunum. 


216 


pannig  hafði  flestum  vinum  Pjeturs  hlekst  á  að  ein- 
hverju  leyti. 

Ekki  gat  Pjetur  vænst  samúðar  eða  liðsinnis  lands- 
manna,  því  meðan  alt  ljek  i  lyndi  fyrir  honum,  hafði 
framkoma  hans  verið  þannig  gagnvart  þeim,  að  eigi 
mundi  þar  til  neins  að  leita  ásjár.  Að  eins  einn  mað- 
ur  var  honum  ekki  andvigur,  og  það  var  sjera  Gísli 
prestur  Jónsson  frá  Selárdal,  sem  nú  var  orðinn 
hiskup,  því  stjórninni  var  enn  ókunnugt  um  mein- 
bugi  þá,  er  voru  á  ráði  hans. 

Pjetur  leitaði  á  náðir  hans,  og  urðu  þeir  ásáttir 
um,  að  Pjetur  skyldi  felast  í  skauti  kirkjunnar  — 
taka  prestvígslu.  Vígði  biskup  hann  til  Hjarðar- 
holts  i  Laxárdal;  en  þegar  til  átti  að  taka,  urðu  em- 
bættisverkin  honum  örðugri,  en  bæði  hann  og  bisk- 
up  hafði  að  líkindum  grunað,  enda  er  sagt,  að  Pjet- 
ur  hafi  verið  búinn  að  gleyma  því,  er  hann  á  ung- 
um  aldri  nam  í  kristnum  fræðum;  er  og  margt  ólík- 
legra,  því  að  hann  hafði  haft  annað  að  starfa  en  iðka 
bóklestur. 

ipað  verður  þó  ekki  sagt  um  Gísla  biskup,  að  hann 
gerði  miklar  kröfur  til  presta  sinna,  þvi  margir 
urðu  að  láta  það  nægja  að  lesa  upp  kafla  úr  Kor- 
vinspostillu  í  staðinn  fyrir  stólræðu;  þess  vegna  hef- 
ir  biskup  treyst  því,  að  Pjetur  mundi  geta  fleytt  sjer 
á  þenna  hátt. 

Pjetur  var  þá  orðinn  sjóndapur  mjög,  en  um  þær 
mundir  voru  gleraugu  farin  að  flytjast  til  landsins, 
þótt  fremur  væri  fátítt.  (Nefklemmur  þektust  alls 
ekki  þá;  þær  komu  seinna  til  sögunnar,  og  þótti  kenna 
marglætis  að  nota  þær). 


217 


Pjetur  var  svo  heppinn,  að  ná  í  þennan  fágæta 
grip,  en  að  líkindum  hefir  mönnum  orðið  starsýnt 
á  slíka  nýbreytni,  þvi  að  viðurnefnið  hlaut  hann 
þegar  hann  tók  að  nota  gleraugun. 

Samtiðarmenn  Pjeturs  minnast  ekki  á,  hvernig 
sálusorgari  hann  hafi  verið,  en  eftir  fyrri  framkomu 
hans  virðist  ekki  erfitt  að  spá  í  þær  eyður. 

Upp  frá  þessu  er  fátt  eitt  um  Pjetur  að  segja,  þvi 
varla  er  hans  minst,  eftir  að  hann  fluttist  að  Hjarð- 
arholti.  Allar  ákærur  stjórnarinnar  hafa  að  líkindum 
fallið  niður,  og  hvergi  virðist  Pjetur  koma  fram  við 
opinber  mál  þau  14  ár,  sem  hann  var  prestur  í 
Hjarðarholti. 

Árið  1581  slepti  hann  brauðinu  við  bróðurson  sinn, 
pórð  prest  Brandsson,  og  andaðist  árið  1586,  að  því 
er  menn  ætla,  og  þá  háaldraður. 

Með  konu  sinni,  Ingiríði,  átti  hann  eina  dóttur, 
er  Katrín  hjet,  og  er  frá  henni  komin  mikil  ætt  hjer 
á  landi. 

J?á  hafið  þið  heyrt  æfisögu  Gleraugna-Pjeturs,  svo 
sem  jeg  kann  að  segja  hana,  og  eins  og  jeg  tók  fram 
i  upphafi  þessa  fyrirlesturs,  er  hún  ekki  neitt  falleg. 
J?að  er  þvi  ekki  nema  eðlilegt,  að  eitthvert  ykkar 
hugsi  sem  svo:  Er  það  vel  til  fundið  eða  viðeigandi 
að  taka  slika  menn  til  umræðu,  eða  halda  fyrirlestur 
um  þá?  Jeg  svara  hiklaust  játandi,  því  af  slíkum 
mönnum  sem  Pjetur  var,  má  læra  að  forðast  hið 
illa,  eins  og  gott  má  læra  af  góðum. 

Tímarnir  líða  og  mennirnir  breytast,  en  eitt  stend- 
ur  stöðugt  svo  lengi  sem  vegferðin  varir  og  það  er 
þetta,  að  bæði  einstaklingurinn  og  f  jelagsheildin  á 


218 


við  ill  öfl  að  striða,  sem  herja  á  bæði  hið  innra  og 
ytra,  og  með  tilliti  til  þessa  vildi  jeg  bæði  minna  sjálf- 
an  mig  og  tilheyrendurna  á  að  gæta  allrar  varúðar, 
ef  eitthvert  okkar  ætti  að  skifta  við  þann  mann,  er 
líkur  væri  innrætis  Gleraugna-Pjetri. 

Mjer  finnast  stundum  árásir  þær,  sem  gerðar  eru 
nú  á  tímum  á  kirkju  þessa  lands  og  kristindóms- 
málefni,  minna  á  bardagaaðferðina  hans  Gleraugna- 
Pjeturs,  og  þvi  er  likast  sem  mótstöðumenn  kirkj- 
unnar  nú  á  dögum  sæki  vopnin  í  sama  búrið  sem 
Pjetur  gerði,  þegar  hann  á  16.  öldinni  herjaði  á 
kirkjuna  islensku,  og  jeg  vona,  að  þið  takið  undir  þá 
ósk,  að  Island  ali  hvorki  nje  fóstri  nú  eða  á  komandi 
tímum  neinn  Gleraugna-Pjetur  likan  þeim,  sem  hjer 
hefir  verið  lýst  í  kvöld. 


Jón  biskup  Arason. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  4.  nóv.  1908. 


pegar  jeg  lofaði  að  segja  hjer  kafla  úr  sögu  ís- 
lands  í  kvöld,  þá  hafði  jeg  einkum  í  huga  tímabilið 
frá  1450 — 1550.  En  nú  hefi  jeg  þegar  flutt  stutt  er- 
indi  um  fyrra  hluta  þess  tíma,  eða  fram  til  æfi- 
loka  Jóns  lögmanns  Sigmundssonar,  og  mun  þvi 
nú  taka  þar  til,  sem  fyr  var  frá  horfið,  og  verður 
erindi  mitt  aðallega  um  árin  1520 — 1550,  eða  til  þess 
er  Jón  biskup  Arason  er  af  lífi  tekinn,  þvi  að  um 
hann  stendur  mestur  styrr  þessi  árin,  og  má  svo  kalla, 
að  æfisaga  hans  hin  síðari  árin  sje  um  leið  saga 
alls  landsins. 

Jeg  tók  það  fram,  þegar  jeg  talaði  um  Jón  lög- 
mann  Sigmundsson,  að  hann  hefði  skarað  fram  úr 
sínum  samtiðarmönnum.  En  sá  maður,  sem  hjer 
um  ræðir,  Jón  biskup  Arason,  ber  samt  höfuð  og 
herðar  yfir  sína  samtiðarmenn. 

Jeg  get  þess  þá  fyrst,  að  Jón  Arason  var  af  hin- 
um  göfgustu  ættum  kominn.  Móðir  hans,  Elin 
Magnúsdóttir,  rakti  ætt  sina  langt  fram  i  aldir, 
og  föðurætt  Jóns  var  engu  ómerkari.  —  Ara  Sig- 
urðssyni,  föður  hans,  er  lýst  þannig,  að  hann 


220 


væri  fastlyndur  og  drengur  hinn  besti,  hvers  dags- 
lega  fálátur  en  reiddist  illa,  ef  hann  brá  skapi.  Elin 
móðir  hans  var  miklu  vanstiltari  i  skapi,  og  í  æsku 
mjög  metnaðargjörn.  Hún  ólst  upp  hjá  foreldrum 
sinum,  og  var  hjá  þeim,  þar  til  hún  var  gefin  Ara, 
og  þá  vel  roskin,  komin  fast  að  fertugu.  Er  svo  að 
sjá,  sem  henni  hafi  fyrst  i  stað  þótt  litið  til  bónda 
síns  koma,  og  haft  alla  sína  háttu,  hvort  sem  hon- 
um  líkaði  betur  eða  ver;  en  atvik  eitt,  sem  kom  fyrir 
á  fyrstu  búskaparárum  þeirra,  hafði  mikil  áhrif  á 
sambúð  þeirra  siðar  meir,  og  breytti  algerlega  fram- 
komu  Elínar  gagnvart  honum. 

Elín  var  kona  makráð  og  ákaflega  morgunsvæf . 
Sumar  eitt  höfðu  óþurkar  gengið,  og  átti  Ari  mikið 
hey  úti,  en  mannafli  var  ekki  nema  þau  hjónin  og 
vinnukona  ein. 

Morgun  þann,  er  þurkurinn  byrjaði,  reis  Ari  bóndi 
snemma  úr  rekkju,  þvi  að  hann  var  kappsamur  og 
árrisull,  en  Elín  svaf  og  dormaði.  Gerði  hann  tvær 
ferðir  inn  til  hennar  að  vekja  hana,  en  hún  svaraði 
illu  einu  og  svaf  sem  áður. 

1  þriðja  sinni  er  sagt,  að  hann  reiddist  mjög;  tæki 
vönd  einn  stóran,  bindi  hana  á  höndum  og  fótum 
og  afhýddi  hæls  og  hnakka  á  milli;  kastaði  síðan 
yfir  hana  klæði  og  færi  út  á  teig,  en  skipaði  vinnu- 
konu  sinni  að  flýta  sjer  heim,  þvi  að  húsmóðir  henn- 
ar  væri  nauðulega  stödd,  og  bæði  hana  hjálpar  taf- 
arlaust. 

Eftir  þetta  skifti  svo  um,  að  Elín  varð  öll  önnur 
og  virti  og  elskaði  mann  sinn  og  stundaði  heimili 
sitt  með  elju  og  atorku. 


221 


Árið  1484  voru  þau  hjón  komin  að  litlu  koti  i  Eyja- 
firði,  sem  Grýta  heitir.  par  fæddist  þeim  sonur  þetta 
sama  ár,  og  var  hann  heitinn  Jón.  Um  veru  hans 
þar  er  ekki  neitt  markvert  að  segja,  þvi  foreldrar 
hans  fluttu  þaðan,  er  hann  var  sex  ára  gamall 
(1490),  að  Syðra-Laugalandi.  par  misti  hann 
föður  sinn  ungur,  og  vann  fyrir  sjer  og  móður  sinni 
og  bjuggu  þau  við  mikla  fátækt,  svo  að  á  einu  hausti 
voru  engin  matföng  til  i  búi,  utan  ein  snemm- 
bær  kýr  i  vonum.  Jóni  þótti  illur  sulturinn,  en  kýr- 
in  þrokaði  mjög,  og  eitt  kvöld  ræddi  hann  við  móð- 
ur  sina,  að  hann  mundi  farga  einni  ánni  til  að 
svifta  sig  og  hana  hungrinu.  Hún  bað  hann  fyrir 
guðs  skuld  að  gerast  ekki  sauðaþjófur,  þvi  að  ærnar 
væru  ekki  fleiri  en  innstæðu  næmi,  en  ekkert  til  að 
borga  með;  kvaðst  vona,  að  kýrin  bæri  nú  brátt. 
Um  þetta  ræddu  þau  nokkurn  tíma.  Loks  gaf  móðir 
hans  upp  vörnina,  og  var  Jón  þá  ekki  seinn  á  sjer 
að  sækja  vænstu  ána,  en  þegar  hann  ætlaði  að  leggja 
hana  niður  við  trogið,  bað  móðir  hans  hann  að  biða 
enn  við,  meðan  hún  gætti,  hvað  kúnni  liði;  hitti  hún 
þá  svo  á,  að  kýrin  var  borin  í  f  lórinn,  og  varð  þá  ekki 
frekar  átt  við  sláturstörfin,  eins  og  nærri  má  geta. 

pessu  atviki  úr  æsku  siimi,  gleymdi  Jón  aldrei, 
en  hafði  það  iðulega  fyrir  borðsögu,  þegar  hann  var 
kominn  til  auðs  og  valda.  Ekki  gleymdi  hann  heldur 
æskustöðvum  sínum,  en  kvað  þeim  til  vegs  hina  al- 
kunnu  vísu:  „Ýtar  buðu  Grund  við  Grýtu,  |  Gnúpa- 
fell  og  Möðruvelli,  |  en  ábótinn  vill  ekki  láta  j  aðal- 
ból,  nema  fylgi  Hólar." 

Sagt  er,  að  Jón  væri  bráð-þroska  og  framgjarn. 


222 


Brann  hann  af  f  jöri  og  framfaraþrjá,  en  tækin  voru 
hinsvegar  fá  til  að  kom  sjer  áfram  fyrir  fátækan 
umkomulausan  dreng.  ij?ó  voru  einar  útgöngudyr 
og  þær  notaði  hann.  —  Einar  Isleifsson  ábóti  á 
Munkaþverá  var  frændi  hans.  Hann  var  lærður  vel, 
einkum  i  latinu.  pangað  vandi  Jón  komur  sínar,  og 
lærði  þar  söng  og  lestur  og  nokkuð  i  latinu.  En 
jafnframt  náminu  vann  hann  þar  öll  störf,  er  fyrir 
komu  á  klaustrinu.  Smám  saman  tók  hagur  hans 
að  batna.  Arið  1507  var  hann  vigður  af  Gottskálki 
biskupi  og  veittir  Helgastaðir  i  Reykjadal  og  ári 
síðar  Hrafnagil.  pá  var  hann  og  skipaður  prófastur 
og  „almennilegur  dómari"  millum  Varðgjár  og 
Glerár;  gerði  hann  þá  nokkru  síðar  (1519)  það  ráð 
fyrir  móður  sinni,  er  þá  fluttist  að  Munkaþverá,  að 
hún  skyldi  á  hans  kostnað  hafa  þar  kú  á  heyjum  og 
stúlku  sjer  til  þjónustu. 

Árið  1508  tók  Jón  Arason  til  lags  við  sig  Helgu 
Sigurðardóttir.  Áttu  þau  sex  börn,  og  var  Magnús 
elstur,  þá  Ari,  er  seinna  varð  lögmaður,  þá  Sigurð- 
ur,  er  var  prestur  að  Grenjaðarstað  eftir  Magnús 
bróður  sinn,  er  dó  þar  ungur;  fjórði  var  Björn  pró- 
fastur  að  Melstað.  Dætur  hans  voru  þær  pórunn,  er 
lengi  bjó  að  Grund,  og  var  þrigift,  og  Helga,  er  átti 
Eyjólf  Einarsson  í  Stóradal  undir  Eyjafjöllum,  og 
hefir  enginn  biskup  þessa  lands  verið  eins  kynsæll 
og  Jón  biskup  Arason. 

Eftir  þetta  tók  Jón  að  láta  mjög  til  sín  taka  i  öll- 
um  opinberum  málum.  Mátti  svo  heita,  að  varla 
væri  svo  dómur  dæmdur  i  hjeraðinu,  að  ekki  væri 
hann  annað  hvort  sjálfur  i  dóminum,  nefndi  menn 


223 


í  dóminn  eða  samþykti  hann,  enda  var  hann  stund- 
um  sýslumaður  jafnframt  því,  sem  hann  var  stifts- 
prófastur.  Síðar  hafði  hann  um  3  ár  hirðstjórnar- 
vald. 

Sjeu  dómar  Jóns  og  úrskurðir  bornir  saman  við 
dóma  f yrirrennara  hans,  Ólaf  s  og  Gottskálks,  er  mun- 
urinn  næsta  mikill.  Öllum  þeim,  sem  lögðu  mál  sin  á 
vald  Jóns  biskups,  reyndist  hann  mildur  og  vægur; 
vildi  láta  hvern  ná  rjetti  sínum  án  manngreinaráhts, 
og  er  það  einkenni  mikilla  manna  og  góðra  að  láta 
hverjum  verða  eftir  þvi,  hvort  hann  hefir  málefni  ill 
eða  góð 

Guði,  kirkjunni  og  föðurlandinu  vann  hann  alla 
æfi  sína,  og  svo  fjekk  hann  unnið  störf  sín,  að  allir 
hneigðust  að  honum  með  aðdáun  og  virðingu.  pegar 
Gottskálk  dó,  var  hann  kosinn  biskup  af  nálega  öll- 
um  prestum  Hólastiftis,  og  þótt  kosning  hans  mætti 
mikilli  mótspyrnu  frá  Ögmundi  Skálholtbiskupi,  var 
hann  vígður  sumarið  1524  af  Ólafi  Engilbertssyni 
erkibiskupi  i  Niðárósi  og  vorið  1525  kemur  hann  út 
aftur  til  Islands;  átti  hann  i  fyrstu  i  illdeilum  við  Ög- 
mund  biskup,  og  þótt  Jón  biskup  væri  stórhuga  og 
metnaðargjarn,  kunni  hann  vel  að  stjórna  geði  sínu 
i  viðureign  þeirra,  án  þess  þó  að  láta  hlut  sinn  í 
neinu.  Deilum  þeirra  biskupanna  lauk  á  þann  hátt 
á  alþingi  (1527),  að  maður  var  kjörinn  af  hvor- 
um  til  einvigis  i  augsýn  beggja;  börðust  þeir  lengi, 
og  var  látið  heita  svo,  að  maður  Ögmundar  biskups 
bæri  hærra  hlut.  Skildust  biskupar  þvi  sinni  vand- 
ræðalaust;  en  brátt  tók  að  vingast  betur  með  þeim, 
og  má  svo  kalla,  að  eftir  þenna  atburð  lifðu  þeir 


224 


i  friði  og  sátt  og  styrktu  í  sameiningu  veg  og  vald 
kirkjunnar. 

Eftir  að  sættir  höfðu  komist  á,  tók  Jón  biskup  af 
alvöru  að  hefja  börn  sín  til  vegs  og  virðinga.  — 
Árið  1529  sendir  hann  Magnús  son  sinn  suður  til 
Skálholts  og  lætur  Ögmund  vígja  hann,  og  veitir 
honum  Grenjaðarstað.  Til  fylgilags  fjekk  Magnús 
Kristínu,  dóttur  Vigfúsar  lögmanns  og  hirðstjóra  Er- 
lendssonar  á  Hlíðarendd  (1533),  göfuga  konu  og 
auðga.  —  Sama  ár  gefur  hann  Ara  syni  sínum  stór- 
býlið  Holtastaði  i  Langadal  og  sex  aðrar  jarðir,  út- 
vegar  honum  lögmannsembættið  (norðan  og  vest- 
an)  og  um  likt  leyti  (1530)  eitt  hið  rikasta  kvon- 
fang,  sem  þá  var  á  öllu  Norðurlandi,  en  það  var 
Halldóra  dóttir  porleifs  ríka  Grímssonar  á  Möðru- 
völlum. 

Birni  syni  sínum  útvegar  hann  Melstað  (1534)  og 
nokkru  siðar  veitir  hann  honum  prófastsembættið 
í  Húnavatnsþingi.  Björn  gekk  að  eiga  Steinunni  Jóns- 
dóttur  á  Svalbarði  og  Ragnheiðar  „á  rauðum  sokk- 
um". 

Árið  1535  veitir  hann  Sigurði  syni  sínum  Grenjað- 
arstað,  þvi  þá  var  Mjagnús  dáinn  til  mikils  harms 
ættingum  og  vinum.  Fylgikonu  hafði  sjera  Sigurð- 
ur,  Cecihu  að  nafni,  merka  konu,  af  ætt  Lofts  hins 
ríka  Guttormssonar. 

Eldri  dóttur  sína,  pórunni,  gifti  hann  Rafni  lög- 
manni  Brandssyni  (1526).  Fimm  árum  síðar  (1531) 
gifti  hann  yngri  dóttur  sina,  Helgu,  Eyjólfi  Einars- 
syni  í  Stóradal  undir  Eyjafjöllum,  stórættuðum  og 
vellauðugum  manni.  Voru  nú  öll  börn  hans  gift  og 


225 


komin  i  fastar  stöður,  enda  tekur  sagnaritarinn  það 
fram,  að  Jóni  biskupi  hafi  hlotnast  sú  gleði  að  sjá 
öll  börn  sín  komin  til  virðingar  og  metorða,  er  hann 
var  sjálfur  vel  fertugur  að  aldri. 

Jón  biskup  ljet  sjer  mjög  ant  um  hag  kirkjunnar, 
og  fór  hann  reglulegar  yfirreiðir  og  heimti  alstað- 
ar  börn  til  fermingar  eða  „biskupaði  þau",  eins  og 
þá  var  kallað.  Sömuleiðis  ljet  hann  sjer  ant  um  að 
leikmenn  gerðu  góð  og  rjett  skil  á  kirkjueignum,  og 
leið  enga  óreglu  i  þeim  efnum.  Hann  ljet  sjer  lika 
ant  um  að  efla  fróðleik  og  mentun. 

Jón  Matthiasson  hjet  prestur  einn.  Hann  var  sænsk- 
ur  að  ætt  og  uppruna,  og  hafði  numið  prentlist.Biskup 
sá  hversu  mikið  gagn  mætti  að  þvi  verða,  að  bækur 
fengjust  prentaðar  hjer  á  landi.  Fjekk  hann  nú  Jón 
prest  út  hingað  og  veitti  honum  Breiðabólstað  i  Vest- 
urhópi,  og  árið  1534  eða  1535  var  sett  prentsmiðja 
á  stofn  að  ráði  biskups,  fyrst  á  Hólum  og  siðar  að 
Breiðabólsíað,  og  komu  þar  út  einhverjar  bækur,  og 
þó  fáar.  Líklegt  er  þó,  að  biskup  hafi  ætlað  sjer  að 
láta  prenta  fleiri  bækur  en  raun  varð  á,  þvi  bæði 
lagði  hann  sjálfur  þann  skerf  til  íslenskra  bókmenta, 
sem  bestur  er  á  þvi  tímabih,  og  hvatti  aðra  til  að 
taka  sjer  fram  i  þvi  efni.  En  þá  tóku  nú  úr  þvi  að 
gerast  þeir  viðburðir  á  æfi  hans,  siðustu  árin,  er 
gerðu  þá  fyrirætlun  að  engu. 

„En  bilið  er  mjótt  milli  bhðu  og  jels,  og  brugðist 
getur  lukkan  frá  morgni  til  kvelds".  —  pennan  sann- 
leika  hafa  margir  fengið  að  reyna  öld  eftir  öld,  og 
mikilmenni  sögunnar  engu  siður  en  smámennin. 

Jón  biskup  Arason  hafði  hingað  til  verið  óska- 

15 


226 


barn  hamingjunnar.  Hjá  honum  höfðu  enn  sem  kom- 
ið  var  haldist  í  hendur  tign,  auður  og  vinsældir.  — 
Heimilislíf  hans  var  hið  ánægjulegasta,  og  barnalán 
hafði  hann  mikið;  ástsældar  og  virðingar  naut  hann 
jafnt  hjá  lærðum  sem  leikum,  og  eftir  að  hann 
hafði  borið  hærri  hlut  í  viðureign  sinni  við  Teit  hinn 
rika,  mátti  svo  að  orði  kveða,  að  allir  sætu  og  stæðu 
eins  og  hann  vildi. 

Merkilegt  og  eftirbreytnisvert  er  það  i  fari  hans, 
hversu  vel  honum  tekst  að  varðveita  hreinleika  æsk- 
unnar.  Hið  sama  drenglyndi,  sem  einkendi  hann  í 
æsku,  kemur  einnig  fram  á  þessum  kafla  æfinnar, 
þegar  hamingjusól  hans  er  i  hádegisstað.  Aldrei  of- 
metnast  hann,  en  er  nú  jafn  kátur,  fjörugur  og  að- 
laðandi  sem  hann  var  í  æsku. 

Nálægt  1530  fær  Jón  biskup  þá  frjett,  að  kirkju- 
presturinn  í  Skálholti,  Jón  Einarsson,  ástvinur  Ög- 
mundar  biskups  og  hinn  lærðasti  maður,  hafi  á 
sjálfa  Kyndilmessu  hafið  uppreisn  á  móti  kenning- 
um  kirkjunnar,  með  því  í  ræðu  sinni  að  banna  ákall 
og  dýrkun  helgra  manna.  pað  fylgdi  þeim  frjettum, 
að  Jón  prestur  væri  farinn  af  staðnum  og  kominn 
að  Odda;  og  enn  það,  að  allmargir  á  sjálfu  biskups- 
setrinu  myndu  hallast  að  hinni  nýju  kenningu,  þó  að 
þeir  þyrðu  ekki  að  játa  það  opinberlega  vegna  Ög- 
mundar  biskups. 

Jón  biskup  hafði  frjett,  hverju  fram  fór  um  siða- 
skiftin  erlendis,  og  þótt  honum  hafi  orðið  slikar 
frjettir  ærið  áhyggjuefni,  einkum  eftir  að  Dönum 
var  þröngvað  til  að  taka  hinn  nýja  sið,  þá  hafði  hon- 
um  þó  ekkert  mótkast  mætt  enn  í  þá  átt  frá  lands- 


227 


mönnum,  og  óefað  hefir  hann  vonað,  að  enginn 
hjer  á  landi  aðhyltist  þessa  nýju  trú,  er  hann  kallaði 
villutrú.  J?essar  frjettir  frá  Skálholti  urðu  honum 
því  alvarlegt  áhyggjuefni,  og  upp  frá  þessu  taka 
skýin  að  dragast  saman  og  útlitið  að  verða  skugga- 
legt,  og  eftir  þvi  sem  timar  liða,  gefur  hann  sig 
meira  og  meira  við  siðaskiftamálinu,  uns  svo  má 
kalla,  að  hann  sinni  fáu  öðru  en  því  að  vinna  með 
lifi  og  sál  að  því  að  bjarga  kirkjunni  og  landinu 
úr  þeirri  hættu,  er  honum  fanst  hvorutveggja  búin 
af  hinni  nýju  kenningu  og  ágangi  útlendra  ráns- 
manna.  Hann  helgar  óskifta  krafta  sína  kirkjunni 
og  föðurlandinu  og  varði  hvorttveggja  með  oddi  og 
egg  upp  frá  því  alt  til  hinstu  stundar. 

Fyrsta  ráðstöfunin,  sem  Jón  Arason  gerði  trúnni 
til  verndar  er  frá  30.  júní  1533,  gerð  á  alþingi;  er 
það  samþykt  um,  að  allir  haldi  fast  við  heilaga  trú 
og  guðs  lögmál,  sem  guð  hefir  sjálfur  sett  og  heil- 
agir  feður  samþykt.  —  Af  þessari  samþykt  virðist 
mega  ráða,  að  kenning  Lúthers  hafi  verið  farin  að 
gera  til  muna  vart  við  sig  hjer  á  landi  um  þetta 
leyti,  einkum  i  suðurstiftinu  og  biskupar  þvi  tekið 
höndum  saman  um  að  útrýma  henni.  Hins  vegar 
lætur  Jón  biskup  þetta  mál  ekki  eins  mikið  til  sín 
taka  og  Ögmundur  fyrst  framan  af,  enda  lágu  til 
þess  þau  rök,  að  í  hans  biskupsdæmi  verður  eigi  að 
sinni  vart  við,  að  neinn  hafni  hinum  gamla  sið. 

Vegna  tímaskorts  verð  jeg  hjer  að  hlaupa  yfir 
all-langan  kafla,  eða  til  þess  er  Gissur  biskup  dó,  1548, 
enda  er  þá  tiðindarikast  i  Skálholtsstifti. 

En  til  þess  að  geta  skilið  baráttu  Jóns  Arasonar 

íhs 


228 


síðustu  æfiár  hans,  verðum  við  að  kynnast  helstu 
mótstöðumönnum  hans,  og  þess  vegna  verð  jeg  að 
lýsa  þeim  stuttlega,  jafnóðum  og  þeir  koma  við 
söguna. 

Kirkjuskipun  Kristjáns  konungs  III.  kom  út  hingað 
til  lands  1538,  en  eigi  virðist  Jón  biskup  hafa  á  þingi 
þá  tekið  neina  afstöðu  til  hennar,  og  ekki  fyr  en 
sumarið  1540;  en  þá  ritaði  hann  konungi  brjef  af  al- 
þingi,  og  kemur  þar  fram  sem  fulltrúi  íslensku  kirkj- 
unnar  og  jafnframt  allrar  þjóðarinnar.  ip&tS  er  aug- 
ljóst  af  brjefi  þessu,  að  hann  ætlar  ekki  að  taka 
kirkjuskipunina,  enda  bendir  hann  konungi  á,  að 
hann  hafi  enga  lagalega  heimild  til  að  ákveða,  hverju 
landsfólkið  megi  trúa  eða  ekki  trúa;  varð  þvi  ekki 
af  því,  að  kirkjuskipun  þessi  kæmist  á  nyrðra  fyrst 
um  sinn. 

En  eins  og  vænta  mátti  af  Gissuri  biskupi,  fylgdi 
hann  fast  fram  vilja  konungs,  enda  þurfti  hann  nú 
ekki  lengur  að  dyljast,  þvi  hann  hafði  þegar  náð 
föstum  sessi.  Ögmundur  biskup  gat  ekki  lengur 
borið  merkið  til  varnar  kirkjunni,  þvi  þegar  hjer  er 
komið,  hafði  hann,  illu  heilli,  afsalað  sjer  biskups- 
embættinu  í  hendur  Gissuri,  og  stóð  nú,  sjónlaus, 
ellihrumur  og  ákærður  frammi  fyrir  þingheimi,  og 
varð  með  eiði  að  hreinsa  sig  af  rógi  þeim,  er  Kláus 
hirðstjóri  hafði  á  hann  borið.  Og  þá  er  það,  að  Jón 
biskup  kom  fram  á  vígvöllinn,  gripur  upp  merki 
kirkjunnar  og  heldur  þvi  hátt  og  djarflega;  ver  hann 
ekki  að  eins  Hólastifti  heldur  og  Island  alt. 

Brjef  Jóns  biskups,  það  er  þegar  hefir  verið  get- 
ið,  er  dagsett  á  alþingi  30.  júni  1540.  Auk  þess  sem 


229 


þegar  er  getið,  er  og  í  þvi  lýsing  á  framferðum 
Kláusar  og  Diðriks,  og  sýna  þær  og  sanna,  að  Dið- 
rik  hafi  verið  rjettdræpur  og  fallið  óhelgur  fyrir 
svívirðilegar  tiltektir  sínar  hjer. 

Annað  brjef  ritaði  Jón  biskup  til  alþingis  árið  eft- 
ir  i  Kalmanstungu,  og  ber  þar  enn  að  sama  brunni; 
hann  vill  „hylla  og  halda"  Kristján  III.,  eftir  þeim 
„sáttmála,  sem  vjer  og  forfeður  vorir  hafa  fyrir 
oss  játað."  Enn  fremur  krefst  hann  þess,  að  allar 
kristilegar  siðvenjur  haldist  á  íslandi,  en  fyrirbýður 
öllum  að  dæma  nokkurn  dóm  um  sig,  dómkirkju  sina 
eða  biskupsembætti;  en  vilji  nokkur  hafa  slíkt  mál 
fram,  þá  stefnir  hann  þeim  fram  fyrir  rikisráð 
Noregs  og  heitir  að  mæta  sjálfur  eða  senda  mann 
í  sinn  stað. 

Ef  til  vill  má  deila  um  það,  hve  heppilegt  það  hafi 
verið  af  Jóni  biskupi  að  risa  svona  öndverður  gegn 
konungsvaldinu;  en  víst  er  um  það,  að  ekki  hefir 
hann  gert  slikt  í  eigin  hagsmuna  skyni.  En  hitt  er 
augljóst  aftur  á  móti,  að  biskup  hefir  eigi  viljað 
þola  ofriki  konungsvaldsins  eða  þegja  við  því,  er 
lög  kirkjunnar  og  rjettur  þjóðarinnar  var  fyrir  borð 
borinn. 

Næsta  vor  (1542)  boðar  konungur  báða  biskup- 
ana  á  sinn  fund,  og  lætur  Gissur  þá  ferð  ekki  undir 
höfuð  leggjast.  En  Jón  biskup  ritar  konungi  brjef, 
dags.  á  Hólum  30.  júni  1542,  og  kveðst  ekki  vegna 
heilsu  sinnar  geta  sótt  hans  fund  að  svo  komnu, 
enda  hafi  skip  það,  er  átti  að  flytja  biskupana  ut- 
an,  ekki  komið  til  íslands.  pó  segist  hann  senda 
munu  i  umboði  sínu  þrjá  menn,  er  hann  treysti  best 


230 


að  skilja  vilja  sinn  og  framkvæma  erindi  sín,  og 
segist  hann  vilja  halda  það,  sem  þessir  menn  vilji 
sin  vegna,  „eftir  allri  minni  formegun,  það  jeg  kann 
og  jeg  má  og  get  gert." 

Til  farar  þessarar  valdi  hann  Sigurð  son  sinn,  Is- 
leif  tengdason  sinn  og  Ólaf  prest  Hjaltason.  Gekk 
þeim  ferðin  allvel  og  unnu  konungi  eiðinn  fyrir 
hönd  biskups. 

Um  1545  fer  að  draga  til  fáleika  með  þeim  bisk- 
upunum  Jóni  og  Gissuri  út  af  hinum  svo  nefndu 
Bjarnarneseignum.  Hefir  Jóni  biskupi  verið  mjög 
ámælt  fyrir  Bjarnarnesferðir  hans  og  fjárupptektir 
þar.  En  eigi  virðist  biskup  ámælisverður  um  at- 
hafnir  sínar  i  þessu  máli,  þvi  eignir  þessar  hálfar 
hafði  hann  keypt  af  konungi  og  goldið  fyrir  300 
gyllini  rinsk,  en  hinn  helminginn  hafði  konungur 
leigt  honum,  og  biskup  goldið  fyrir  fulla  leigu.  En 
fyrir  róg  vondra  manna  tók  konungur  af  honum 
eignirnar  án  dóms  og  laga  og  leigði  öðrum.  Við 
þetta  gat  biskup  ekki  unað,  og  má  hann  varla  heita 
ámælisverður,  þótt  eigi  vildi  hann  láta  ræn- 
ast  eða  traðka  rjetti  sinum  skýlausum;  mætti  og 
vera,  að  hann  hefði  orðið  þvi  styggari  sem  hann 
hafði  þá  sent  konungi  höfðinglega  gjöf  (400  lóð 
silfurs),  og  þá  nú  þessi  laun  fyrir. 

Árið  1548  andast  Gissur  biskup  i  Skálholti.  Með- 
an  Gissur  lifði  hafði  Jón  biskup  ekkert  skift  sjer 
af  málefnum  suðurstiftisins,  þótt  líklegt  sje,  að  full- 
an  hug  hafi  hann  haft  á  að  endurreisa  þar  hinn 
forna  sið,  og  eyða  „villu"  Lúthers,  er  þar  hafði 
verið  löghelguð  um  stund,  þótt  hitt  sje  jafnvist,  að 


231 


enn  hafi  lítil  festa  verið  komin  á  lútherskan  sið  þar. 
pvi  mátti  og  eiga  það  vist,  að  hann  mundi  gripa 
fyrsta  tækifærið,  sem  gæfist  að  taka  þar  i  taum- 
ana;  og  nú  kom  tækifærið,  er  Gissur  dó.  Meðan 
Gissur  lifði,  hjelst  sæmileg  vinátta  með  þeim,  þótt 
sjá  megi  af  brjefum  nokkrum,  að  stundum  hefir 
þó  ekki  mátt  tæpara  standa.  Hafði  hvor  sínar  ástæð- 
ur  fyrir  þvi  að  slita  ekki  friðnum  með  öllu;  Jón 
biskup  vissi,  að  Gissur  hafði  mikið  konungs-traust; 
á  hinn  bóginn  gat  Gissuri  ekki  dulist,  að  flestir  lands- 
menn  voru  honum  andvígir  sakir  nýbreytni  hans, 
og  ef  til  vill  annara  greina,  en  að  Jón  naut  almennr- 
ar  hylli  landsmanna.  Er  þvi  eins  og  hvorugur  hafi 
þorað  á  annan  að  ráða. 

Undir  eins  og  Jón  biskup  frjetti  lát  Gissurar,  brá 
hann  við,  og  er  kominn  að  Kalmanstungu  21.  april. 
paðan  ritar  hann  Sunnlendingum  brjef,  og  býðst 
til  að  veita  alla  biskuplega  þjónustu  i  Skálholtsstifti 
og  styrkja  heilaga  Skálholtskirkju  með  ráðum  og  dáð, 
að  svo  miklu  leyti  sem  kennimönnum  þeim,  er 
halda  hinum  gamla  og  góða  sið,  þykir  hlýða.  Að 
öðru  leyti  kveðst  hann  ófús  að  blanda  sjer  i  önnur 
málefni  þau,  er  ekki  væru  kristni  guðs  til  eflingar 
og  kirkjunni  til  styrktar.  Brjef  þetta  hleypti  öllu  i 
uppnám  i  Skálholtsstifti.  ipeir,  sem  fylgdu  hinum 
forna  siðnum,  urðu  allshugar  fegnir  þessu  boði.  En 
siðbótarmenn  óttuðust  Jón  biskup  allra  manna 
mest  og  brugðu  því  svo  skjótt  við,  að  hinir  fengu  ekki 
að  gert.  peir  hjeldu  fjölmenna  prestastefnu  í  Skál- 
holti  og  eftir  snarpar  orðahnippingar  var  Marteinn 
Einarsson   frá   Staðastað  kjörinn   til  biskups  af 


232 


Lútherstrúarmönnum,  en  kaþólskir  menn  kusu  af 
sinni  hendi  Sigvarð  ábóta  í  pykkvabæjarklaustri; 
var  hann  maður  vel  lærður  og  kunnur  að  fast- 
heldni  við  hinn  forna  sið. 

Nokkru  síðar  lögðu  þeir  báðir  af  stað  til  Dan- 
merkur,  en  eins  og  vænta  mátti,  var  Marteini  veitt 
embættið,  en  Sigvarður  dvaldi  í  Kaupmannahöfn, 
uns  hann  andaðist  tveim  árum  siðar,  og  hafði  þá 
tekið  lútherska  trú,  að  því  er  ætlað  er. 

Nú  liður  svo  vorið  fram  til  þings,  að  fátt  ber  til  tíð- 
inda,  en  á  alþingi  slær  i  alvarlega  brýnu  miilum 
sveina  Jóns  biskups  og  manna  Daða  Guðmundsson- 
ar  í  Snóksdal,  en  Daði  varð  siðar  meir  einn  hinn 
skæðasti  mótstöðumaður  biskups,  svo  sem  kunnugt 
er,  og  hafði  sig  mjög  í  frammi  á  móti  honum,  og 
þóttist  hafa  þar  til  rjett  og  skyldu,  þvi  Marteinn 
hafði  sett  hann  ásamt  Pjetri  bróður  sínum  (Gler- 
augna-Pjetri)  yfir  stiftið,  meðan  hann  var  sjálfur 
fjaiverandi. 

Daði  var  maður  auðugur  og  hinn  mikilhæfasti  að 
ýmsu  leyti,  ágjarn  til  fjár  og  slunginn;  hafði  hann 
því  gengið  í  lið  með  siðbótarmönnum,  að  þar  vissi 
hann  sjer  fjárvon  meiri;  en  að  öðru  leyti  verður 
varla  af  framferði  hans  sjeð,  að  hann  væri  snoriinn 
af  sannindum  hins  nýja  siðar,  því  að  hann  var  hinn 
mesti  siðleysingi.  —  Daði  var  kvæntur  Guðrúnu, 
dóttur  Einars  Ölduhryggjar-skálds,  en  átti  þó  börn 
við  ýmsum  konum;  var  ein  þeirra  Efemía,  er  hann 
hafði  heima  í  Snóksdal;  önnur  hjákona  Daða  var 
Ingveldur  Árnadóttir,  frændkona  hans,  er  veitti  for- 
stöðu  búi  hans  að  Sauðafelli;  átti  hann  með  henni 


233 


5 — 6  börn;  sagðist  mjög  á  þvílíkum  brekum  í  þann 
tíð,  enda  lofaði  Daði  si  og  æ  bót  og  betrun,  en  efnd- 
irnar  urðu  litlar. 

Á  alþingi  áðurnefnt  sumar  (28.  júni)  sló  í  bar- 
daga  með  mönnum  Daða  og  sveinum  biskups,  og 
urðu  biskupsmenn  hlutskarpari;  voru  þá  og  sam- 
þykt  yfirráð  Jóns  biskups  yfir  Skálholtsstifti.  Enn 
fremur  var  lesið  upp  konungsbrjef,  þar  sem  kon- 
ungur  hótar  Jóni  reiði  sinni  og  boðar  hann  tafar- 
laust  á  sinn  fund.  Hafði  biskup  það  konungsboð  að 
engu,  enda  vissi  hann  af  meðferð  þeirri,  er  Ögmund- 
ur  biskup  varð  fyrir,  á  hverju  hann  mætti  eiga  von, 
ef  hann  gengi  i  greipar  konungsvaldinu.  En  það 
taldi  hann  sjer  skylt  að  ná  Skálholtsstað  á  sitt  vald, 
og  fór  þvi  með  flokk  manna  suður  þangað,  i  þeim 
erindum,  en  það  mistókst  með  öllu,  þvi  Jón  prestur 
Bjarnason  varði  staðinn  ásamt  Pjetri  Einarssyni. 
Varð  biskup  frá  að  hverfa  eftir  fimm  daga  umsát, 
og  undi  við  hið  versta. 

Fátt  gerðist  til  tíðinda  næstu  misseri  utan  það, 
að  biskup  bannfærir  Daða  fyrir  sjö  stór-sakir  og 
sendi  marga  presta  sína  viðsvegar  til  að  birta 
bannið. 

Næsta  ár  (1549)  ritar  konungur  opið  brjef  til 
alls  landslýðs  á  íslandi,  og  getur  þess,  að  Jón  hafi 
að  engu  haft  boð  sín,  og  fari  fram  með  ofriki  og 
ójöfnuði  hjer  á  landi.  Fyrir  þvi  lýsir  nú  konungur 
Jón  biskup  útlægan,  friðlausan  og  rjetttækan.  Fel- 
ur  konungur  Pjetri  Einarssyni  og  Daða  að  aðstoða 
Laurentíus  Múla,  hirðstjóra,  við  handtöku  biskups. 
Talið  er  víst,  að  gengið  hafi  brjef  frá  þeim  Pjetri 


234 


til  konungs,  er  ekki  hafi  verið  sem  hollust  sjálfstæði 
og  trú  landsmanna.  J?á  ætla  menn  og,  að  Marteinn 
biskup  hafi  ekki  túlkað  sem  best  mál  Jóns  Arason- 
ar  við  konung,  þegar  hann  dvaldi  i  Danmörku,  og 
bjóst  að  taka  vigslu. 

En  það  urðu  fleiri  til  að  ákæra  Jón  Arason  en 
þeir,  sem  nú  eru  taldir.  Sá  maður,  sem  hann  hafði 
hafið  mest  til  vegs  og  virðingar,  gengur  nú  i  flokk 
óvina  hans  og  ákærir  hann  ásamt  þeim,  fyrir  kon- 
ungi.  pessi  maður  var  Ólafur  Hjaltason,  er  biskup 
hafði  ætið  verið  vel  i  hvivetna.  Nú  fyllir  Ólafur  flokk 
óvina  biskups,  þegar  verst  gengdi.  Biskup  hafði  auk- 
ið  sóma  Ólafs  i  öllu.  Faðir  Ólafs  hafði  verið  fátæk- 
ur  hringjari  á  Hólum,  og  var  Ólafur  uppalinn  þar 
og  ljet  biskup  frama  hann  sem  hann  mátti.. 

Biskup  veitti  Ólafi  Vesturhópshóla,  en  hann  reynd- 
ist  enginn  búmaður,  svo  að  biskup  tók  hann  heim 
til  Hóla  og  gerði  hann  að  kirkjupresti  þar.  Siðan 
veitti  hann  honum  Laufás;  en  nú,  þegar  biskupi 
lá  mest  á,  fjekk  hann  þá  fregn,  er  hann  tók  sjer 
mjög  nærri,  að  Ólafur  prestur  hafi  hafnað  kaþólskum 
sið  og  tekið  lútherska  trú.  Viðskifti  þeirra  enduðu 
þannig,  að  biskup  dæmdi  hann  frá  embætti  og  fór 
Ólafur  þá  á  konungs  fund  og  mun  víst  ekki  hafa 
skýrt  frá  athöfnum  biskups  betur  en  efni  voru  til. 

Um  sumarið  1549  gerðist  sá  atburður,  er  mjög 
gladdi  Jón  biskup;  hafði  biskup  ritað  páfa  og  spurst 
fyrir  um  það,  hvað  gera  skyldi  við  Pjeturs  pening- 
ana  nú,  er  engi  erkibiskup  var  í  Noregi.  —  Nú 
fjekk  hann  svarbrjef  frá  Páli  páfa  hinum  3.,  og  er 
það  ritað  i  Rómi  8.  dag  marsmánaðar  1549,  og  fluttu 


235 


það  út  hingað  Úlfur  og  Loðinn,  Hamborgarkaup- 
menn.  —  Páfi  þakkaði  biskupi  stöðuglyndi  hans  og 
hollustu,  og  hvetur  hann  til  að  halda  fast  við  hinn 
forna  sið,  og  muni  hann  fyrir  það  hljóta  lof  allra 
góðra  manna  hjer  á  jörðu,  og  síðan  eilifa  sælu  á 
himnum,  hjá  sjálfum  guði;  lýsti  páfi  og  blessun 
drottins  yfir  Jóni  biskupi  og  hjörð  hans. 

En  Jón  hafði  fyrir  því  beðið  páfa  að  ráðstafa  Pjet- 
urspeningunum,  að  hann  mun  eigi  hafa  viljað  hafa 
sömu  aðferð  sem  Gissur,  er  heimti  þá  til  sin,  en  ljet 
þá  svo  hvergi  sjást  framar.  Nú  bauð  páfi  Jóni  biskupi 
að  skifta  þeim  með  snauðum  mönnum  i  Hólastifti. 

Jón  biskup  var  ramm  kaþólskur  og  má  þvi  nærri 
geta,  hversu  mikils  vert  honum  hafi  þótf  að  fá  páfa- 
brjef,  og  hvernig  aðrir  sannkaþólskir  menn  á  landi 
hjer  hafi  litið  á  þennan  atburS.  Slíkan  sóma  hafði 
enginn  islenskur  biskup  hlotið.  En  nú  bættist  það 
hjer  við,  að  blessun  páfa  var  talin  það  hnoss,  er  best 
gæti  hlotnast  nokkrum  kirkjunnar  þjóni,  og  trúðu 
því  kaþólskir  menn,  að  henni  fylgdi  mikil  hamingja; 
er  því  síst  að  furða,  þótt  brjef  þetta  þætti  næsta 
mikils  vert. 

Biskup  sá  og  skildi,  hvílika  þýðingu  þetta  brjef 
hafði,  ekki  að  eins  fyrir  kennilýðinn,  heldur  og  alla 
alþýðu;  er  svo  sagt,  að  hann  hafi  orðið  harla  glað- 
ur,  og  stefnt  öllum  prestum  úr  biskupsdæminu  heim 
til  Hóla,  búist  sjálfur  hinum  besta  skrúða,  gengið 
síðan  í  kirkju  með  þeim  öllum,  sett  upp  mitur  og 
tekið  bagal  í  hönd  sjer,  farið  fyrir  háaltarið  og  lát- 
ið  presta  skipa  sjer  i  kórinn  á  báðar  hendur;  voru 
þeir  og  búnir  hinum  besta  skrúða.  Hann  ljet  þá  lesa 


236 


upp  páfabrjefið,  en  hóf  á  meðan  hendur  og  augu  til 
himins;  að  því  loknu  gerði  hann  guði  og  páfanum 
þakkir  og  vann  það  heit,  að  láta  heldur  lifið  en 
bregða  trúnaði  sínum  við  guð,  páfann  og  kirkjuna. 
Hann  ljet  og  snúa  brjefinu  á  islensku,  og  eiðsvarna 
votta  vitna,  að  rjett  væri  þýtt,  og  sendi  það  siðan 
vinum  sínum  víðs  vegar  um  land  alt. 

Nú  blandaðist  biskupi  ekki  hugur  um,  hvað  hann 
ætti  að  gera,  og  bjó  sig  nú  til  þeirra  stórræða,  er 
annaðhvort  hlutu  að  leiða  hann  til  sigurs  eða  bana, 
sem  liklegra  var,  þvi  að  mótstöðumaður  hans,  kon- 
ungurinn,  var  svo  voldugur,  að  ófært  hefði  verið 
öllum  Islendingum  að  etja  kapp  við  hann,  þótt  ein- 
huga  hefðu  verið.  En  þetta  framferði  Jóns  biskups 
virðist  mjer  sanna  það  best,  að  hann  hefir  heldur 
viljað  láta  eignir,  embætti  og  líf,  en  trú  sína;  það  er 
og  liklegt,  að  honum  hafi  ekki  getist  að  atferli  Dana 
og  Gissurar  biskups  á  landi  hjer,  er  þeir  ljetu  greip- 
ar  sópa  um  fje  og  dýrgripi,  alt  í  nafni  hins  nýja 
siðar. 

Um  haustið  1549  lætur  hann  sonu  sína  handtaka 
Martein  biskup  vestur  á  Staðastað,  og  heldur  hon- 
um  í  varðhaldi  til  næsta  sumars  (1550).  Á  alþingi 
ræður  hann  og  öllu  þetta  sumar,  og  þá  nær  hann 
Skálholtsstað  á  sitt  vald  og  vígir  þar  alt,  sem  hon- 
um  þótti  hafa  saurgast  meðan  Gissur  sat  þar  á  stóli. 
Hann  lætur  grafa  upp  lík  Gissurar  og  færa  utan 
garðs,  en  vígir  grafstæði  hans  i  kirkjugarðinum,  og 
að  öllu  þessu  hefir  hann  ekki  færri  vitni  en  átta 
hundruð  manna.  Úr  Viðey  rekur  hann  alla  danska 
menn  og  vígir  þar  alt  og  lætur  upp  taka  síðan 


237 


klausturlifnað,  svo  sem  áður  hafði  verið.  Og  hið 
sama  gerir  hann  á  Helgafelli. 

Nú  þóttist  biskup  hafa  vel  sýslað,  enda  hafði  hann 
alt  landið  undir  sig  lagt,  nema  „hálfan  annan  kot- 
ungsson".  <pótú  honum  för  sin  i  Skálholtsstif ti  hafa 
orðið  allgóð,  sem  ráða  má  af  vísu  einni,  er  hann 
kvað  skömmu  eftir  að  hann  kom  heim  til  Hóla,  og 
er  þetta  upphafið: 

Nú  er  hann  kominn  heim  til  Hóla,  o.  s.frv. 

Nokkru  seinna  sendir  hann  Björn  son  sinn  vestur  að 
Selárdal  með  stefnu  til  sjera  Gísla  prests  Jónsson- 
ar,  og  varð  sá  endir  á  þvi  máli,  að  af  Gisla  presti 
var  dæmdur  staður  og  embætti  og  hann  rjett-tækur 
undir  refsing  kirkjunnar;  en  Gísli  náðist  ekki,  þvi 
að  hann  flýði  á  náðir  konungs,  áður  hann  yrði  tek- 
inn.  Mörgum  hefir  þótt  sjera  Gísli  verða  hart  úti,  en 
frá  sjónarmiði  biskups  og  kirkjunnar  leit  þetta  öðru 
visi  út,  þvi  móti  þeim  hafði  hann  stórum  brotið: 
Fyrst  hjónaband  Gísla  og  Kristinar,  annað  mótþrói 
hans  við  biskup,  og  í  þriðja  lagi  hafði  GísH  farið 
með  hið  mesta  guðlast  í  sjálfri  dómkirkjunni,  hafði 
sagt,  að  hin  heilaga  Maria  mey,  hefði  ekki  verið 
máttugri  en  aðrar  konur,  að  þeir  væru  allir 
djöfulsins  þrælar,  sem  tryðu  því,  að  hún  flytti  árn- 
aðarorð  fyrir  kristna  menn.  Og  enn  hafði  biskup 
margar  fleiri  sakir  á  hendur  Gísla  presti. 

Loksins  rekur  að  hinni  nafnfrægu  Sauðafellsför 
um  haustið  1550  i  septembermánuði.  pað  sem  gerð- 
ist  i  þeirri  för  er  nálega  hverjum  manni  svo  kunn- 
ugt,  að  jeg  sleppi  að  lýsa  því  hjer  nákvæmlega.  Jeg 


238 


get  þess  einungis,  að  biskup  var  handtekinn  og  synir 
hans,  Björn  og  Ari  (2.  október),  og  mjög  var  biskup 
hart  leikinn;  var  honum  fyrst  um  sinn  haldið  í 
ströngu  varðhaldi  í  Snóksdal,  en  siðan  fluttur  mjög 
óvirðulega  austur  í  Skálholt;  hestar  hans  teknir  og 
allur  búnaður,  en  ljelegur  hestur  fenginn  honum 
til  reiðar. 

1  Skálholt  komu  þeir  feðgar  30.  október,  og  voru 
þá  fyrst  geymdir  i  hinni  svo  nefndu  Ásmundarstofu, 
og  menn  fengnir  til  að  gæta  þeirra.  Óvinir  þeirra 
áttu  nú  sigri  að  hrósa,  og  er  sagt,  að  þeir  væru  all- 
kátir,  drykkju  fast  og  hefðu  margar  ráðagerðir. 

pað  er  mælt,  að  eitt  sinn  væru  þeir  á  ferð,  Jón 
Arason  og  Jón  Magnússon  frá  Svalbarði,  sem  talinn 
var  margfróður;  er  þá  sagt,  að  biskup  hafi  rofið 
þögina  og  sagt:  „Hvaða  dauða  meini  þér,  Jón  bóndi, 
eg  muni  fá?"  Jón  þagði  um  stund,  en  mælti  síð- 
an:  „Heyrt  hefi  eg  sagt,  að  áður  en  þér  voruð  fædd- 
ur,  hafi  móður  yðar  dreymt  einn  draum,  svoleiðis, 
að  henni  þótti  sem  hún  fæddi  af  sér  örn;  þá  bar  svo 
fyrir  hana,  sem  sama  örn  flýgi  upp  á  burst  kirkjunn- 
ar  á  Hrafnagili  i  Eyjafirði,  og  settist  þar;  þá  sýndist 
henni  i  svefni  höfuð  af  þeirri  örn  fjúka  af  bolnum, 
og  til  landsuðursáttar."  Biskup  á  að  hafa  svarað: 
„pann  dauða  kýs  eg  mér,  sem  minn  patron  fékk,  en 
engan  kerlingar  dauða." 

Nú  var  sá  tími  nálægur,  er  draumur  þessi  skyldi 
rætast,  en  á  hvern  hátt,  það  var  öllum  hulið  enn. 
Biskup  sat  að  kvöldi  4.  nóvember  ásamt  sonum  sín- 
um  í  Ásmundarstofu.  Allir  voru  þeir  kátir  og 
vonuðu  að  þeir  myndu  brátt  látnir  lausir.  Biskup 


239 


hafði  þá,  sem  endranær,  mörg  gamanyrði  á  reiðum 
höndum,  og  sagði  þá  sem  oftar:  „Á  jólum,  svo  er- 
um  við  á  Hólum."  —  pessa  nótt,  sem  þá  fór  i  hönd, 
dreymdi  biskup  að  hann  væri  staddur  i  dómkirkj- 
unni  i  Skálholti  og  legði  glófa  sinn  á  altarið.  >J?ann 
draum  rjeði  prestur  nokkur,  er  talinn  var  greindur 
vel,  þannig,  að  fimm  biskupar  myndu  ætt  sina  rekja 
til  hans,  er  allir  sætu  i  Skálholti,  og  varð  biskup  glað- 
ur  mjög  við  ráðning  draumsins. 

Kristján  fógeti  hafði  setið  á  staðnum,  siðan  hann 
kom  að  vestan  (30.  október)  og  drukkið  þar  fast 
með  öðrum  höfðingjum.  Að  morgni  5.  nóvember 
hugði  hann  til  brottferðar  og  stje  á  hestbak,  en  þá 
þóttist  hann  enn  þurfa  að  hressa  sig  betur,  stje  því 
aftur  af  baki  og  gekk  inn;  er  þá  mælt,  að  Marteinn 
hafi  skenkt  á  silfurskál  mikla  og  gefið  honum  með 
öllu;  mun  þá  hafa  verið  enn  rætt  um  Jón  biskup  og 
þá  feðga,  hversu  skyldi  fara  með  þá;  eru  þá  höfð  ef  tir 
Kristjáni  þessi  orð,  er  aðrir  eigna  þó  Jóni  Bjarna- 
syni:  „Öxin  og  jörðin  geyma  þá  best."  En  hvor  þeirra 
sem  þessi  orð  hefir  mælt,  þá  er  það  víst,  að  fimtu- 
daginn  6.  nóvember  var  fjölda  manna  stefnt  saman 
i  Skálholti,  að  boði  Kristjáns,  til  að  hlusta  á  sakir 
þær,  er  bornar  voru  á  þá  feðga.  pær  voru  i  17  grein- 
um  og  hirði  jeg  ekki  að  telja  þær  hjer,  þvi  um  flest- 
ar  má  með  sanni  segja,  að  þær  sjeu  hver  annari 
ósanngjarnari  og  ósannari.  Á  móti  þessum  ákærum 
mæltu  harðlega  margir  hinir  bestu  menn  og  kváðu 
það  óhæfu  mikla,  að  slíkir  ágætismenn  sem  þeir 
feðgar  væru  af  lífi  teknir  án  dóms  og  laga,  enda 
væri  með  þvi  rofinn  lögmannsdómur  og  rjettur  þjóð- 


240 


arinnar  brotinn,  lög  landsins  svivirt  og  óhæfa 
framin. 

pessum  mótmælum  reiddist  Kristján  svo  mjög,  að 
sagt  er,  að  hann  vildi  leggja  hendur  á  Arnór  sýslu- 
mann  i  Arnarbæli,  en  aðrir  vömuðu  þess. 

Brátt  snerust  þeir  Marteinn  og  Daði  á  mál  Krist- 
jáns  og  voru  nú  menn  sendir  að  láta  þá  feðga 
vita,  hvað  afráðið  væri;  er  sagt,  að  biskup  og  Ari 
tækju  þeim  frjettum  karlmannlega,  en  Björn  mið- 
ur  vegna  barna  sinna,  sem  bæði  voru  mörg  og  ung 
og  forsjálaus,  ef  hans  misti  við.  pvi  næst  voru  þeir 
feðgar  skildir,  og  hafðir  sinn  i  hverri  stofu;  var  þá 
prestur  fenginn  hverjum  þeirra  og  skyldi  hann  vaka 
með  þeim  næstu  nótt,  því  daginn  eftir  átti  aftakan 
að  fara  fram. 

Föstudagsmorguninn  7.  nóvember  í  birtingu  gekk 
biskup  til  kirkju  og  beið  þar  sona  sinna,  og  ekki 
lengi,  áður  þeir  væru  þangað  færðir.  Útdeildi  biskup 
þeim  og  sjálfum  sjer  kvöldmáltiðarsakramentinu, 
eftir  siðvenju  kaþólskrar  trúar.  Síðan  fjell  biskup 
á  knje  fyrir  háaltarinu  og  gerði  bæn  sina;  mælt  er, 
að  hann,  að  bænagerðinni  lokinni,  hafi  af  sjer  tekið 
kápuna  og  hring  sinn,  og  lagt  hvorttveggja  á  altarið 
þegjandi.  (Sú  kápa  er  nú  eign  pjóðmenjasafnsins 
í  Reykjavik).  Hann  kvaddi  báða  sonu  sína,  og  lagði 
sína  siðustu  blessun  yfir  þá,  ogeraðhonumkom,gekk 
hann  hægt  og  rólega  fram  eftir  kirkjugólfinu,  uns 
hann  kom  gegnt  Maríulíkneski,  er  hjekk  utarlega  i 
kirkjunni;  þá  vildi  hann  falla  á  knje  frammi  fyrir 
því,  en  prestur  sá,  er  með  honum  var,  og  Sveinn 
hjet,  vildi  varna  honum  þess,  og  mælti  meðal  ann- 


241 


ars:  „Líf  er  eftir  þetta  líf."  Biskup  snerist  þá  við 
presti  hvatlega  og  mælti:  „Veit  jeg  það,  Sveinki." 

pegar  út  kom,  beið  hans  allur  hópurinn,  er  búinn 
var  að  horfa  á  aftöku  sona  hans;  þekti  hann  þar  á 
meðal  einn  trúnaðarmann  sinn  að  norðan,  afhenti 
honum  gullinnsigli  sitt,  og  bað  hann  færa  það  Helgu 
fylgikonu  sinni  með  þeim  ummælum,  að  hún  gæfi 
fátækum  ölmusur,  er  hann  nefndi,  og  ærið  voru 
rausnarlegar.  pegar  hann  rendi  augum  yfir  mann- 
fjöldann,  er  mælt,  að  honum  hafi  orðið  þetta  að 
orði:  „'par  jeg  skal  nú  bjóða  góða  nátt  þessari  ver- 
öldu,  en  kanna  aðra  nýja  með  öðrum  helgum  mönn- 
um,  þá  ber  þú  norður  kveðju  mína  vinum  mínum 
og  vandamönnum,  sjerdeilis  sjera  Sigurði  dóttur 
minni  og  pórunni  syni  mínum." 

pegar  upp  á  klettana  kom  hjá  porlákssæti,  nam 
mannfjöldinn  staðar  og  skipaðist  umhverfis  högg- 
stokkinn.  Var  nú  biskupi  sagt  líflát  beggja  sona 
hans,  og  honum  boðið  lif,  en  hann  kvað  þá  hafa 
fylgt  sjer  svo  lengi,  að  hann  vildl  nú  fylgja  þeim.  Gekk 
hann  þá  til  Daða,  og  bauð  að  leysa  hann  úr  banni, 
en  Daði  svaraði:  „pú  sjer  ekki  meira  bann  á  mjer 
en  þjer."  Sneri  þá  biskup  hryggur  að  höggstokkn- 
um  og  fól  önd  sína  guði,  kraup  siðan  á  knje  og 
mælti:  „Drottinn,  í  þínar  hendur  fel  jeg  minn  anda." 
En  með  þvi  að  biskup  var  svo  mjög  lotinn  af  elli,  að 
nær  mátti  kalla,  að  stungið  væri  fyrir  hann  höfðinu, 
lentu  höggin  mjög  á  herðunum,  og  er  böðullinn 
hafði  höggvið  þrjú  högg,  heyrðu  menn  biskup 
segja:  „Drottinn,  i  þinar  hendur  fel  jeg  minn  anda," 
en  í  sjöunda  höggi  tók  af  höfuðið. 

16 


242 


pannig  lauk  æfi  Jóns  biskups  Arasonar,  eins  hins 
mesta  og  merkasta  manns,  er  ísland  hefir  átt  fyr 
og  síðar;  var  hann  66  ára  gamall,  og  hafði  verið 
biskup  í  26  ár. 

Fáir  hafa  lifað  og  starfað  á  þessu  landi,  sem  jeg 
hygg  að  meiri  vandi  sje  að  meta  rjett,  en  Jón  biskup 
Arason,  og  ber  það  til  þess,  meðal  annars,  að  þá 
greinir  mjög  á,  er  um  hann  hafa  ritað;  mætti  ef  til 
vill  skifta  þeim,  er  um  hann  hafa  ritað,  í  þrjá  flokka, 
og  tel  jeg  i  fyrsta  flokknum  óvini  hans  og  ofstækis- 
fulla  siðbótarmenn,  sem  ekki  geta  látið  hann  njóta 
sannmælis.  1  öðrum  flokknum  tel  jeg  hina,  er 
fyrir  sakir  hræðslu  við  konungsvalclið  þorðu  ekki 
að  segja  sannleikann,  og  loks  eru  i  þriðja  flokkn- 
um  afkomendur  Jóns  biskups,  og  virðist  mjer,  sem 
þeir  hafi  lagt  þar  á  of  mikið  kapp  að  vekja  hlut- 
tekningu  manna  fyrir  meðferð  biskups  og  sona  hans. 

Enda  þótt  sögur  þær,  sem  geymst  hafa  um  biskup, 
sjeu  ærið  sundurleitar,  þá  liggur  svo  mikið  eftir 
hann  sjálfan  í  bundnu  og  óbundnu  máli,  bæði  ljóð- 
mæli  hans  og  brjef,  að  af  þvi  má  gera  sjer  nokkurn 
veginn  áreiðanlega  mynd  af  honum. 


Jón  biskup  Arason  tel  jeg  hiklaust  með  hinum 
allra  merkustu  mönnum,  sem  lifað  hafa  og  starfað 
á  þessu  landi,  og  hefði  hann  alið  aldur  sinn  með 
einhverri  stórþjóð,  mundi  hann  hafa  orðið  heims- 
frægur  maður.  En  fáir  íslendingar  verða  heimsfræg- 
ir  menn,  og  ber  til  þess  það,  meðal  annars,  að  vjer 


243 


höfum  engin  áhrif  út  i  frá  fyrir  fámennis  sakir.  pess 
má  og  Jón  biskup  gjalda. 

Jón  biskup  var  gáfaður  i  liprasta  og  besta  lagi, 
og  hafði  auk  þess  flesta  þá  kosti,  er  höfðingja  mega 
prýða.  Hann  mun  verið  hafa  allvel  mentaður,  vel 
máli  farinn,  ráðsnjall  og  fjáraflamaður  hinn  mesti, 
og  þó  eigi  sýnkur  —  öðru  nær.  Hann  var  gestrisinn 
og  mjög  veitull,  og  höfðingi  heim  að  sækja  i  hví- 
vetna,  viðmótsþýður,  svo  að  allir  hændust  að 
honum  þeir,  er  við  hann  kyntust.  Jón  biskup  var 
rausnarmaður  hinn  mesti  um  ölmusugjafir,  og  eink- 
um  gaf  hann  árlega  stórmannlega  á  Jónsdag 
og  Gvöndardag  á  langaföstu.  Hann  var  og  svo 
glaðlyndur  að  það  bar  frá,  og  skemtinn,  bæði  við 
gesti  sína  og  heimafólk.  Hann  gekk  oft  á  milli  gesta 
sinna  og  heimilismanna  og  skemti  þeim  með  fróð- 
legum  frásögum,  eða  þá  gamanvisum,  sem  hann 
mælti  af  munni  fram,  og  hafði  jafnan  á  takteinum. 
Hann  var  mildur  og  auðveldur  þeim,  er  lögðu  mál- 
efni  sín  í  hans  vald,  og  treystu  honum,  og  af  því  að 
hann  var  ráðhollur,  náði  hann  vel  trausti  manna 
og  vináttu,  enda  varð  hann  ástsælli  en  flestir  þeir, 
er  á  undan  honum  höfðu  setið  á  Hólastað.  Hann  var 
og  eigi  eftirgangssamur  um  refsingar  kirkjunnar, 
ef  frá  eru  talin  viðskifti  hans  við  Daða  í  Snóksdal 
og  svo  Teitsmál. 

Framkvæmdamaður  var  Jón  biskup  hinn  mesti 
og  hætti  aldrei  við  hálfgert  verk,  og  þótt  hann  væri 
ekki  hámentaður  maður  sjálfur,  eins  og  þegar  er 
sagt,  þá  stuðlaði  hann  að  mentun  annara,  með  því 
að  koma  á  fót  prentsmiðju.  Börn  sín  mentaði  hann 

16* 


244 


prýðilega,  og  um  Ara  son  hans  er  þess  getið,  að  hann 
væri  vel  latínulærður. 

Jón  biskup  var  eitt  hið  besta  skáld,  sem  þá  var 
uppi  á  Islandi.  Hann  var  svo  hraðkveður,  að  jafnan 
gat  hann  kastað  fram  visu,  er  hann  vildi.  Kvæði  hans 
hin  lengri  eru  svo  vel  kveðin,  að  þau  munu  enn  í 
minnum  höfð  um  langan  aldur.  pað,  sem  einkennir 
öll  þessi  kvæði  (helgikvæðin)  hans,  er  djúp  og  innileg 
trúarsannfæring.  Er  Davíðsdiktur  þeirra  merkileg- 
ast,  þótt  öll  sjeu  góð.  Auk  þessa  liggur  og  eftir  hann 
mikið  af  veraldlegum  kvæðum  og  lausavisum;  eru 
það  mest  glettniskvæði.  Og  þess  er  og  vert  að  geta, 
að  Jón  biskup  er  þjóðlegur  i  kveðskap  sinum. 

Jón  biskup  varð  stórauðugur  maður,  enda  sýnt 
um  fjáröflun,  sem  þegar  er  getið.  En  allar  eignir 
hans  og  sona  hans,  er  af  lífi  voru  teknir  með  honum, 
hurfu  undir  konung,  og  var  því  lítt  sint,  þótt  börn 
bræðranna  yrðu  við  það  umkomulaus.  En  góðir  menn 
tóku  þau  að  sjer,  og  mönnuðust  þau  vel,  og  urðu 
seinna  auðug  og  mestu  mætis  menn  þessa  lands; 
haf a  fáir  orðið  kynsælli  en  Jón  biskup  og  afkomend- 
ur  hans. 

Jón  biskup  hefir  af  sumum  verið  kallaður  eigin- 
gjarn  og  landráðamaður.  Fyrst  og  fremst  af  þeim, 
er  sömdu  hinn  alræmda  Oddeyrardóm  og  svo  af 
sumum  lútherskum  sagnariturum.  petta  er  ekki 
spánnýr  vitnisburður.  Hann  hefir  margur  hlotið,  er 
hefir  viljað  vernda  rjett  fósturjarðar  sinnar  gegn 
útlendum  ágangi,  og  þjóð  sina  fyrir  ránum  og  rupli 
erlendra  valdhafa. 


245 


Jón  biskup  er  einn  þeirra  manna,  er  brotist  hafa 
gegn  erlendri  kúgun.  Hann  og  synir  hans  vildu  held- 
ur  leggja  embætti,  auð  og  lif  i  sölurnar  en  að  hafna 
trú  sinni  og  sjá  lögum  fósturjarðarinnar  traðkað, 
þjóðina  rænda  frelsi  og  fje  og  reyrða  i  viðjar  er- 
lendrar  áþjánar.  peir  vildu  „heldur  biða  hel",  en  ger- 
ast  danskir  þrælar  og  skriða  í  auðmýkt  fyrir  danska 
Bessastaðavaldinu. 

Fyrir  þessa  baráttu  sina  fyrir  frelsi  og  rjetti  lands 
vors  og  þjóðar,  lifir  Jón  biskup  enn  á  meðal  vor, 
og  æ  verður  bjartari  minning  hans,  eftir  því  sem 
lengra  líður  frá  dauða  hans. 

Æska  hans  er  eftirbreytnisverð  hverjum  ungum 
manni,  og  æfistarf  hans  til  fyrirmyndar  hverjum 
sönnum  íslending. 

Komandi  kynslóðir  þessa  lands  munu  æ  telja  Jón 
biskup  meðal  mestu  stórmenna  þessa  lands  og  einn 
hinn  ágætasta  íslending,  er  nokkru  sinni  hefir  uppi 
verið. 


Ari  Jónsson,  lögmaður. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  12.  mars  1909. 


Áður  en  jeg  tek  til  máls  um  þenna  merka  mann, 
langar  mig  að  bera  upp  spurningu  og  reyna  jafn- 
framt  að  svara  henni  eftir  föngum.  Spurningin  er 
þessi:  Hvað  er  sagan? 

Sagan  er  í  stuttu  máli  skýrsla  um  æfi  og  starf 
þeirra  manna,  sem  skarað  hafa  fram  úr  samtíðar- 
mönnum  sínum  að  meira  eða  minna  leyti,  þvi 
að  þótt  hver  einstaklingur,  hversu  litilsháttar,  sem 
hann  kann  að  vera,  eigi  sjer  sögu  og  sinn  þátt  i  þeim 
breytingum  til  ills  eða  góðs,  er  orðið  hafa  i  þessum 
heimi  ár  frá  ári  og  öld  eftir  öld,  getur  sagan  að  eins 
þeirra,  er  fremstir  stóðu  og  virðast  helst  hafa  hrund- 
ið  breytingunum  af  stað.  Sagan  er  þannig  safn  af 
æfisögum  þeirra  manna,  er  mestur  styrr  hefir  staðið 
um  í  lifanda  lifi,  og  þeirra  breytinga,  er  orðið  hafa 
fyrir  þeirra  tilstilli  og  rás  viðburðanna.  Af  þessum 
efnum  hafa  svo  sagnameistarar  fyrr  og  siðar  gert 
söguyfirlit  sin,  stór  og  smá,  þau  er  vjer  þekkjum. 

Söguhetjunum  má  aftur  venjulega  skifta  í  tvo 
flokka:  j?á  menn,  sem  þegið  hafa  af  drotni  hið  mikla 
pund  náðargáfna  og  hæfileika,  er  þeir  hafa  varið 


247 


guði  til  dýrðar  og  ættjörðu  sinni  til  blessunar,  og 
það  er  þessi  flokkur,  sem  vjer  eigum,  hver  i  sinn 
stað,  að  taka  oss  til  fyrirmyndar. 

Hinn  flokkinn  skipa  þeir  menn,  er  starfað  hafa 
móti  guðs  og  manna  lögum,  hafa  varið  pundi  sínu 
illa;  það  eru  þeir  mennirnir,  er  alt  hefir  verið  illa 
gefið,  er  þeim  mátti  sjálfrátt  vera,  og  ilt  eitt  hefir 
af  leitt  fyrr  og  síðar,  bæði  fyrir  sjálfa  þá  og  aðra, 
En  einnig  af  þeim  getum  vjer  lært  nokkuð,  því  að 
„til  þess  eru  vítin  að  varast  þau". 

Og  sagan  alt  í  frá  upphafi  verðist  sanna,  að  menn 
greinast  yfirleitt  mjög  í  ofangreindar  tvær  sveitir. 

Að  þvi,  er  nú  tekur  sjerstaklega  til  vor  Islendinga, 
þá  eigum  vjer  í  þessu  mjög  sammerkt  öðrum  þjóð- 
um:  Vjer  höfum  átt  góða  menn  og  illa,  er  með  völd- 
in  hafa  farið,  bæði  á  hinu  andlega  og  veraldlega 
sviði.  1  fyrri  flokknum  tel  jeg  hiklaust  þá  Jón  Ara- 
son  og  Ara  son  hans. 

Um  Jón  biskup  Arason  hefi  jeg  áður  flutt  erindi, 
en  i  kvöld  hefi  jeg  hugsað  mjer  að  segja  frá  helstu 
æfiatriðum  Ara. 

Árið  1508  er  Jón  prestur  Arason  með  fylgikonu 
sinni,  Helgu  Sigurðardóttur,  fluttur  frá  Helgastöð- 
um  að  Hrafnagili  i  Eyjafirði,  og  um  líkt  leyti 
fæddist  þeim  sonur,  er  heitinn  var  Ari  eftir  föður- 
föður  sínum,  Ara  Sigurðssyni  frá  Möðruvöllum. 

Sveinninn  var  snemma  mannvænlegur  og  bar  á 
unga  aldri  af  flestum  jafnöldrum  sinum.  Um  tvitugs- 
aldur  er  honum  lýst  þannig:  „Ari  var  drengilegur 
maður,  lögvitur  snemma  og  latínulærður,  örlátur 
og  höfðinglegur  í  mörgu,  harðsinnaður  ef  skif ti  geði 


248 


hans;  með  hærri  meðalmönnum,  fríður  sýnum,  lim- 
aður  vel,  og  hinn  fimasti  við  allar  íþróttir,  frækinn 
og  kappsfullur."  Hann  var  og  litillátur  við  snauða 
menn. 

Annars  greinir  f  átt  af  æsku  Ara.  Hann  ólst  upp  með 
foreldrum  sinum,  fyrst  að  Hrafnagili  og  siðar  á  Hól- 
um,  er  þau  fluttu  þangað.  Mentaðist  Ari  vel,  þvi  að 
faðir  hans  ljet  sjer  mjög  ant  um  að  veita  börnum 
sinum  svo  góða  fræðslu  sem  kostur  var  á  um  þær 
mundir;  báru  þvi  synir  hans  af  öðrum  mönnum  að 
mentun,  einkum  Ari  og  Sigurður;  hjelt  og  Jón  bisk- 
up  sonum  sinum  mjög  fram  til  mannvirðinga,  þeg- 
ar  er  þeir  höfðu  aldur  til. 

pess  er  getið  um  Ara,  að  hann  væri  árið  1528  orð- 
inn  sýslumaður  i  Eyjafjarðarsýslu,  eða  umboðs- 
maður  föður  sins  i  Vaðlaþingi,  en  sumarið  eftir 
(1529)  var  hann  á  alþingi  kjörinn  lögmaður  norð- 
an-  og  vestan,  og  mundi  það  vera  nálega  einsdæmi 
að  svo  ungur  maður,  rúmlega  tvitugur,  væri  kom- 
inn  til  slíkra  metorða  á  landi  hjer,  þvi  að  lögmanns- 
embættin  voru  önnur  tignustu  og  ábyrgðarmestu 
embættin  hjer,  en  hitt  voru  biskupsembættin.  En 
þótt  Ari  væri  þá  enn  all-ungur,  eins  og  þegar  er  get- 
ið  virðist  hann  þó  hafa  verið  fullkomlega  starfi  sinu 
vaxinn;  er  til  dómur,  er  dæmdur  var  á  alþingi  1531, 
um  ólöghlýðni,  lausamensku,  okur  og  landprang, 
óhóf  i  klæðaburði  o.  fl.  Bannar  hann  alt  þess  hátt- 
ar  og  leggur  við  þungar  sektir,  ef  brotið  er.  pá  var 
og  annar  dómur,  er  látinn  var  ganga  á  alþingi  1533 
um  ýmisleg  landsins  efni,  og  er  Ara  eignað,  að  hann 
hafi  átt  mestan  þáttinn  i  þessum  dómum;  var  sið- 


249 


ar  fyrri  dómurinn  að  minsta  kostí.  staðfestur  af 
hirðstjóra  konungs. 

Til  þess  að  ykkur  skiljist  þvi  betur,  hve  nauðsyn- 
legur  þessi  dómur  var,  er  rjett  að  geta  þess,  hversu 
ástatt  var  um  verslun  á  landi  hjer  um  þessar 
mundir. 

Afskifti  Dana  af  landinu  og  verslun  þess  voru  ekki 
orðin  svo  mikil,  þegar  hjer  er  komið  sögunni.  Hins 
vegar  áttu  landsmenn  mikil  verslunarviðskifti  við 
Englendinga,  pjóðverja  og  Hollendinga.  pótt  nú 
stundum  slægi  i  brýnu  með  landsmönnum  og  þessum 
erlendu  kaupmönnum,  þá  var  verðlag  yfirleitt  gott 
hjá  þeim  og  ólikt  þvi,  sem  seinna  varð,  er  Danir 
komu  til  sögunnar. 

Islendingar  voru  þá,  eins  og  nú  vill  brenna  við, 
nokkuð  smásálarlegir  og  eigingjarnir.  peir,  sem  efni 
höfðu,  keyptu  vöruna  af  kaupmönnum  þessum  í 
stórum  stýl  og  við  góðu  verði,  og  seldu  af  tur  i  smá- 
um  stýl,  er  hausta  tók,  og  færðu  þá  drjúgum  upp 
verðið,  og  fyrir  þvi  var  þessi  verslun  kölluð  prang 
og  okur.  pessu  lik  var  síðar  verslun  Bauka-Jóns  og 
fleiri.  pá  var  og  bann  gegn  óhófi  í  klæðaburði  og 
ólöglegri  lausamensku  harla  nauðsynlegt.  Á  þeim 
timum  voru  margskonar  lausamenn.  Fyrst  var  al- 
þýðuútgáfan,  það  voru  þeir  menn,  sem  ekkert  verk 
fengust  til  að  vinna,  en  hlupu  frá  heimilum  sinum, 
settust  upp  hjá  bændum  og  ljetu  fæða  sig,  þótt  full- 
hraustir  væru.  >J?á  var  og  til  einskonar  skrautútgáfa 
af  lausamönnunum;  bárust  þeir  mikið  á  í  klæða- 
burði,  og  fóru  um  hjeruð  með  yfirlæti  miklu  og^ 
höfðu  varning  með  sjer;  það  mun  vera  þessi  flokk- 


250 


ur,  sem  Ari  veitist  einkum  að  i  úrskurði  sínum.  — 
Tímans  vegna  má  jeg  ekki  fara  fleiri  orðum  um 
þennan  úrskurð,  en  læt  mjer  nægja  að  geta  þess,  „að 
dómur  þessi  þótti  hinn  besti  og  í  góðar  þarfir  koma 
fyrir  þjóðfjelagið." 

Vorið  1543  dæmdi  Ari  dóm  um  ranga  tiund  og 
ákveður  tvöfalda  sekt  sjerhverjum,  sem  uppvís 
verður  að  slíku.  Dómur  þessi  var  mjög  merkileg- 
ur,  og  sýnir  oss,  að  tíundarsvik  hafa  öldum  sam- 
an  verið  landlægur  löstur  í  þessu  landi. 

Árið  1544,  nær  veturnóttum,  dæmir  Ari  hinn 
merkilega  Spjaldhagadóm,  um  hýsing  og  meðferð 
fátækra  manna;  var  dómur  þessi  hinn  þarfasti,  og 
sýnir  ef  til  vill  betur  en  alt  annað  mannúð  Ara. 
purfalingar  munu  hafa  verið  lítt  haldnir  á  landi 
hjer  oft  og  tíðum,  og  má  nokkuð  ráða  þetta  af  rit- 
gerð  Hannesar  Finssonar  um  hallæri  og  mannfækk- 
un;  var  þvi  þessi  dómur  Ara  hin  þarfasta  rjettar- 
bót,  og  hefir  vafalaust  orðið  til  mikillar  blessunar, 
og  bjargað  mörgum  vesaling  frá  hungurdauða. 

Um  vorið  1529  afhenti  Jón  biskup  með  brjefi 
„sínum  kæra  frænda,  Ara  Jónssyni"  jarðirnar  Holta- 
staði  i  Langadal  með  öllu  búi,  Vatnahverfi,  Lækjar- 
dal,  Sæunnarstaði,  Gautsdal,  Strjúg  og  Refsstaði,  og 
þetta  sama  sumar  varð  Ari  lögmaður  eins  og  áður 
er  sagt.  Nokkru  síðar  fjekk  faðir  hans  honum  hins 
ríkasta  kvonfangs,  sem  til  var  á  öllu  Norðurlandi,  en 
það  var  Halldóra  dóttir  J?orleifs  Grímssonar  á 
Möðruvöllum.  par  mátti  segja,  að  færi  saman  auð- 
ur,  ættgöfgi  og  mannkostir,  því  að  Halldóra  var  tal- 
in  mesta  valkvendi  og  sæmdarkona  í  hvívetna.  Af 


251 


börnum  þeirra  komust  tvö  úr  æsku,  Helga,  er  átti 
Staðarhóls-Páll  og  póra,  er  átti  Sigurður  porbergs- 
son  lögsagnari  i  Hegranessþingi. 
Liðu  nú  nokkur  ár. 

Kristján  konungur  hinn  þriðji  hafði  sent  hingað 
kirkjuskipun  sina,  og  boðið  að  landsmenn  skyldu 
við  henni  taka;  höfðu  Norðlingar  ekki  svarað  þeg- 
ar  í  stað.  En  sumarið  1540,  30,  dag  júlimánaðar,  var 
á  alþingi  samið  svarbrjef  við  þessari  kröfu  konungs, 
og  er  það  líklega  eitt  hið  merkilegasta  brjef,  sem 
ritað  var  á  öllu  þvi  tímabili.  Brjefið  er  ritað  kon- 
ungi  i  nafni  lögrjettunnar  og  islensku  þjóðarinnar, 
og  er  vafahtið,  að  Ari  sje  höfundur  þess,  enda  stend- 
ur  nafn  hans  þar  fremst  af  nöfnum  leikmanna.  Er 
konungi  þar  kurteislega,  en  með  fullri  einurð,  bent 
á  það,  að  hann  hafi  engan  lagalegan  rjett  til  þess 
að  ákveða,  hvern  átrúnað  hjerlands  menn  hafi,  og 
þvi  að  eins  vilja  þeir  hylla  konung,  að  hann  haldi 
„oss  með  rjett  Noregs  lög,  sem  yðrir  og  vorir  for- 
feður  hafa  jafnan  haldið." 

Jeg  hefði  gjarnan  viljað  taka  hjer  upp  brjef  þetta 
og  Spjaldhagadóminn,  en  það  yrði  of  langt  mál, 
svo  jeg  verð  að  sleppa  hvorutveggja,  og  verð  að 
láta  mjer  nægja,  að  vísa  þeim  í  brjefin  sjálf,  sem 
vilja  kynnast  þessu  betur. 

Sumarið  1541  gerðust  þeir  atburðir  hjer  á  landi, 
er  þýðingarmiklir  urðu  fyrir  alla  Islendinga,  ekki 
sist  fyrir  Ara  lögmann. 

Ari  ætlaði  það  sumar  að  riða  til  alþingis  með  föð- 
ur  sinum  og  bræðrum,  en  er  þeir  komu  í  Kalmans- 
tungu,  frjettu  þeir,  að  Ögmundur  biskup  hefði  ver- 


252 


ið  handtekinn  og  rændur  öllu  fje  sínu,  og  að  a\- 
þingi  væri  skipað  vopnuðum  hermönnum,  og  Dan- 
ir  rjeðu  þar  lögum  og  lofum.  Ari  sá,  að  islensk  lög 
og  rjettur  var  nú  brotinn  og  fótum  troðinn.  Hann 
hafði  árinu  áður,  í  ofangreindu  brjefi  krafist  þess 
rjettar,  er  þjóðin  átti  að  guðs  og  manna  lögum,  að 
landinu  væri  stjórnað  sem  lög  og  sáttmálar  stóðu 
til,  og  að  leikmenn  og  andlegrarstjettar  menn  fengju 
að  halda  fullu  frelsi.  En  fengist  þetta  eigi,  var  þess 
beiðst,  að  menn  mættu  fara  að  frjálsu  af  landi  burt 
með  lausafje  sitt;  svipar  þessu  framferði  meira  til 
athafna  fornmanna,  en  skriðdýrsháttar  Jpess  og 
sleikjuskapar,  er  oft  hefir  borið  á  hjer  siðan,  er  likt 
hefir  á  staðið.  1» 

En  fregn  sú,  er  þeir  feðgar  fengu  i  Kalmans- 
tungu  var  svar  við  brjefi  því,  er  ritað  var  á  alþingi 
árinu  áður  og  þá  um  leið  bending  um  það,  hvers 
landsmenn  máttu  vænta  af  hendi  konungs,  ef  ekki 
var  sýnd  auðmýkt  og  hlýðni  framar  en  ættjarðar- 
ást  og  fastheldni  við  lög  landsins  og  rjett. 

Ari  var  ekki  lengi  að  hugsa  sig  um,  hvað  gera 
skyldi.  Hann  skrifaði  alþingi  skorinort  brjef,  og 
sagði  af  sjer  lögmannsembættinu,  því  hann  var  alt 
of  sannur  ættjarðarvinur  til  þess  að  vilja  halda 
embætti  með  því  skilyrði,  að  hann  ynni  tjón  ætt- 
jörð  sinni  og  feðra  trú.  Hann  mun  eigi  hafa  viljað 
kaupa  sjer  konungshylli  með  sama  hætti  sem  Giss- 
ur  Einarsson  og  Gleraugna-Pjetur. 

Nú  liðu  enn  nokkur  ár  svo,  að  fátt  bar  Ara  til  mót- 
gangs,  og  bjó  hann  rausnarbúi  miklu  í  Möðrufelli.  En 
veturinn  1549  varð  hann  fyrir  því  mótlæti  að  missa 


253 


eiginkonu  sína,  og  ber  öllum  sagnariturum  saman 
um,  að  hann  hafi  tregað  hana  mjög. 

Nú  leitaði  hugurinn  heim  til  Hóla  til  foreldranna, 
heim  í  hóp  trúrra  vina.  En  nú  voru  Hólar  ekki  leng- 
ur  vagga  friðarins  sem  þá  er  hann  var  þar  í  æsku. 
Nú  var  margt  orðið  breytt  á  Hólum,  þótt  auður  og 
tign  hjeldu  þar  enn  höndum  saman. 

Gissur  biskup  andaðist  nálægt  Kyndilmessu  vet- 
urinn  1548,  og  vildi  þá  Jón  biskup  taka  suðurstiftið 
til  fullra  umráða,  og  endurreisa  þar  kaþólskan  sið. 

Fram  til  þessa  hafði  Ari  fremur  sneitt  hjá  fylgi 
við  föður  sinn  i  þvi  er  hann  vildi  sýsla  í  suðurstift- 
inu,  enda  hafði  Halldóra  kona  Ara  jafnan  latt  hann 
stórræða. 

Jón  biskup  hafði  nú  ráðagerðir  miklar  heima  á 
Hólum,  og  stefndi  þangað  vinum  sínum  og  vanda- 
mönnum;  voru  þar  veislur  miklar  og  drukkið  fast, 
þvi  biskup  var  veitull  mjög.  —  Seint  um  veturinn 
(1548)  var  Ari  staddur  á  Hólum,  var  þá  veisla  stór 
og  drykkjur  miklar  að  vanda.  Sveigðist  talið  fijótt 
að  því,  er  biskupi  var  ríkast  i  huga,  en  það  var  Skál- 
holt  og  siðaskiftin  í  suðurstiftinu.  Ari  hjelt  því 
fast  fram,  að  biskupi  kæmi  ekki  við,  hvað  fram 
færi  i  suðurstiftinu,  en  biskup  kvaðst  „þó  þar  um 
sýsla  vilja,  til  hollustu  við  páfann,  og  af  hans  valdi;" 
ræddu  þeir  um  þetta  nokkuð  og  sýndist  sitt  hvor- 
um,  og  skildu  í  styttingi.  En  morguninn  eftir  kom 
Helga  móðir  Ara  til  hans,  þar  sem  hann  svaf  og 
hjelt  á  kvenskauti.  Hann  spurði  hvað  það  skyldi.  Hún 
kvaðst  mundu  skauta  honum  sem  öðrum  dætrum 
sínum,  þar  sem  hann  hefði  ekki  hug  eða  manndóm 


254 


til  að  fylgja  föður  sínum  öldruðum  til  rjettra  mála; 
fleira  mælti  hún  enn.  Ara  varð  skapfátt,  og  kvaðst 
vel  mega  gera  það  fyrir  hennar  orð  að  fylgja  föður 
sínum,  enda  þótt  hann  væri  þess  fullviss,  að  það 
kostaði  lif  þeirra  feðga  allra.  Reið  hann  siðan  norð- 
ur  að  Möðrufelli  og  var  þungt  i  skapi. 

par  með  var  teningnum  kastað.  Upp  frá  þvi  skildi 
hann  ekki  við  föður  sinn,  nema  þau  augnablik,  sem 
biskup  lifði  lengur;  var  hann  upp  frá  því  i  öllum 
stórræðum  með  föður  sínum,  fór  sendiferðir  hans 
og  framdi  vilja  hans  í  hvivetna,  og  virðist  hafa  starf- 
að  mjög  í  hans  anda.  En  með  þvi  að  flestum  eru 
kunn  æfiatriði  Ara  siðustu  árin,  er  hann  lifði,  og 
jeg  hefi  áður  getið  þeirra  flestra  i  fyrirlestri  minum 
um  Jón  biskup  föður  hans,  þá  get  jeg  hjer  farið 
fljótt  yfir  sögu,  og  stikla  að  eins  á  viðburðunum. 
Ari  var  i  aðför  að  Marteini  biskupi,  þegar  hann 
var  handtekinn  haustið  1549  á  Staðastað.  I  þeirri 
för  var  og  handtekinn  Árni  prófastur  Arnórsson  i 
Hítardal,  og  báðir  fluttir  til  Hóla.  Ari  greiddi  Lárusi 
Múla  höfuðsmanni  sýslugjald  á  alþingi  1550,  hefir 
líklega  fært  það  til  þings  fyrir  einhvern  annan,  þvi 
eigi  mun  Ari  hafa  haft  sýslu  um  nokkur  ár.  Er 
mælt,  að  Ari  hafi  rekið  sjóðinn  á  nasir  Múla,  og 
beðið  hann  að  jeta.  J>á  fylgdi  Ari  föður  sinum,  er 
hann  tók  Skálholt  og  klaustrin  í  Viðey  og  að  Helga- 
felli.  pað  er  mælt,  að  hann  hafi  átt  að  segja,  að  hann 
þættist  þess  fullviss,  að  faðir  sinn  gerði  ekki  rjett  í 
öllu  því,  er  hann  sýslaði  og  gæti  hann  hvorki  hindr- 
að  það  nje  skilið  við  hann.  Meðan  Marteinn  biskup 
var  í  haldi  nyrðra,  tók  Ari  hann  heim  með  sjer  í 


255 


Möðrufell,  er  honum  þótti  hann  illa  haldinn  á  Hólum, 
og  ljet  sjer  fara  hið  besta  við  hann. 

Seint  í  septembermánuði  sumarið  1550  fór  Ari 
ásamt  föður  sinum  og  Birni  bróður  sinum  hina 
nafnkunnu  Sauðafellsför.  Tilefni  fararinnar  var 
meðal  annars  það,  að  Ormur  Sturluson,  mágur  Ara, 
hafði  veðsett  bæði  honum  og  Daða  i  Snóksdal  Sauða- 
fell,  og  tekið  fje  hjá  báðum.  Annan  dag  október- 
mánaðar  eru  þeir  feðgar  staddir  á  Sauðafelli;  er  mælt, 
að  Daði  byði  sættir  og  góð  boð,  og  vildi  Ari  sættast 
en  biskup  ekki;  vildi  þá  Ari  á  brott  riða,  er  þeir 
höfðu  fátt  lið  og  ótraust,  en  biskup  svaraði  þvi  einu: 
„Ertu  hræddur,  frændi?"  „Nei,  herra,"  kvað  Ari,  „en 
um  fleira  er  að  hugsa  en  ákefð  eina." 

Litlu  síðar  hófst  bardaginn  og  barðist  Ari  af 
mikilli  hreysti  og  varðist  vel;  ruddust  menn  bisk- 
ups  brátt  inn  í  kirkjuna,  og  var  þá  Ara  hrundið  inn, 
og  kirkjan  læst  og  bornar  kistur  fyrir.  Viðureign 
þessari  lauk  svo,  að  kirkjan  var  brotin  upp  og  hend- 
ur  lagðar  á  biskup,  þar  sem  hann  stóð  alskrýddur 
fyrir  altarinu.  Biskup  var  dreginn  heldur  óþyrmi- 
lega  út  um  bjórinn  á  kirkjugaflinum.  Hjet  sá  Dala- 
Markús,  er  það  gerði.  Ljek  hann  biskup  mjög 
skemmilega.  Síðan  voru  þeir  feðgar  allir  færðir 
heim  í  Snóksdal  og  settir  þar  i  þröngt  varðhald. 

Ormur  lögmaður  Sturluson  kom  þangað  og  dæmdi 
þann  dóm,  að  þeir  feðgar  skyldu  varðveitast  til 
næsta  alþingis,  en  heimilt  skyldi  þeim  vera  að  senda 
eftir  öllum  gögnum  og  skjölum  er  þeim  mætti  að 
gagni  koma.  Samþyktu  allir  þenna  dóm  og  kvaðst 
Ari  vel  við  una  fyrir  sig  og  börn  sin.  Voru  þeir  nú 


256 


ræntir  öllu  fje  sínu  og  hestum,  og  síðan  fluttir  í 
Skálholt  á  ljelegum  bikkjum,  og  var  Marteinn 
biskup  með  í  förinni.  En  er  þeir  komu  í  Skálholt 
leysti  Marteinn  biskup  Daða  og  alla  hans  f ylgdar- 
menn  i  Sauðafellsför  af  þeirri  kirkjusaurgun,  er 
verða  hefði  mátt  eftir  fornri  venju.  Fór  athöfn  sú 
fram  í  dómkirkjunni  í  Skálholti,  og  var  viðstaddur 
Kristján  konungs  fógeti  og  höfðingjar  allir,  er  að 
vestan  höfðu  komið,  auk  fjölda  annara  manna. 

Xú  voru  þeir  feðgar  settir  í  varðhald,  en  fengu  þó 
allir  að  vera  i  sömu  stofu.  En  f jandmenn  þeirra  sett- 
ust  að  drykkju  og  fögnuðu  unnum  sigri. 

pví  hafa  sumir  haldið  fram,  r.ð  það  hafi 
verið  Jón  prestur  Bjarnason,  er  fyrstur  kvað  upp 
með  það,  að  þeir  feðgar  yrðu  líflátnir,  með  þessum 
orðum:  „Öxin  og  jörðin  geymir  þá  best."  En  svo 
hafa  aðrir  sagnaritarar  talið,  að  Kristján  skrifari 
hafi  fyrstur  mælt  þessi  orð,  og  mun  það  nú  þykja 
sannast,  enda  er  honum  vel  til  þess  trúandi,  eftir 
allri  annari  framkomu  hans  að  dæma  gagnvart  þeim 
feðgum,  og  vist  er  það,  að  vandamenn  þeirra  báru 
þyngra  hug  til  Kristjáns,  en  nokkurra  annara  manna, 
er  i  atför  og  að  aftöku  þeirra  feðga  höfðu  verið.  pað 
styrkir  og  þessa  sögu,  að  Kristján  sótti  svo  fast  af- 
töku  þeirra,  að  engum  vörnum  varð  við  komið,  og 
drógst  þannig  til  þess  er  verða  vildi. 

pað  er  sagt  um  svaninn,  að  hann  syngi  fegurst 
undir  dauðann. 

Jeg  hefi  komið  með  fáein  atriði  úr  æfisögu  Ara 
lögmanns,  og  þó  það  sje  ófullkomið  og  sundurlaust, 
þá  vona  jeg  að  það  hafi  nægt  til  að  sýna  ykkur,  hver 


257 


maður  Ari  var;  þó  birtist  enn  betur,  hvilíkt  göfug- 
menni  hann  er,  nú  þegar  nær  dregur  dauða  hans, 
og  þó  einkum  fjóra  seinustu  dagana,  sem  hann  lifði 
i  Skálholti.  Sú  mynd,  er  sagan  bregður  upp  af  hon- 
um  þá,  er  svo  fögur  og  tilkomumikil,  að  jeg  leyfi 
mjer  að  taka  hana  upp  hjer,  og  þó  ekki  alstaðar 
orðrjett: 

peir  feðgar  höfðu  verið  til  þessa  hafðir  saman  i 
varðhaldinu  og  voru  allkátir,  og  höf ðu  vonað  að  minsta 
kosti  framan  af,  að  þeir  myndu  látnir  lausir.  Hafði 
biskup  oft  sagt:  „Á  jólum,  svo  erum  við  á  Hólum."  En 
nú,  er  þá  skyldi  af  lífi  taka,voruþeirlátnirsinnihvert 
hús,  og  sinn  prestur  fenginn  hverjum  þeirra  til  að  búa 
þá  undir  dauðann.  Sáu  þeir  nú  hvað  verða  vildi.  peir 
höfðu  guðsþjónustu  hvern  dag  uppi  i  kirkju,  og  veitti 
biskup  sjer  og  þeim  kvöldmáltíðarsakramenti  á 
hverjum  degi,  að  kaþólskum  sið,  og  eins  hinn  síðasta 
dag,  er  þeir  lifðu.  Ari  var  færður  i  prestabaðstofu. 
Hann  varð  vel  og  hreystilega  við,  og  beið  rólegur 
og  glaður  þess,  er  verða  vildi.  Var  honum  til  þjón- 
ustu  fenginn  Jón  Ólafsson,  og  vakti  hann  hjá  hon- 
um  hverja  nótt.  Síðustu  nóttina,  er  Ari  lifði,  gekk 
hann  um  gólf  með  söngum  og  lestrum  og  f  jell  þess  á 
millum  á  bæn.  Um  morguninn  sendi  hann  svein 
þann,  er  honum  þjónaði,  til  Ingibjargar  konu  Mar- 
teins  biskups  og  bað,  að  hún  ljeti  sig  fá  hreina 
skyrtu.  En  hún  svaraði  honum  þeim  orðum,  að 
hann  hefði  nú  ekki  fyrir  öðru  að  skarta  en  mold- 
inni.  pótti  slikt  illa  mælt  og  ómaklega,  þvi  vel  hafði 
Ari  reynst  Marteini  bónda  hennar,  enda  var  litið  lát- 
ið  af  viti  Ingibjargar  og  mannkostum.  Um  sólarupp- 

17 


258 


komu  var  Ari  leiddur  út  til  aftöku.  Hann  mælti  þá 
er  hann  fór  út  úr  herberginu:  „Hjeðan  mun  margur 
göfugur  út  ganga."  Og  er  hann  gekk  lengra  fram 
mælti  hann:  „Nauðugur  gekk  jeg  til  þessa  leiks, 'en 
þó  skal  jeg  nú  viljugur  út  ganga.  Vildi  jeg  að  kálfs- 
hjartað  úr  Sigurði  bróður  mínum  væri  komið  í  mig, 
en  mitt  i  hann."  par  eftir  var  Ari  til  kirkju  færður 
og  var  faðir  hans  þar  fyrir  og  veitti  honum  sakra- 
mentið  og  kvaddi  hann  að  síðustu  með  blessun 
sinni.  Kvaddi  Ari  þá  og  Björn  bróður  sinn.  Var  hann 
nú  leiddur  norður  yfir  túnið  og  upp  á  kletta  þá, 
sem  eru  fyrir  ofan  porlákssæti,  þvi  þangað  var 
höggstokkurinn  fluttur;  fylgdi  þangað  allur  múg- 
urinn  og  svo  höfðingjar.  Sá  nú  Ari  fornvin  sinn. 
sjera  Jón  Halldórsson,  stjúpson  Daða,  i  mannþyrp- 
ingunni  og  mælti  við  hann:  „Ekki  þenkti  jeg,  sjera 
Jón,  að  þjer  mynduð  standa  yfir  höfuðsvörðum  mín- 
um."  Jón  kvaðst  þess  nú  ekki  sjálfráður  vera.  Ari 
bað  hann  að  sýna  sjer  i  hinsta  sinni  þá  vinsemd  að 
höggva  sig  og  hafa  fyrir  það  hinn  besta  hlut  úr  eigu 
sinni,  því  sá  væri  ekki  að  manni,  sem  það  ætti  að 
gera,  en  hann  vildi  láta  lif  sitt  að  eins  fyrir  hendi 
dugandi  manns.  Jón  svaraði:  „J?ó  þú  gæfir  mjer 
alla  aleigu  þina,  þá  geri  jeg  ekki  þetta  "  pessa  hins 
sama  bað  hann  fleiri,  en  enginn  vildi  til  þess  verða. 
Gekk  nú  Ari  til  fyrirmanna  og  bað  þá  fyrirgefa  sjer 
áður  en  hann  dæi.  Að  síðustu  gekk  hann  að  högg- 
stokknum  og  mælti:  „Skal  nú  hjer  staðar  nema,  minn 
herra?"  Kristján  skrifari,  sem  stóð  þar  skamt  frá, 
hjelt  að  hann  meinti  það  til  sin,  gall  við  og  mælti: 
„Já."  Ari  mælti:  „Svei  þjer,  þinn  prakkari,  aldrei 


259 


kallaði  jeg  þig  minn  herra,  heldur  talaði  jeg  til  míns 
drottins  og  herra."  Er  sagt,  að  honum  hafi  þá  ver- 
ið  boðið  líf,  ef  hann  hjeti  því  að  hefna  aldrei  þessa. 
En  því  vildi  hann  ekki  heita.  Bað  hann  böðulinn  að 
láta  sjer  takast  vel  að  höggva  hann,  og  gaf  honum  hatt 
sinn.  Eigi  vildi  hann  láta  binda  fyrir  augu  sjer,  eins 
og  títt  var  um  þá,  sem  höggnir  voru.  Siðan  kraup 
hann  á  knje,  lagði  höfuðið  á  höggstokkinn  og  teygði 
hálsinn,  svo  allar  æðar  og  sinar  sáust,  og  mælti  svo 
hátt,  að  allir  heyrðu:  „1  þinar  hendur,  drottinn,  fel 
jeg  anda  minn,"  i  því  hjó  hinn;  höfuðið  tók  strags 
af  i  einu  höggi,  en  í  höfðinu,  þar  sem  það  lá,  blakti 
tungan. 

pannig  dó  Ari  með  hugrekki  þess  manns,  er  veit 
þá  sök  sína  mesta  að  hafa  unnað  ættjörð  sinni.  — 
En  mörgum  þótti  hörmulegt,  að  slíkur  ágætismaður 
skyldi  af  lífi  tekinn,  og  gengu  á  brott,  og  vildu  eigi 
viðstaddir  vera.  pannig  lauk  þá  æfi  þess  manns,  er 
göfugastur,  drenglyndastur  og  mestur  glæsimaður 
mun  verið  hafa  á  öllu  þvi  tímabili.  Hann  var  myrtur 
á  besta  skeiði  æfi  sinnar,  að  eins  rúmlega  fertugur 
að  aldri.  Með  honum,  föður  hans  og  bróður,  var  á 
höggstokkinn  leitt  sjálfstæði  Islands  og  stjálfstæðis- 
tilfinning  landsmanna,  svo  að  upp  frá  því  varð  eigi 
vart  við  annað  hjer,  en  auðmýkt  og  undirgefni  við 
konungsvaldið,  og  stóð  svo  mjög  lengi. 

Kristján  fógeti  vildi  ekki  að  lík  þeirra  fengju  gröft 
eða  leg  i  kirkjugarði,  og  lágu  þau  á  aftökustaðnum 
fram  eftir  deginum.  En  þessi  svivirðilega  aðferð 
gramdist  öllum  hinum  bestu  mönnum  og  heimtuðu 
þeir  að  likin  væru  grafin.  Var  þá  tekin  ein  gröf  að 

17* 


160 


kórbaki  og  líkunum  varpað  í  hana  kistulausum,  án 
alls  umbúnaðar,  og  mokað  siðan  moldu  yfir. 

pegar  líflát  þeirra  spurðist  norður,  varð  almenn 
sorg  um  alt  Norðurland,  er  þeir  feðgar  höfðu  verið 
menn  mjög  ástsælir  af  öllum  almenningi.  ( 

Norðlendingar  voru  einhuga  um  það,  bæði  vanda- 
menn  Jóns  biskups  og  allur  almenningur,  að  sækja 
skyldi  lík  þeirra  feðga  suður.  pess  vegna  sendu  þau 
Helga  Sigurðardóttir,  fylgikona  Jóns,  og  sjera  Sig- 
urður  sonur  hennar  á  annan  i  páskum  þrjátiu 
hraustra  drengja  til  að  sækja  likin;  höfðu  þeir 
með  sjer  vandaðar  kistur  og  allan  útbúnað.  Gott- 
skálk  prestur  i  Glaumbæ  var  formaður  fararinnar, 
(segja  sumir,  að  sjera  Sigurður  hafi  farið  sjálfur 
suður  i  Skálholt) ;  komu  þeir  i  Skálholt  og  leyfði 
Marteinn  þeim  að  taka  likin.  peir  grófu  þau  upp  i 
snatri  og  lögðu  þau  moldug  i  kisturnar  og  hröðuðu 
sjer  af  stað.  pegar  þeir  komu  á  Laugarvatnsbakka 
tjölduðu  þeir  og  bjuggust  um.  peir  þvoðu  hkin  og 
bjuggu  um  sem  best  i  kistunum;  voru  festar  þrjár 
bjöllur  hljómskærar  á  kistu  biskups,  en  tvær  á 
kistur  Björns  og  Ara,  og  hringdu  bjöllurnar,  hvað  ht- 
ið  sem  kisturnar  hrærðust.  Hvar  sem  líkin  fóru  fram 
hjá  kirkjum,  var  öllum  klukkum  hringt.  pegar  þeir 
komu  að  Hjeraðsvötnum,  voru  þau  i  leysingum  og 
að  eins  mjó  ísspöng  á;  þó  lagði  líkfylgdin  út  á 
spöngina,  einn  og  einn  hestur  i  senn,  og  komst  alt 
með  heilu  og  höldnu  yfir  um.  En  þegar  síðasti  hest- 
urinn  kom  upp  á  bakkann,  er  sagt,  að  ísspöngina 
ræki  af.  pegar  hkfylgdin  kom  norður  á  Vatnsskarð, 
er  mælt,  að  stærsta  kirkjuklukkan  (Líkaböng)  tæki 


261 


að  hrigja  sjálf,  og  hjeldi  þvi  áfram,  þar  til  er  lík- 
in  komu  á  Hrísháls,  —  en  þaðan  sjer  heim  til  Hóla 
—  en  þá  hringdi  hún  svo  ákaft,  að  hún  rifnaði. 
Mikill  fjöldi  manna  var  saman  kominn  að  Hólum 
og  gengu  allir  út  fyrir  tröðina  á  móti  líkfylgdinni. 

Margir  veikir,  hrumir  og  sjónlitlir  menn  keptust  að 
snerta  kisturnar,  og  fanst  öllum  sem  þeir  fengju 
nokkra  bót.  Taldi  alþýða  öll  þá  sannhelga  menn  og 
píslarvotta. 

Fengu  nú  likamir  þeirra  hinn  virðulegasta  gröft 
í  dómkirkjunni  á  Hólum,  og  líklegt  þykir  mjer,  að 
hverjum  þjóðræknum  norðlenskum  manni  þætti  tals- 
vert  vanta  á  æfiminningu  þessara  ágætismanna,  ef 
útfararsaga  þeirra  hefði  endað  í  Skálholti  7.  nóv- 
ember  1550. 

Ari  Jónsson  var  maður  bráðþroska  bæði  til  sál- 
ar  og  líkama,  snarráður,  þrekmikill  og  fylginn  sjer 
og  mentaður  i  besta  lagi,  eins  og  áður  er  sagt.  pað 
er  þvi  eigi  undarlegt,  þótt  hann  þegar  á  unga  aldri 
þætti  vel  til  höfðingja  fallinn.  Hann  var  og  ör  á 
fje  við  snauða  menn  og  bliður  og  alúðlegur  við 
alla  þá,  er  minni  voru  máttar.  Hann  var  alþýðlegur 
i  bestu  merkingu  þess  orðs,  og  „ . . . .  ef  leituðu 
nokkrir  liðs  til  hans  j  ....  veitti  hann  jafnan  virð- 
um  ans  |  þó  væru  ei  tignarmenn,"  eins  og  um  hann 
var  kveðið. 

Snemma  ber  á  þreki  og  kjarki  hjá  Ara,  enda 
þurfti  hann  hvorstveggja  við  þegar  á  unga  aldrL 
Að  öllu  þessu  athuguðu  virðist  mjer  sem  Jón  bisk- 
up  hafi  haft  eigi  síður  heill  lands  en  heiður  sonar 
sins  fyrir  augum,  er  hann  gerðist  hvatamaður  þess, 


262 


að  Ari  yrði  kosinn  lögmaður.  Lögmannsstarfið  var 
að  vísu  ærið  vandasamt,  og  þvi  hæfilegt,  að  ráðnir 
og  rosknir  menn  væri  til  þess  kjörnir.  En  Ari  var 
enginn  meðalmaður,  og  því  má  ekki  meta  hann  á 
vog  miðlungsmanna,  enda  er  enginn  ung-gæðisblær 
á  lögmannsstörfum  hans  hinum  fyrstu,  þótt  hann 
sje  lítt  roskinn  að  áratali,  og  hefi  jeg  þegar  minst 
á  þetta  áður. 

Hjónaband  Ara  var  hið  ástúðlegasta,  og  heimilis- 
bragur  góður;  var  hann  og  hjúum  sínum  hinn  besti 
húsbóndi 

Ari  var  maður  stórauðugur.  pegar  hann  kvong- 
aðist  taldi  hann  sjer  sex  hundruð  hundraða  í  föstu 
og  fjögur  hundruð  hundraða  í  lausafje.  Konu  sinni 
gefur  henni  tvö  höfuðból  i  bekkjargjöf,  enda  fjekk 
hann  með  henni  mikinn  auð.  Hann  var  höfðingi  i 
lund  og  gaf  stórmannlega.  pannig  er  getið  um  fá- 
tækan  pilt,  er  Árni  hjet,  er  Ari  mannaði  og  fjekk 
kvonfang  og  gaf  honum  60  hndr.  Nefna  mætti  og 
fleiri  dæmi,  er  sýna  rausn  hans  og  höfðingslund.  Ekki 
gat  Ari  þolað,  að  öðrum  væri  misboðið,  ef  þeir  voru 
minni  máttar.  pannig  tók  hann  Martein  biskup  úr 
varðhaldi  á  Hólum,  er  honum  þótti  vera  óvirðulega. 
með  hann  farið,  og  hafði  hann  heim  með  sjer  í 
Möðrufell,  og  hjelt  hann  þar  sem  jafningja  sinn 
fremur  en  fanga. 

Ara  hefir  verið  borið  á  brýn,  að  hann  hafi  verið 
harðsnúinn  óvinum  sínum,  og  það  haft  að  dæmi, 
er  hann  rak  sjóðinn  á  nasir  Lárusar  Múla  á  alþingi 
1550.  Vafalaust  hefir  Ari  getað  verið  erfiður  and- 
stæðingum  sínum,  að  því  skapfeiii  og  mentun,  er 


263 


hann  hafði.  En  þótt  hann  ljeki  Múla  nokuð  grálega, 
þá  ber  þar  annað  til.  Lárus  Múli  var  svarinn  f  jand- 
maður  þeirra  feðga,  og  settur  til  höfuðs  þeim  af 
konungi,  og  þar  að  auk  lítt  þokkaður  hjer  og  í 
bandalagi  við  þá  Daða  í  Snóksdal,  Gleraugna-Pjet- 
ur,  Gisla  prest  og  fleiri.  pað  voru  þvi  ærnar  sakir, 
þótt  Ari  hefði  þungan  hug  til  hans,  og  yrði  skapbrátt 
er  hann  stóð  frammi  fyrir  honum  með  fjesjóðinn. 

Siðast  en  ekki  síst  vil  jeg  telja  það,  að  Ari  var 
sanntrúaður  maður,  laus  við  þá  hjátrú  og  hindur- 
vitni,  sem  hvorttveggja  var  mjög  alment  um  sam- 
tíðarmenn  hans  flesta.  Nægir  um  þetta  að  vísa  til 
brjefs  þess,  sem  ritað  var  Kristjáni  konungi  III. 
1540,  og  áður  er  getið.  par  er  þess  getið  skilmerki- 
lega,  að  hann  vilji  nema  í  burtu  ýmsar  vondar  venj- 
ur  og  hindurvitni,  sem  slæðst  hafi  inn  i  trúarsetn- 
ingar  kirkjunnar,  og  að  guðs  orð  sje  kent  rjett  og 
hreint,  eins  og  Kristur  og  postular  hans  boðuðu 
það  og  siðan  kirkjufeðurnir  fram  eftir  öldum;  sýnir 
þetta  að  hann  var  manna  frjálslyndastur  þeirra,  er 
þá  voru  uppi,  þótt  hann  hins  vegar  gæti  ekki  hugs- 
að  sjer  siðbótina  lögtekna,  eins  og  konungur  og 
fyigismenn  hans  kröfðust;  mun  og  svo  vera  farið 
flestum  þeim,  sem  einlægir  trúmenn  eru,  á  hvaða 
tíma  sem  þeir  hafa  lifað,  að  þeim  verður  erfitt  að 
kasta  þeirri  trú,  er  þeim  var  kend  i  æsku. 

Mjög  fagurlega  hafa  sagnaritarar  lýst  því,  hve 
vel  Ari  hafi  búið  sig  undir  dauða  sinn,  og  hverjum 
sem  les  um  varðhaldsvist  þeirra  feðga  og  aftöku, 
dylst  það  ekki,  að  hjá  Ara  lýsir  sjer  sterk  og  inni- 
leg  trú. 


264 


Sú  saga  kom  upp  snemma,  að  sveinn  sá,  er  hjá 
Ara  vakti  siðustu  nóttina,  hafi  sjeð  þá  dagur  rann 
(7.  nóv.),  ljós  mikið,  sem  lýsti  um  alt  herbergið, 
er  Ari  var  á  bæn.  Jeg  skal  engan  dóm  leggja  á  sann- 
leik  þessarar  sögu,  enda  skiftir  hún  ekki  allmiklu 
máli  í  sjálfu  sjer;  en  þó  má  nokkuð  ráða  af  henni, 
hversu  samtiðarmenn  Ara  hafa  á  hann  litið  að 
þessu  leyti.  Um  hitt  er  meira  vert,  að  allir  þeir, 
sem  um  Ara  hafa  ritað,  og  þeir  eru  margir,  eru 
á  einu  máli  um  þessi  megin  atriði:  að  hann  hafi 
elskað  guð  og  ættjörð  sína  af  hreinu  hjarta  og  verið 
í  hvivetna  hinn  ágætasti  og  drenglyndasti  maður. 

pað  sem  vakti  fyrir  mjer,  er  jeg  valdi  Ara  lög- 
mann  að  umræðuefni  hjer  í  kvöld,  var  einkum 
þetta,  að  mjer  finst  það  gæti  verið  holl  og  góð 
hugvekja  ungum  mönnum,  að  taka  til  ihugunar  og 
eftirbreytni  þá  menn  liðinna  alda,  er  framar  stóðu 
sínum  samtiðarmönnum  um  flest  það,  er  gott  var, 
og  í  þeirra  flokki  virðist  mjer  Ari  standa  mjög  fram- 
arlega. 

pótt  hann  yrði  skammlifur,  veit  jeg  þó,  að  hverj - 
um  sönnum  íslendingi  finst  hressandi  að  heyra  frá 
honum  sagt;  þykja  vænt  um  að  hann  fæddist, 
lifði  og  starfaði  hjer.  „Líf  er  eftir  þetta  líf",  sagði 
Sveinn  prestur.  Á  þessi  orð  minnir  æfisaga  Ara,  því 
hann  liíir  i  tvöföldum  skilningi:  hann  lifir  eilíflega 
með  drottins  útvöldu  á  himnum,  og  hann  lifir  líka 
hjer  á  jörðinni  í  endurminningu  allra,  er  þekkja 
æfisögu  hans;  og  ef  allur  lýður  þessa  lands  reyndi  i 
alvöru  og  auðmýkt  að  fylgja  dæmi  Ara  lögmanns 


265 


og  annara  þeirra  manna,  er  bestir  hafa  verið  með 
þessari  þjóð,  þá  mundi  margt  skipast  öðru  visi  en 
nú  gerist,  og  saga  þessa  lands  verða  fegri  og  glæsi- 
legri,  en  hún  er. 


Arngrímur  lærði  Vídalín. 

Fyrirleatur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  27.  janúar  1910. 


í  kvöld  hefi  jeg  hugsað  mjer  að  segja  ykkur  frá 
Arngrími  presti  Yidalin,  sem  vanalega  er  kallaður 
Arngrimur  lærði. 

pað  var  sagt  hjer  á  fundi  i  haust.  að  með  Jóni 
Arasyni  og  sonum  hans  hefði  íslenskt  sjálfstæði 
verið  leitt  á  höggstokkinn  í  Skálholti  7.  nóv.  1550, 
svo  að  það  um  langan  tima  hefði  ekki  látið  á  sjer 
bæra.  En  eins  og  þetta  er  satt  um  hið  veraldlega 
sjálfstæði  þjóðarinnar,  þannig  er  og  hitt  ekki  siður 
alkunna,  að  við  fráfall  þeirra  dofnaði  og  mjög  yfir 
öllu  andlegu  lifi  hjer  á  landi. 

Jeg  held,  að  það  sjeu  engar  ýkjur,  þótt  sagt  sje, 
að  aldrei  hafi  kristni  guðs  og  kirkja  Islands  verið 
jafn  illa  stödd  sem  á  næsta  timabili  eftir  að  siða- 
skiftin  komust  hjer  á.  pað  er  átakanlegt  að  lesa 
frásagnir  sumra  sagnaritara  þeirra  tima,  er  þeir 
lýsa  ástandinu,  eins  og  það  var  þá,  og  kemur  þetta 
fram  ekki  síður  í  bundnu  máli  en  óbundnu.  pað 
kannast  vist  allir  við  þessi  orð:  „Ekki  er  nærri  öld 
svo  fróð",  og  „Blindar  margan  blekt  lund",  og  svona 
mætti  lengi  telja. 


267 


Hvernig  stóð  nú  á  fáfræði  þeirri,  siðleysi  og  hjá- 
trú,  er  þá  var  svo  mögnuð  á  landi  hjer,  og  hver  var 
aðalorsökin? 

Fyrst  verður  þess  að  geta,  að  siðaskiftin  voru 
leidd  í  lög  með  svo  miklum  yfirgangi  og  hörku, 
að  firnum  sætir.  En  þetta  framferði  valdhafanna 
vakti  svo  mikla  óvild  gegn  siðaskiftunum,  að  fjöldi 
hinna  merkustu  manna  vildu  alls  ekki  rjetta  kirkj- 
unni  hjálparhönd  og  margir  prestar  lögðu  niður  em- 
bætti  sín,  er  þeir  máttu  ekki  þjóna  þeim  að  forn- 
um  hætti.  Fáir  vildu  láta  sonu  sina  læra  til  prests 
og  ungir  menn  vildu  allan  annan  starfa  fremur 
takast  á  hendur  en  prestsverkin,  og  varð  af  öllu. 
þessu  hin  mesta  prestafæð  um  langan  tíma.  pað 
bætti  heldur  ekki  um  i  Hólastifti,  að  Ólafur  Hjalta- 
son,  fyrsti  biskupinn  er  þangað  kom  eftir  siðaskift- 
in,  var  enginn  skörungur  um  stjórnsemi,  og  tókst 
því  miður  en  skyldi  að  halda  uppi  virðingu  kirkj- 
unnar;  og  þótt  hann  væri  að  visu  allvel  lærður,  var 
hann  eigi  til  þess  fallinn  að  breiða  út  þekkingu, 
hvorki  á  guðs  orði  nje  öðrum  fræðum. 

En  það  var  þó  ekki  fáfræðin  ein,  sem  kirkjunni 
stóð  mest  óhamingja  af,  heldur  siðspilling  prest- 
anna  sjálfra.  ólafur  .biskup  Hjaltason  vigði  nálega 
hvern,  er  hann  fjekk  til  að  taka  vigslu,  og  af  skýrsl- 
um  þeim,  sem  eftirmaður  hans,  Guðbrandur  bisk- 
up  porláksson,  gefur  höfuðsmanni,  fáum  við  hug- 
mynd  um,  hvernig  sumir  þeirra  hafa  þjónað  kirkj- 
unni.  Vorið  1574  segir  Guðbrandur  biskup  i  brjefi 
til  höfuðsmanns,  að  þá  um  veturinn  hafi  þrir  prest- 
ar  orðið  hórsekir  í  sinu  umdæmi;  tveir  af  þeim  í 


268 


annað  sinn,  og  sá  þriðji  með  frillu  sonar  síns.  Fleiri 
skýrslur  sviplíkar  þessari  gaf  biskup.  En  það  voru 
ekki  prestar  einir,  er  brotlegir  urðu,  heldur  og  bisk- 
upar  sjálfir.  T.  d.  átti  Marteinn  biskup  mörg  laun- 
börn,  Oddur  biskup  tvö  ogGuðbrandurbiskuptvö.  Af 
þessum  brotum  biskupanna  hlaut  að  leiða  það,  að 
eigi  var  tekið  hart  á  slikum  yfirsjónum  prestanna. 

Um  lærdómsleysi  prestanna  má  geta  þess,  að 
prestur  einn  gerði  ónýta  skírn  á  barni  í  sókn  sinni 
af  þvi,  að  prestur  sá,  er  hafði  skírt  barnið  i  forföll- 
um  hans,  hafði  skírt  það  með  þessum  orðum:  „Jón, 
jeg  skiri  þig  i  nafni  drottins,"  o.  s.  frv.  petta  taldi  hinn 
presturinn  ótækt,  því  að  svona  hefði  átt  að  orða  það: 
„Jeg  skíri  þig  Jón  i  drottins  nafni,"  o.  s.  frv.  petta 
vandlæti  prests  var  kært  fyrir  Guðbrandi  biskupi, 
og  kom  þá  í  ljós,  er  málið  var  rannsakað,  að  prest- 
ur  var  mjög  illa  læs  og  kunni  alls  ekki  fræði 
þau,  er  prestar  áttu  þá  að  kunna.  pá  voru  prestar 
og  mjög  hjátrúarfullir,  og  leiddi  það  til  þess,  að  al- 
þýða  tók  mjög  að  leggja  trúnað  á  allskonar  hindur- 
vitni.  Flestir  þekkjum  við  hinar  alkunnu  þjóðsögur 
um  sjera  Einar  Nikulásson  á  Skinnastað,  sem  tal- 
inn  var  meistari  í  fjölkyngi  og  göldrum;  og  þá  var 
Hálfdán  prestur  að  Felli  ekki  minni  fyrir  sjer,  og 
frægur  mjög  á  sinni  tið. 

Oft  virðist  mönnum  svo,  sem  eru  á  ferð  að 
nóttu  til,  sem  myrkrið  sje  einna  svartast  undir  dög- 
unina.  —  Og  þannig  er  því  og  háttað  um  myrkur  van- 
þekkingarinnar,  —  það  grúfir  svartast  yfir  mann- 
anna  börnum  rjett  undir  það,  er  ljós  þekkingarinn- 


269 


ar  rennur  upp,  og  svo  var  það  að  vísu  á  þessu  tíma- 
bili  hjá  oss  á  landi  hjer. 

Árið  1568  býr  bóndi  sá  á  Auðunnarstöðum  i  Viði- 
dal,  er  Jón  hjet  og  var  Jónsson.  Hann  var  mikillar 
ættar,  og  kominn  af  Birni  Jórsalafara.  Kona  hans 
hjet  Ingibjörg  Loftsdóttir,  en  langafi  hennar  i  móð- 
urætt  var  Jón  lögmaður  Sigmundsson;  var  móðir 
Ingibjargar  alsystir  Helgu,  móður  Guðbrands  Hóla- 
biskups. 

Árið  1568  fæddist  þeim  hjónum  á  Auðunnarstöð- 
um  sonur,  og  var  hann  heitinn  Arngrímur.  En  26 
árum  áður  var  fæddur  Guðbrandur  Hólabiskup 
frændi  Arngrims  og  voru  þeir  skyldir  að  öðrum  og 
þriðja. 

Um  æsku  og  uppvöxt  Arngríms  eru  sagnir  óljós- 
ar,  en  þó  er  þess  getið,  að  snemma  þótti  hann  af- 
bragð  annara  um  gáfur,  og  þegar  á  unga  aldri  mjög 
hneigður  til  bóknáms.  Árið  1576  var  Arngrímur 
sendur  til  Hóla  og  fór  brátt  að  stunda  þar  skóla- 
nám,  þótt  ungur  væri;  má  telja  það  hepni,  að  þá 
var  þar  skólameistari  Bjarni  Gamalielsson,  mjög 
vel  lærður  maður  og  hinn  siðavandasti  i  öllu.  Stund- 
aði  Arngrímur  nám  sitt  af  kappi  og  útskrifaðist 
eftir  8  ár  með  besta  vitnisburði,  og  sigldi  1585  til 
Kaupmannahafnar,  þá  17  ára  að  aldri.  Að  likindum 
hefir  Guðbrandur  biskup,  frændi  hans,  kostað  hann 
að  öllu,  þvi  faðir  Arngríms  var  fremur  fátækur, 
enda  er  talið,  að  hann  færi  að  tilhlutun  biskups. 
Við  háskólanámið  dvaldi  Arngrímur  4  ár  og  var 
þann  tima  helst  undir  umsjá  Jóhanns  Haggeus'ar, 
hins  lærðasta  og  besta  manns.  Veturinn  1589  tók 


270 


Arngrímtir  próf  með  besta  vitnisburði  og  hjelt  heim 
til  Islands  sama  ár  og  varð  þá  þegar  skólameistari 
á  Hólum,  tók  prestsvigslu  árið  eftir  og  gegndi  dóm- 
kirkjuprestsembættinu  jafnframt  skólameistara- 
störfum;  fjekk  hann  þá  um  sama  leyti  veitingu  fyr- 
ir  Melstað  i  Miðfirði,  en  fór  þó  ekki  til  brauðsins  fyr 
en  1598,  er  hann  slepti  skólanum.  J>á  er  og  talið,  að 
Arngrími  hafi  um  líkt  leyti  verið  veittur  Mikli- 
bær  í  Blönduhlíð  og  hafði  hann  kapilán  til  að  þjóna 
báðum  brauðunum  fyrst  um  sinn. 

Árið  1598  kvongaðist  Arngrímur  fyrri  konu  sinni, 
Sólveigu  Gunnarsdóttur;  var  Guðrún  móðir  henn- 
ar  sonardóttir  Jóns  biskups  Arasonar.  Sólveig  var 
allra  kvenna  fríðust  og  kölluð  „Sólveig  kvenna- 
blómi";  hún  var  talin  mannkosta  kona,  og  þótti  þar 
vel  farið  ráðahag,  er  hann  var  allra  manna  lærð- 
astur  og  manndómlegastur  að  öllu. 

<J?egar  Arngrímur  kvongaðist,  flutti  hann  að  Mel- 
stað,  og  reisti  þar  bú;  en  eigi  þótti  hann  vera  bú- 
höldur  í  meira  lagi,  enda  hafði  hann  löngum  öðru 
að  sinna.  Skólameistarastarfið  stundaði  hann  með 
mestu  alúð  og  dugnaði,  en  jafnframt  varð  hann 
og  að  gegna  ýmsum  hinum  erfiðari  störfum  bisk- 
upsdæmisins,  eftir  það  er  Guðbrandur  biskup  tók  að 
eldast,  þvi  að  heilsu  biskups  tók  þá  mjög  að 
hnigna,  er  kom  fram  að  aldamótunum  1600. 

En  það,  sem  einkum  pyddi  tíma  Arngríms  og  olli 
honum  mikils  erfiðis  og  áhyggju,  voru  hinar  miklu 
deilur,  er  hann  lenti  i  með  Guðbrandi  biskupi. 

Deilur  þessar  risu,  eins  og  kunnugt  er,  út  af  rang- 
indum  þeim,  er  Gottskálk  biskup  hafði  beitt  ætt- 


271 


föður  þeirra  frænda,  Jón  lögmann  Sigmundsson; 
höfðu  mál  þessi  legið  niðri,  síðan  er  þeir  dóu,  Jón 
og  Gottskálk,  en  hófust  nú  á  ný  með  þeim  hætti,  að 
Guðbrandur  biskup  og  Arngrimur  gerðu  á  alþingi 
(1590)  tilkall  til  tveggja  jarða,  er  Gottskálk  hafði 
tekið  af  Jóni  skömmu  eftir  aldamótin  1500;  hófst 
af  þessu  hin  mesta  rimma  milli  Guðbrands  bisk- 
ups  og  Arngríms  annars  vegar,  en  á  móti  stóðu 
Jón  lögmaður  frá  Svalbarði  og  þeir,  er  honum 
fylgdu.  Tímans  vegna  má  jeg  ekki  fara  út  i  það 
mál,  enda  geta  þeir,  er  kynnast  vilja  málum  þess- 
um  betur,  lesið  hina  svo  kölluðu  Morðbrjefabæk- 
linga.  En  þess  vil  jeg  þó  geta,  að  Arngrímur  sigldi 
tvisvar  á  konungs  fund  og  ríkisráðs,  og  hjelt  þar 
vörnum  uppi  fyrir  þá  frændur  gegn  höfuðsmanni 
og  lögmanni,  og  þótti  vörn  Arngríms  og  öll 
framkoma  i  því  máli  bera  vott  um  þreklyndi 
og  gáfur.  Málum  þessum  lauk  þannig,  að  biskup 
slapp  með  f  jársekt  mikla,  sem  þó  var  greidd  að  litlu 
leyti,  en  Arngrímur  f  jekk  að  kenna  á  þvi  betur  síð- 
ar.  óvinir  biskups  voru  auðugir  og  voldugir  og 
hötuðust  við  Arngrím,  og  það  svo  mjög,  að  verk 
hans  voru  eigi  látin  njóta  sannmælis  lengi  vel.  — 
Biskup  kvartar  um  þetta  á  einum  stað  i  ritum  sin- 
um,  og  segir,  að  sjer  falli  það  þungt,  að  Arngrim- 
ur  verði  að  líða  saklaus  fyrir  það  eitt,  að  hann 
hafi  veitt  sjer  aðstoð. 

Árið  1624,  á  þriðja  dag  hvitasunnu,  misti  biskup 
heilsuna  svo  mjög,  að  hann  varð  kararmaður  upp  * 
frá  því,  og  þá  um  sumarið,  2.  júlí,  gaf  höfuðsmað- 
ur,  Holger  Rosenkranz,  út  skipunarbrjef  til  Arn- 


272 


gríms,  og  veitti  honum  fult  vald  til  að  fremja  öll 
embættisverk  i  nafni  biskups  i  öllu  hans  stifti,  upp 
á  fulla  ábyrgð.  pessum  vandasama  starfa  gegndi 
Arngrímur  með  árvekni  og  samviskusemi  öll  þau 
ár,  sem  biskup  lifði  eftir  þetta.  Vígði  hann  presta, 
vísiteraði  kirkjur  og  gerði  annað  það,  er  embættinu 
tilheyrði. ' 

Árið  1627  andaðist  Guðbrandur  biskup,  og  hjelt 
Arngrímur  fagra  ræðu  yfir  moldum  hans,  er  hann 
svo  siðar  ljet  prenta  á  sinn  kostnað,  ásamt  samstæðri 
þýðingu  á  latínu.  J?á  um  sumarið,  22.  ágúst,  var 
haldin  f  jölmenn  prestastefna  að  Flugumýri,  og  töldu 
allir  vist,  að  Arngrimur  yrði  kjörinn  biskup  i  einu 
hljóði,  þvi  menn  þóttust  vita,  að  $á  Jiefði  veriðf 
vilji  Guðbrands,  að  Arngrimur  yrði  hans  eftirmað- 
ur,  og  svo  var  enginn,  er  við  hann  gæti  kept  að 
lærdómi  eða  röggsemd.  —  En  þegar  til  kom, 
taldist  Arngrímur  mjög  undan  kosningu,  og  færði 
ýmislegt  til.  Sneru  þá  allir  við  blaðinu  og  kusu  por- 
lák  Skúlason  i  einu  hljóði  til  biskups,  þótt  hann 
væri  þá  ungur  að  aldri,  og  varð  hann  biskup  eftir 
Guðbrand  afa  sinn. 

Margt  hefir  verið  ritað  og  rætt  um  þessa  kosn- 
ingu.  Hafa  sumir  talið,  að  undanfærsla  Arngríms 
hafi  verið  fyrirsláttur  einn,  enda  muni  prestarnir 
hafa  óttast  stjórnsemi  hans  og  drotnunargirni,  og 
þvi  tekið  afsökun  hans  fegins  hugar.  Aðrir  hafa 
hins  vegar  haldið  því  fram,  að  Halldóra  móður- 
systir  Skúla,  hafi  fengið  prestana  til  að  kjósa  por- 
lák.  En  hversu  sem  um  þetta  er,  þá  er  hitt  vist,  að 
Arngrími  var  auðvelt  að  ná  biskupssætinu,  hefði 


273 


hann  viljað.  Hins  vegar  munu  flestir  nútíðarmenn, 
sem  þekkja  og  meta  kunna  hið  mikla  starf  hans,  og 
hverja  þýðingu  það  hafði  og  hefir  haft  fyrir  Island 
og  bókmentir  þess,  telja  vel  farið,  að  hann  varð 
eigi  biskup,  því  óliklegt  er,  að  hann  hefði  getað  af- 
kastað  öðru  eins  og  hann  gerði,  ef  hann  hefði  bisk- 
up  orðið  á  Hólum  1627. 

Árið  1627  misti  Arngrímur  fyrri  konu  sína,  Sól- 
veigu;  áttu  þau  þrjú  börn,  og  skal  þeirra  siðar  get  - 
ið.  Arngrimur  kvongaðist  í  annað  sinn  1628,  og 
gekk  þá  að  eiga  Sigriði  dóttur  Bjarnar  prests  frá 
Grenjaðarstað;  var  hún  hin  skörulegasta  kona.  Var 
þá  Arngrímur  sextugur  að  aldri,  er  hann  kvong- 
aðist,  en  Sigríður  tuttugu  og  sjö  ára  gömul.  Með 
henni  átti  hann  níu  börn,  og  fæddist  hið  yngsta 
16.  ágúst  1644,  er  hann  hafði  sex  um  sjötugt. 

Arngrímur  var  hinn  ástúðlegasti  eiginmaður  og 
hinn  umhyggjusamasti  faðir.  Sparaði  hann  börnum 
sínum  ekkert  til  menta,  eftir  því  sem  aldur  þeirra 
leyfði,  og  horfði  ekki  i  kostnaðinn,  þó  efni  væru 
lítil.  ipegar  Arngríms  misti  við,  voru  þrjú  börn  þeirra 
hjóna  í  æsku,  en  hin  eldri  veittu  móður  sinni  svo 
góða  aðstoð,  að  hún  gat  og  komið  þeim  sómasam- 
lega  til  manns. 

Eftir  að  porlákur  var  orðinn  biskup,  hætti  Arn- 
grímur  öllum  störfum,  er  biskupsdæminu  við  komu. 
Settist  hann  um  kyrt  á  Melstað,  og  tók  af  alefli 
að  starfa  að  ritverkum  sínum.  'pegar  við  gæt- 
um  þess,  hvaða  ritverk  það  eru,  sem  hann  ljet  eftir 
sig,  bæði  að  efni  og  vöxtum,  mun  oss  furða  á  starfs- 
þoli  hans  og  hæfileikum,  ekki  sist,  þegar  vjer  lítum 

18 


274 


á  alla  þá  örðugleika,  er  rithöfundar  þeirra  tima 
áttu  við  að  stríða.  Hann  kvartar  lika  sáran  um,  hve 
örðugt  sje  að  ná  í  ýms  skjöl  og  rit,  en  þó  einkum 
hve  erfitt  sje  að  fá  svör  frá  ýmsum  mönnum  þar 
að  lútandi.  Að  þessi  umkvörtun  hafi  ekki  verið  að 
ástæðulausu,  sýnir  brjef  eitt,  er  sjera  Magnús  Ólafs- 
son  í  Laufási  ritar  28.  ágúst  1632.  Brjefið  er  til 
Ola  Worms,  hins  fræga  visindamanns.  í  brjefinu 
eru,  meðal  annars,  þessi  orð:  „Samgöngur  hjer  norð- 
anlands  eru  svo  illar,  að  jeg  hefi  að  eins  getað 
komið  tveimur  brjefum  að  Melstað,  til  vinar  míns 
síra  Arngríms."  Svona  voru  þá  samgöngurnar  á 
landi  hjer  um  það  leyti,  og  ekki  voru  þær  greiðari 
við  útlönd.  Stundum  kom  ekki  nema  eitt  skip  til 
Norðurlands,  ef  þá  hafísar  eða  sjóræningjar  bönn- 
uðu  ekki  allar  samgöngur.  pað  má  næri  geta,  að 
þetta  eitt  út  af  fyrir  sig  hafi  bakað  Arngrimi  ekki 
all-lítil  óþægindi.  En  honum  kom  hjálp  úr  annari 
átt,  því  að  árið  1596  býður  konungur  honum  að 
safna  saman  öllum  skjölum  og  fornum  ritum,  er 
snerta  Danmörku  að  einhverju  leyti.  Skyldi  hann 
snúa  því  öllu  á  dönsku  og  senda  siðan  árlega  Niels 
Krag,  en  hann  átti  að  hafa  það  til  stuðnings  við 
sögu  Danmerkur,  er  hann  var  þá  að  semja.  petta 
hjálpaði  Arngrími  til  að  komast  yfir  margt,  sem 
honum  var  ómissandi  við  ritsmiðar  sínar  um  ís- 
land,  þvi  frumskjölunum  hjelt  hann  og  varðveitti 
þau  vel.  Enn  varð  honum  og  mikið  lið  í  því,  að  hann 
komst  i  kunnugleik  og  vináttu  við  merka  fræðimenn 
erlendis,  svo  sem  Ola  Worm,  sem  áður  er  nefndur, 
og  Dr.  Filippus  Nicolai  i  Hamborg,  og  enn  fleiri. 


275 


I  riti  einu,  er  út  kom  um  þessar  mundir,  er  þess 
getið,  að  Arngrímur  hafi  stöðug  brjefaviðskifti  við 
sjö  hina  frægustu  menta  og  fræðimenn  Norðurálf- 
unnar.  Sumir  af  þessum  mönnum  urðu  aldavinir 
hans,  t.  d.  Worm,  sem  gerði  alt  það,  er  hann  mátti 
Arngrimi  til  gagns.  Meðal  annars  keypti  hann  allar 
fræðibækur,  er  hann  náði  til,  og  sendi  Arngrimi,  en 
hann  borgaði  aftur  i  vörum,  enda  átti  Arngrimur 
merkara  og  stærra  safn  erlendra  bóka,  en  flestir 
aðrir  hans  samtíðarmenn. 

En  þótt  honum  gengi  þetta  að  óskum,  þá  átti  hann 
samt  um  þessar  mundir  við  ýmsa  örðugleika  að 
striða.  Óvinir  Guðbrands  þiskups1  Ijetu  á  honum 
bitna  óvild  sina,  er  biskup  var  fallinn  frá;  vildu  þeir 
hvorki  viðurkenna  rit  hans  nje  kaupa  þau,  nje  meta 
störf  hans  að  neinu.  Varð  hann  þvi  að  kosta  til  út- 
gáfu  á  bókum  sinum  meira  en  efni  leyfðu.  —  pað 
er  fyrst  á  seinni  árum  æfi  hans,  að  dálitið  fer  að 
rofa  til  hjá  honum.  Ungir,  áhugasamir  islenskir 
mentamenn  tóku  að  gefa  gaum  störfum  hans,  og 
meta  þau  að  maklegleikum. 

Margar  bækur  Arngrims  eru  prentaðar,  og  hann 
lifði  það,  að  sjá  guðfræðibókum  sinum  vel  tekið 
af  íslenskri  alþýðu,  og  visindarit  hans  voru  í  háveg- 
um  höfð  af  mentamönnum  þjóðarinnar.  porlákur 
biskup  kom  nú  og  til  sögunnar,  og  hvatti  hann  með 
ráðum  og  dáð,  með  því  að  gefa  út  bækur  hans  og 
mæla  með  þeim;  en  síðan  tekur  hver  við  af  öðrum, 
Brynjólfur  biskup  og  fleiri. 

Sjera  Arngrímur  var  heilsuhraustur  maður  mestan 
hluta  æfi  sinnar,  en  á  seinustu  árum  fór  hann  að 

18* 


276 


kenna  ellilasleika  nokkurs,  og  þjáðist  þá  einkum  af 
gigt  og  skyrbjúg.  I  brjefi  til  Worms  vinar  sins 
kvartar  hann  um  veikindi  þessi,  og  leitar  ráða  hjá 
honum  gegn  þeim;  rjeð  Worm  honum  til  að  nota 
skarfakál  við  skyrbjúgnum,  en  segir,  að  við  gigt 
hafi  mörgum  gefist  vel  að  hafa  hringa  úr  rostungs- 
tönn.  Arngrímur  sendi  honum  þá  tannarbrot,  en  það 
reyndist  svo  hart,  að  það  var  óvinnandi.  Árið  1641 
sendi  Worm  honum  marga  hringa,  en  skipið  fórst 
með  rá  og  reiða,  og  misti  því  Arngrímur  hringanna. 

Arngrimur  hjelt  óskertum  sálar-  og  líkamskröft- 
um,  -þótt  hann  væri  nú  orðinn  háaldraður  maður, 
og  ekki  lattist  hann  heldur  við  ritstörfin,  þótt  kom- 
inn  væri  nú  undir  áttrætt.  Vorið  1618  gekk  skæð 
landfarsótt  um  Norðurland.  Úr  henni  andaðist  hann 
27.  júní;  var  hann  þá  áttræður.  Dauða  hans  er 
svo  fagurlega  lýst  i  brjefi,  er  síra  Einar  Arnfins- 
son,  á  Stað  í  Hrútafirði,  ritaði  Ola  Worm,  að  jeg 
tek  hjer  upp  kafla  úr  þvi: 

„Arngrímur  sál.  dó  i  friði,  eins  og  Símon,  sitjandi 
á  rúmi  sínu.  Hann  kallaði  alla  ástvini  sína  til  sín,  og 
hvatti  þá  til  þolinmæði  i  trúnni;  lauk  hann  orðum 
sinum  með  sálmi.  Hann  hallaði  sjer  síðan  aftur  á 
bak,  eins  og  hann  ætlaði  að  sofna,  og  á  sama  augna- 
bliki  andaðist  hann.  Hann  var  grafinn  i  kirkjunni 
að  Melstað,  framan  við  kórinn,  kvennamegin."  — 
Seinna  var  hengt  á  vegginn  þar  uppi  yfir  grafletur 
með  gullnum  stöfum  og  mynd  hans  hjá,  og  hurð 
fyrir.  Hafði  hann  sjálfur  samið  grafletrið  (á  latínu) 
en  Worm  látið  grafa  það  á  spjaldið.  Nú  mun  það 


277 


komið  á  pjóðmenjasafnið  í  Reykjavik  ásamt  mynd- 
inni.  — 

pannig  lauk  þá  æfi  þessa  háaldraða,  mikilhæfa 
manns,  er  lærðastur  var  talinn  allra  islenskra 
manna  um  sína  daga.  Ekkja  hans,  Sigríður  Björns- 
dóttir,  bjó  fyrst  á  Melstað  eftir  lát  manns  síns,  og 
vildi,  að  einhver  af  sonum  Arngríms  fengi  brauðið; 
hafði  kanslari  konungs  heitið  Arngrimi  því.  En  nú 
veitti  konungur  Erlendi  presti  Ólafssyni  staðinn. 
pessu  kunni  Sigríður  illa,  og  er  mælt,  að  hún  ljeti 
loka  kirkjunni  fyrir  presti,  og  fremdi  hann  alla 
guðsþjónustu  fyrsta  sumarið  úti  i  kirkjugarðinum, 
hverju  sem  viðraði.  En  vorið  1649  fluttist  hún  frá 
Melstað  að  Torfustöðum,  og  bjó  þar  til  ársins  1660, 
er  hún  fór  að  Görðum  á  Álftanesi  til  porláks  sonar 
sins,  og  dó  hjá  honum  háöldruð.  pótti  hún  jafnan 
mikilsháttar  kona,  og  skörungur  hinn  mesti. 

Sjera  Arngrímur  hafði  hið  mesta  barnalán,  og  varð 
kynsæll  mjög.  —  Með  fyrri  konu  sinni  eignaðist 
hann  þrjú  börn,  er  tvö  komust  úr  æsku: 

1.  Gunnar;  dó  ungur. 

2.  Jón;  bjó  fyrst  á  Ökrum,  síðan  í  Sælingsdals- 
tungu,  merkis  bóndi. 

3.  Helga;  giftist  Birni  sýslumanni.  peirra  sonur 
var  Páll  prestur  í  Selárdal,  fræðimaður  mikill. 

Með  seinni  konu  sinni  átti  Arngrimur  níu  börn; 
dóu  tvö  ung,  en  þessi  komust  úr  æsku: 

1.  porkell;  prestur  í  Görðum,  faðir  Jóns  biskups 
Vídalíns. 

2.  porlákur;  prestur  á  Staðarbakka. 

3.  Björn;  prestur  á  Höskuldsstöðum. 


278 


4.  Guðbrandur;  sýslumaður  í  Húnavatnssýslu. 

5.  Sólveig;  hana  átti  Jón  Jónsson,  merkis  bóndi  á 
Narfeyri. 

6.  Ingibjörg;  átti  Gísli  hinni  eldri,  bóndi  á  Fróðá: 
fræðimaður  mikill. 

7.  Hildur;  er  átti  Jón  bóndi  i  Viðidalstungu;  þeirra 
sonur  var  Páll  lögmaður  Vídalin.  * 

Sjera  Arngrimur  var  friður  maður  sýnum,  og 
mjög  höfðinglegur  á  velli  sem  sjá  má  af  mynd 
þeirri,  sem  til  er  af  honum,  og  tekin  var,  þegar  hann 
var  28  ára  gamall.  Á  efri  árum  varð  hann  þung- 
fær,  því  hann  var  alla  æfi  feitlaginn  mjög.  —  Sagt 
er,  að  hann  væri  skrautgjarn  þegar  á  unga  aldri,  og 
hjeldist  það  við  hann  alla  æfi.  Er  það  talið  sem 
dæmi  skrautgirni  hans,  að  hann  ljet  sonu  sina  ganga 
í  kápu  alla  helga  daga,  og  þótti  slikt  marglæti. 
Drambsamur  þótti  hann  og  nokkuð,  og  þóttafullur 
í  allri  framgöngu,  þeim  er  ekki  voru  honum 
kunnugir;  drotnunargjarn  og  ráðrikur  og  mjög 
siðavandur.  Hann  var  trúmaður  mikill.  Á  ein- 
um  stað  farast  honum  orð  á  þessa  leið:  „Ef  vjer 
dag  hvern  lifðum  í  trú  og  bæn  til  drottins,  þá  megna 
engin  völd  á  milli  himins  og  jarðar  að  vinna  oss 
hið  minsta  grand."  Hann  kendi  hreina  og  sanna 
Lútherstrú,  en  bar  þó  lotningu  fyrir  öllu  því,  er 
honum  þótti  vel  fara  i  kaþólskum  sið,  og  átaldi  jafn- 
an,  ef  hann  heyrði  honum  hallmælt.  Arngrímur  var 
hinn  mesti  gáfu-  og  hæfileikamaður,  sem  sjá  má 
af  ritum  hans,  og  mun  jeg  seinna  vikja  að  þvi  efni. 

Jeg  hefi  áður  drepið  á  það,  að  búskapur  hans  hafi 
ekki  gengið  sem  best,  og  að  hann  hafi  lagt  á  annað 


279 


meiri  stundun  en  að  safna  auði;  þó  var  bújörð  hans 
talin  höfuðból  að  öllum  gæðum;  en  útlit  er  fyrir,  að 
hann  hafi  ekki  setið  hana  sem  best,  þvi  þegar  eft- 
irmaður  hans,  Erlendur  prestur  Ólafsson,  tók  við 
jörðinni,  var  ekki  einn  einasti  hesthúskofi  til  á  öll- 
um  staðnum.  En  þótt  þetta  virðist  benda  á  all-mik- 
ið  hirðuleysi,  þá  ber  þó  að  gæta  þess,  að  á  þeim  tim- 
um  var  það  algengt,  og  er  víst  ekki  dæmalaust  enn 
í  dag,  að  hross  gengi  úti  sjálfala  á  beiíarjörðum,  og 
að  ekki  væri  til  hús  handa  þeim.  Enn  fremur  haíði 
sjera  Arngrímur  i  svo  mörg  horn  að  líta  mestan 
hluta  æfi  sinnar,  eftir  það  er  hann  varð  fuliorð- 
inn  og  setti  bú,  að  oftsinnis  var  hann  mjög  lengi 
að  heiman,  enda  er  svo  að  sjá,  sem  heima  Jiafi 
hann  mest  hugsað  um  að  lesa  og  rita,  en  minna 
um  heimilisstörf,  bústjórn  og  fjáröflun.  pótt  hann 
þvi  að  likindum  hafi  átt  þröngt  i  búi,  þá  mentaði 
hann  öll  börn  sín  prýðilega,  og  mun  hafa  eytt  efn- 
um  sínum  i  þetta  tvent:  að  veita  börnum  sínum 
sem  best  uppeldi  og  að  auka  sem  mest  bókasafn 
sitt.  Nú  mundu  menn  ef  til  vill  ætla,  að  Arngrím- 
ur  hafi  hlotið  að  hafa  ærnar  tekjur,  er  hann  hafði 
tvö  brauð  undir  og  stundum  önnur  störf  jafnframt, 
en  svo  mun  þó  ekki  hafa  verið,  þvi  að  bæði  varð 
hann  um  eitt  skeið  að  halda  kapilán,  og  hann  laun- 
aði  honum  vel,  og  i  annan  stað  mundi  það  ekki  nú 
á  tímum  þykja  hátt  kaup,  er  honum  var  goldið 
fyrir  starfa  sinn.  Fyrir  að  rita  upp  forn  brjef 
og  skjöl  og  snúa  á  dönsku  og  senda  út,  sem 
fyr  segir,  fjekk  hann  afgjald  af  jörðum  Hall- 
bjarnareyrar;  fyrir  að  safna  til  sögu  Noregs  fjekk 


280 


hann  ekkert;  fyrir  að  fremja  öll  biskupsstörf,  sem 
settur  biskup,  fjekk  hann  50  Joachimsdali  og  ár- 
gjald  af  7  jörðum  dómkirkjunnar.  pegar  við  gætum 
þess,  að  hann  var  jafnvel  árum  saman  að  heiman 
og  minnumst  allra  þeirra  örðugleika,  er  samfara 
voru  ferðalögum  í  þá  daga,  svo  og  kostnaðarins,  er 
af  þvi  leiddi  að  ná  i  öll  skjöl  og  bækur,  er  hann 
þurfti,  þá  ætti  oss  að  skiljast,  hvers  vegna  búskap- 
urinn  gekk  honum  ekki  betur  en  raun  varð  á;  og 
enn  má  bæta  því  við,  að  Arngrímur  var  talinn  mjög 
gestrisinn,  og  það  miklu  framar  en  efni  leyfðu. 

Arngrimur  tók  upp  fyrstur  sinna  ættmanna  ættar- 
nafnið  Vidalin,  þvi  hann  var  alinn  upp  i  Viðidal; 
er  það  hið  elsta  ættarnafn  á  íslandi,  og  hafa  afkom- 
endur  hans  síðan  haldið  þvi. 


pá  vil  jeg  stuttlega  minnast  á  rit  Arngríms,  og 
hverja  þýðingu  þau  höfðu,  en  jeg  get  þess  jafnframt, 
að  fæst  þeirra  hefi  jeg  sjeð,  hvað  þá  heldur  lesið, 
sem  vita  má,  þvi  þau  eru  flest  á  latínu;  verð  jeg  þvi 
að  fara  eftir  dómi  annara  manna,  en  sú  er  bótin,  að 
þeir,  sem  dóminn  hafa  kveðið  upp,  voru  til  þess 
færari  en  jeg. 

Til  fróðleiks  set  jeg  hjer  nöfn  helstu  prentaðra 
bóka,  sem  Arngrímur  hefir  þýtt  og  frumsamið,  og 
eru  þær  þessar: 

„Stutta  biblia",  Hólum  1590, 
Davíðs  saltari,  sá  stutti,  Hólum  1597, 
Eintal  sálarinnar,  Hólum  1599, 
Psalmur  Daviðs  sá  XCI,  Hólum  1598, 


281 


Krosskveðjur  Bernhardi,  Hólum  1618, 
Krossgaungur  (Hammeri),  Hólum  1618, 
Líkræða  yfir  Guðbrandi,  Hamborg  1630.  • 
Nokkrir  íslenskir  sálmar,  Hólum  1616, 
Daglegur  spegill  sálarinnar,  Hólum  1594, 
Lagfærð  Lilja  o.  s.  frv.,  Hólum  1612 
Af  latinu-ritum  hans  eru  þessi  helst: 

Brevis  commentarius  de  Islandia,  Havn.  1593, 

Anatome  Blefkeniana,  Hólum  1612. 

Crymogaea  sive  rerum  Islandicarum  libri  III, 

Hamborg  1609, 
Spesimen  Islandae  historicum  et  magna  ex  parte 

chorographicum,  Amstelodami  1643, 
Ágrip  af  sögu  Noregs  (á  latínu),  Kh.  1597, 
Jómsvíkingasaga,  Kria  1877, 
Grænlandssaga  (Gronlandia),  Skálholti  1688, 
Arnarrímur,  Hólum  1643, 

Sagan  af  Hróa  heimska  (á  latínu),  Hólum  1680. 
Af  sumum  af  þessum  ritum  komu  margar  útgáfur, 
og  það  ætla  jeg,  að  þeir  sjeu  ekki  margir,  íslensku 
rithöfundarnir  fyr  eða  siðar,  er  geti  hrósað  sjer  af 
því,  að  rit  þeirra  hafi  oftar  komið  út,  en  sum  rit 
Arngrims  lærða,  en  auðvitað  má  nokkuð  þakka  það 
latínunni,  sem  þá  var  allra  lærðra  manna  mál,  og 
Arngrimur  ritaði  flest  sín  visindarit  á  þá  tungu. 

J?á  liggur  næst  að  íhuga,  hverja  þýðingu  ritstörf 
Arngríms  höfðu  fyrir  Island  og  bókmentir  þess,  og 
vil  jeg  þá  minnast  guðfræðisrita  hans,  og  get 
þá  fyrst  biblukjarnans  eða  Stuttu  bibliu.  Hún  þótti 
kærkominn  gestur  i  þá  daga,  því  þótt  Guðbrandur 
hefði  fyrir  nokkrum  árum  látið  prenta  biblíuna, 


282 


var  hún  afardýr,  og  í  fárra  manna  höndum; 
hún  kostaði  10  dali  og  var  mest  keypt  handa  kirkj- 
um  og  var  það  gert  eftir  konungs  boði.  Úr  þessu 
bætti  biblíukjarni  Arngrims,  þvi  i  honum  var  alt 
megin  innihald  bibliunnar  dregið  saman  i  eina  heild 
og  var  það  sæmileg  bók,  en  þó  mjög  ódýr,  enda 
seldist  hún  mjög  á  meðal  alþýðu,  sem  sjá  má  af 
því,  hve  oft  hún  var  prentuð.  pað  er  þvi  að  öll- 
um  likindum  sannur  dómur,  að  með  þeirri  bók  hafi 
fyrsta  sinni  orð  heilagrar  ritningar  komist  inn  á 
flest  heimili  hjer  á  landi  á  máli  landsmanna  sjáifra, 
og  þarf  ekki  að  eyða  orðum  að  því,  hverja  þýðingu 
slikt  hlaut  að  hafa  fyrir  trúarlíf  þjóðarinnar  á  þeim 
tímum. 

Eintal  sálarinnar  hefir  verið  prentað  sjö  sinnum 
hjer  á  landi,  og  er  að  mínu  áliti  hin  besta  bók,  og 
kærkomin  hverjum  trúuðum  kristnum  manni,  og 
það  ætla  jeg,  að  sú  bók  hafi  orðið  kristni  guðs  tii 
mikillar  eflingar,  og  veitt  mörgum  huggun  og  frið 
fyr  og  siðar. 

Krosskveðjur  Bernhards  kenniföður  má  og  vafa- 
laust  telja  með  bestu  guðfræðibókum  þeirra  tima, 
enda  er  sagt,  að  nokkru  eftir  að  þær  komu  út,  hafi 
fjöldi  manna  kunnað  þær  utanbókar  að  meira  eða 
minna  leyti.  Sama  má  segja  um  Krossgaungur 
Hammeri,  er  Arngrímur  þýddi.  pær  náðu  mjög  mik- 
illi  útbreiðslu  og  almenningshylli  á  þeim  tímum.  — 
Sálmar  Arngríms  hafa  og  verið  taldir  all-góðir,  og 
betri  en  flest  af  þvi  tæi,  er  orkt  var  samtímis,  þótt 
vitanlega  standi  þeir  langt  að  baki  andlegum  kveð- 
skap  Hallgríms  Pjeturssonar.  pá  var  Arngrímur  tal- 


283 


inn  latínuskáld  gott;  og  er  með  þeim  fyrstu,  er 
kváðu  á  latínu  eftir  siðaskiftin,  og  er  sumt  af  þvi, 
sem  hann  kveður  á  þvi  máli,  talið  prýðis-fagurt,  svo 
sem  eftirmæli  hans  eftir  Guðbrand  biskup.  Rjett  mun 
það  þó  vera,  að  sumt  er  hann  kvað  á  íslensku  haf i  ver- 
ið  all-stirt  kveðið,  því  að  dóttursonur  hans,  Páll  Vida- 
lín  lögmaður  sagði,  að  kveðskapur  Arngrims  væri  eins 
og  óheflaðir  staurar,  reknir  saman  með  ryðguðum 
járngöddum,  og  virðist  það  benda  til  þess,  að  hann  haf  i 
meira  hugsað  um  efni  en  búning.  En  hvað  sem  um 
þetta  er,  þá  er  það  vist,  að  rit  þau,  er  nú  voru 
talin,  miðuðu  að  því  að  efla  og  viðhalda  sönnum 
og  lifandi  kristindómi  meðal  landsmanna,  og  þess 
vegna  stendur  íslenska  kirkjan  i  helgri  þakklætis- 
skuld  við  höfund  þeirra  enn  í  dag. 

En  Arngrímur  var  maður  fjölhæfur,  og  lærður 
á  fleira  en  guðfræði  og  latinu;  má  svo  kalla,  að  hann 
gæti  ritað  um  alla  skapaða  hluti;  hann  ritaði  t.  d. 
um  lögfræðileg  efni,  og  sýnir  það,  hve  ant  honum 
var  um  að  fræða  landa  sína  um  alt  það,  er  þeim 
mátti  verða  til  nytsemdar. 

En  það,  sem  aflaði  honum  mestrar  frægðar,  bæði 
hjer  heima  og  erlendis,  var  þó  þekking  hans  á  latn- 
eskum  fræðum.  Enginn  hjerlandsmaður  honum 
samtímis  mun  hafa  verið  jafnkunnugur  honum 
latínumáli  og  mentum,  eða  ritað  jafn  fagurt,  sljett 
og  lipurt  latinumál  sem  hann,  eða  afkastað  meira 
á  því  sviði.  Hann  þekti  alla  fornaldar-  og  miðaldar- 
fræði  svo  vel,  að  nútíðar  mentamenn  hafa  lokið  þvi 
orð  á,  að  þar  hafi  honum  enginn  hjer-lendur  mað- 
ur  verið  jafn  snjall  eða  fremri.  pá  hefir  það  og  eigi 


284 


aukið  lítið  hróður  hans  bæði  hjerlendis  og  erlend- 
is,  hve  drengilega  hann  hrakti  og  rak  heim  aftur  til 
föðurhúsanna  ýmsan  lygaþvætting,  er  erlendir  ferða- 
langar  og  þorparar  breiddu  út  um  land  vort  og  þjóð; 
varð  Arngrímur  mjög  frægur  viða  um  Evrópu  af 
þessum  ritsmíðum  sínum,  er  bera  þóttu  vott  um 
lærdóm,  ritsnild  og  rökfimi.  Áður  Arngrímur  tók 
að  rita,  var  svo  komið  fyrir  þvætting  þessara  út- 
lendu  skjalara,  að  helst  var  ætlað,  að  hjer  á  landi 
byggju  skrælingjar  eða  fifl,  nema  hvorttveggja 
væri;  en  Arngrímur  sýndi  og  sannaði  með  ritum 
sínum,  að  á  þessum  útkjálka  veraldar  hefðu  búiö 
og  byggju  enn  menn,  er  stæðu  mestu  fræðimönnum 
annara  þjóða  jafnfætis  i  ýmsum  visindagreinum,  t. 
d.  sögu  og  skáldskap. 

Aukþessa  endurreisti  Arngrímuríslenska  sagnfræði 
og  opnaði  hina  dýrmætu  bókmentafjársjóði  fornald- 
arinnar.  Voru  þessi  rit  hans  hin  latnesku  lengi  vel 
megin  hemildir  erlendra  manna,  er  kynnast  vildu 
landi  voru  og  þjóð.  J>au  bárust  þvi  viða  um  Evrópu,  og 
þóttu  hin  merkilegustu,  enda  er  of  t  í  þau  vitnað,  og 
úr  þeim  teknir  kaflar,  en  sum  þýdd  á  aðrar  tungur. 
Urðu  því  margir  erlendir  vísindamenn  til  að  minn- 
ast  lofsamlega  á  Arngrím,  og  sóma  þann,  er  ísland 
hefði  af  lærdómi  hans  og  ritum.  J?að  þótti  því  mörg- 
um  fræðimanni  vera  skarð  fyrir  skildi,  er  Arngrím- 
ur  Ijest,  og  kemur  þetta  fram  meðal  annars  i  brjefi, 
er  Ole  Worm  ritaði  sjera  Jóni  Einarssyni  í  Vatns- 
firði.  Kveður  Worm  áhuga  sinn  á  fornfræði  hafa 
mjög  dofnað,  siðan  Arngrims  misti  við,  en  vonar 
þó,  að  íslendingar,  svo  sem  Brynjólfur  biskup,  haldi 


285 


störfum  hans  áfram;  og  það  varð  og,.  þótt  enginn 
jafnaðist  á  við  Arngrím. 

Crymogaea  Arngríms  er  talin  merkasta  rit 
hans  á  latínu,  og  er  hún  ágrip  af  sögu  Islands  að 
fornu  og  nýju,  einkum  þó  fornöldinni.  —  pað  er 
talinn  höfuðkostur  hennar,  hve  margt  er  sagt  þar  í 
fám  orðum;  þá  er  og  meðferð  efnisins  talin  snildar- 
leg.  Bókinni  er  skift  í  þrjá  kafla:  1.  kaflinn  er  um 
tungu  landsmanna,  um  siði  og  háttu  fornmanna,  um 
stjórnarfyrirkomulag  og  um  goðafræði;  þar  er  og 
sagt  frá  kristnitöku  og  getið  biskupa.  2.  kaflinn  er 
útdráttur  úr  íslendinga  sögum  o.  fl.  3.  kafli  er  um 
hvernig  landið  komst  undir  Noreg;  taldir  allir  kon- 
ungar,  er  yfir  landinu  hafa  ráðið,  og  ýmsir  viðburð- 
ir,  er  gerst  hafa  á  stjórnarárum  þeirra.  Leiðrjetti 
bók  þessi  mjög  hugmyndir  manna  um  Island,  og  jók 
þekkingu  þeirra  á  háttum  vorum  og  athöfnum  að 
fornu  og  nýju. 

Nú  mætti  ætla,  að  Arngrimur  hefði  fengið  ritlaun 
fyrir  bækur  sínar,  er  þær  þóttu  svo  merkar.  En  svo 
var  ekki,  og  er  það  til  marks,  að  þá  er  þessi  bók 
var  prentuð  i  Hamborg  1609,  varð  hann  að  heita 
því  að  kaupa  af  henni  100 — 200  eintök.  —  Arngrím- 
ur  varð  frægur  fyrir  rit  sín,  og  er  það  enn  þá,  en 
fjeþúfa  urðu  þau  honum  ekki. 

Annað  rit  Arngríms  (Brevis  commentarius  de  Is- 
landia),  er  samið  er  til  að  hnekkja  fávisku-rausi 
ýmsra  erlendra  manna  um  ísland;  varð  rit  þetta 
og  all-útbreitt  erlendis.  par  greinir  og  nokkuð  frá 
uppruna  Islands  bygðar.  —  Einhver  alræmdasti 
þvættingurinn  um  ísland,  er  út  kom  á  dögum  Arn- 


286 


gríms,  var  bókarkorn  eitt  eftir  Blefken  nokkurn,  að 
likindum  þýskan.  Reit  Arngrimur  sjerstaka  bók 
(Anatome  Blefkeniana)  um  þenna  bækling,  og  fór 
háðulega  með  höfundinn,  tætti  bókina  i  sundur  ná- 
lega  orð  fyrir  orð,  og  rak  alt  cfan  i  Blefken. 

J?á  samdi  og  Gories  nokkur  Peerse  lýsingu  Is- 
lands  i  ljóðum,  og  kom  hún  út  skömmu  eftir  miðja 
16.  öld;  var  lýsing  þessi  full  af  fjarstæðum  og  alls 
konar  svivirðingum.  Og  sama  máli  gegndi  um  f  jölda 
annara  manna  erlendra,  er  um  ísland  rituðu  um 
þessar  mundir.  Öll  þessi  rit  tók  nú  Arngrímur,  og 
rakti  i  sundur  og  hrakti  vitleysurnar  og  lygarnar,  og 
vísaði  þeim  heim  til  föðurhúsanna  aftur;  eru  mörg 
eða  vel  flest  af  latínuritum  hans  um  þetta  að  meira 
eða  minna  leyti,  en  jöfnum  höndum  fræðir  hann 
og  menn  um  landið  og  þjóðina  eins  og  áður  er  sagt. 

Jeg  hefi  áður  getið  þess,  að  Arngrimur  hafi  mjög 
vaxið  i  áliti  erlendis  af  ritum  sinum,  og  tilfæri  jeg 
hjer  ummæli  eins  manns,  Jóhannesar  Frederus.  — 
Hann  ritaði  Arngrími  meðal  annars  á  þessa  leið: 
„Jeg  hefi  með  ánægju  lesið  Islands-vörn  þína  (Com- 
mentarius  de  Islandia),  og  ást  sú,  er  lýsir  sjer  i  þinni 
lærðu  og  lipru  vörn,  er  lofsverð,"  o.  s.  frv. 

Rit  Arngrims  þau,  er  á  latínu  voru  rituð,  urðu 
þvi  vinsælli  hjer  á  landi  er  lengra  leið  frá  og  ýmsir 
sáu  og  skildu  hvílíkt  nytsemdar  starf  hann  var  að 
vinna,  enda  má  kalla  svo,  að  deilum  hans  við  hina 
erlendu  skjalara  væri  fylgt  með  hinni  mestu  athygli 
um  öll  Norðurlönd;  var  Arngrímur  hjerlendis  kall- 
aður  „lærði",  að  likindum  sakir  hinnar  víðtæku  þekk- 
ingar  sinnar  á  latneskum  ritum;  en  hið  sama  nafn 


287 


ávann  hann  sjer  meðal  erlendra  fræðimanna,  sakir 
kunnáttu  sinnar  i  norrænum  fræðum. 

pá  verð  jeg  tímas  vegna  að  láta  hjer  staðar  num- 
ið  að  sinni,  enda  þótt  enn  mætti  mörgu  við  bæta. 
Engum  er  kunnara  en  mjer,  hve  sundurlaust  og 
ófullkomið  þetta  hrafl  mitt  er.  En  mjer  má  vera  það 
nokkur  afsökun,  að  engin  æfisaga  er  til  af  Arn- 
grími,  og  því  hefi  jeg  orðið  að  tina  þetta  saman 
hingað  og  þangað;  fyrir  mjer  vakti  það  eitt  að 
safna  sem  mestu  um  Arngrím,  en  hefi  ekki  haf t  tóm 
til  að  vinna  úr  því,  og  enn  er  það,  að  jeg  get  ekki  les- 
ið  latínu  og  þvi  hefi  jeg  ekki  getað  leitað  til  rita 
hans  sjálfs,  hinna  latnesku,  en  orðið  að  hlíta  ann- 
ara  dómum  um  þau,  eins  og  áður  er  sagt. 

Loks  get  jeg  þess,  að  jeg  tók  mjer  fyrir  hendur 
að  segja  ykkur  æfisögu  Arngríms,  þótt  í  molum  yrði, 
vegna  þess  að  mjer  dylst  eigi  heldur  handleiðsla 
drottins  á  þjóð  vorri  einnig  í  þessu  að  senda  oss 
þenna  mæta  mann,  einmitt  þegar  oss  lá  mest  á  til 
þess  að  halda  uppi  vörnum  fyrir  þjóð  vora  og  sýna 
og  sanna  heiminum,  að  ekki  eru  allar  smáþjóðir 
skrælingjar,  og  að  höfðafjöldinn  einn  út  af  fyrir  sig 
veitir  engri  þjóð  rjett  til  þess  að  kalla  sig  menta- 
þjóð,  eða  þær  þjóðir  ósiðaðar,  sem  fámennari  eru. 


Tvö  atriði  úr  sögu  Kópavogs. 

Fyrirlestur  flutíur  í  Kópavogi  22.  júni  1909. 
Heiðraða  samkoma! 

Jeg  skal  leyfa  mjer  fyrir  hönd  þeirra  manna,  sem 
fyrir  þessari  skemtiför  standa,  að  bjóða  ykkur  öll, 
yngri  sem  eldri,  hjartanlega  velkomin  hingað,  og 
jafnframt  óska  jeg,  að  þessi  dagur  verði  oss  öllum 
ógleymanlegur  ánægjudagur.  Okkur  kom  saman  um 
það,  að  hjer  skyldi  staðar  numið  og  jeg  talaði  hjer 
nokkur  orð,  áður  en  lengra  væri  haldið.  Jeg  ætla  þá 
að  segja  ykkur  sögu,  eða  öllu  heldur  brot  úr  langri 
sögu,  og  þess  vegna  óska  jeg  þess,  að,  einkum  þið, 
börnin  góð,  vilduð  eftir  því,  sem  þið  hafið  aldur  og 
greind  til,  taka  vel  eftir  þvi,  sem  jeg  segi  ykkur,  þótt 
jeg  verði  stuttorður  og  frásögnin  öll  í  molum,  því  að 
af  öllu  má  læra  nokkuð  gott. 

Sagan,  sem  jeg  ætla  að  segja  ykkur,  er  saga  þessa 
staðar,  saga  Kópavogs.  Hvert  sem  við  litum  hjeðan 
sem  nú  stöndum  við,  mæta  auganu  hvervetna  staðir, 
sem  eiga  sínar  sjerstöku  endurminningar.  parna  úti 
á  firðinum,  er  hin  nafnfræga  höfn,  „Seilan",  sem 
margar  endurminningar  eru  tengdar  við  og  sumar 
býsna  ömurlegar.  parna,  fyrir  handan  fjörðinn,  eru 


289 


Bessastaðir,  sem  um  langt  skeið  voru  einhver  merk- 
asti  staður  þessa  lands,  þvi  þar  sátu  hirðstjórar  og 
aðrir  embættismenn  konungs,  og  hjer  er  Kópavogur, 
er  nú  hvílumst  vjer  i,  og  á  hann  sina  sjerstöku  sögu, 
og  hvernig  er  sú  saga? 

Jeg  þekki  engan  stað  á  landi  hjer,  sem  á  eins  sár- 
-raunalega  sögu  eins  og  þessi  staður,  sögu,  sem  er 
rituð,  ekki  að  eins  með  ávirðingum  og  yfirsjónum, 
heldur  og  með  blóði  og  tárum,  þvi  jafnframt  þvi  sem 
hjer  var  þingstaður,  var  hjer  einnig  illræmdur  af- 
tökustaður.  Hjer  voru  menn  af  lifi  teknir  með  ýmsu 
móti,  og  það  ekki  ætið  fyrir  stórar  sakir,  þvi  i  þá 
daga  voru  hegningarlög  hörð  og  ómannúðleg.  Menn 
voru  liflátnir  með  ýmsu  móti;  var  konum  venjulega 
drekt  í  læk  þeim,  er  þarna  rennur,  en  karlmenn 
hálshöggnir  þarna  uppi  á  hæðinni,  og  var  þar  högg- 
stokkur  sá,  er  seinna  var  fluttur  hingað  heim  und- 
ir  túngarðinn,  og  fór  þar  aftakan  fram  upp  frá  því. 
Jeg  ætla  ekki  að  minnast  frekara  á  aftökurnar,  því 
þótt  þær  væru  hörmulegar,  þykir  mjer  þó  sem  þær 
sjeu  ekki  svartasti  bletturinn  á  þessum  stað  eða 
hörmulegasti  þátturinn  i  sögu  hans.  Að  minni  hyggju 
er  það  annað,  sem  gert  hefir  og  gerir  enn,  Kópavog 
ógæfusamlegan  i  augum  allra  manna,  er  lesið  hafa 
sögu  Islands,  og  á  jeg  hjer  við  ráð  þau,  er  hjer  hafa 
ráðin  verið  og  þær  samþyktir,  er  hjerhafagerðarver- 
ið,  því  þær  höfðu  háskalegar  afleiðingar  i  för  með 
sjer  fyrir  einstaklingana  og  þjóðina  i  heild  sinni.  pað 
er  ekki  ofmælt,  að  á  þessum  stað  hafi  þau  ráð  ver- 
ið  ráðin,  sem  verst  og  svívirðilegust  hafa  ráðin  ver- 
ið  á  landi  hjer.  Tímans  vegna  get  jeg  að  eins  minst 

19 


290 


á  tvo  fundi,  er  hjer  voru  haldnir,  og  vel  jeg  þá  af 
þvi,  að  mjer  virðist,  sem  þeir  hafi  haft  mesta  þýðingu 
og  víðtækasta. 

i]?að  bar  til  einn  dag,  seint  i  mai  1541,  að  þeir,  er 
bjuggu  hjer  við  sunnanverðan  Faxaflóa  sáu,  að  tvö 
herskip,  stór  og  tignarleg,  sigldu  fyrir  öllum  seglum 
inn  flóann.  Skip  þessi  leituðu  hafnar  í  Hólminum 
(Reykjavík)  og  vörpuðu  þar  akkerum.  Slika  heim- 
sókn  hafði  ísland  aldrei  áður  fengið.  Hvað  er  nú 
um  að  vera?,  mun  margur  hafa  spurt.  Á  skipum 
þessum  var  sægur  hermanna,  og  var  fyrirliði  Kristó- 
fer  Hvítfeld,  sá  er  var  frægur  orðinn  af  framgöngu 
sinni  gegn  Norðmönnum,  það  var  þvi  síst  að  undra. 
þótt  óhug  slægi  á  landsmenn  við  slíka  heimsókn. 

Til  þess  að  ljósara  verði  fyrir  ykkur,  hvernig  á  þess- 
ari  skipakomu  stóð,  verð  jeg  að  drepa  á  nokkur 
atriði  úr  sögu  landsins  á  undanförnu  tímabili,  er 
standa  í  sambandi  við  það,  sem  nú  hefir  verið  sagt 
frá,  og  mun  þá  verða  skiljanlegra  það,  sem  á  eftir 
kemur. 

Kristján  hinn  III  með  því  nafni,  var  um  þessar 
mundir  orðinn  konungur  í  Danmörku.  Hann  mun 
verið  hafa  voldugasti  þjóðhöfðingi  á  Norðurlöndum 
í  það  mund,  og  hafði  nokkru  áður,  en  hjer  var  komið. 
lögleitt  siðaskifti  Lúthers  í  Danmörku.  Árið  1540 
hafði  hann  sent  hingað  kirkjuskipun  sína  og  boðið 
að  við  henni  skyldi  tekið  af  öllum  landslýð,  en  bisk- 
upar  og  landsmenn  höfðu  að  engu  konungsskipun  þá. 
—  Síðasti  kaþólskur  biskup  i  Skálholti  var  Ögmund  • 
ur  Pálsson,  atkvæðamaður  hinn  mesti.  Hann  hafði 
tekið  til  fósturs  svein  þann,  er  Gissur  hjet  Einars- 


291 


son;  var  sveinn  sá  gáfaður  í  besta  lagi,  og  gerð- 
ist  síðar  hinn  mikilhæfasti  maður.  Biskup  sendi  hann 
til  Hamborgar  til  læringar,  og  þar  kyntist  Gissur 
hinum  nýja  sið  og  aðhyltist  hann;  biskup  komst 
fljótlega  að  þvi,  þegar  er  Gissur  kom  út  til  íslands  og 
var  þá  vináttu  þeirra  lokið  i  bili,  en  þó  tók  biskup 
hann  nokkru  síðar  i  sátt,  enda  mun  hann  um  eitt 
skeið  hafa  haft  hina  mestu  ást  á  Gissuri,  og  fjekk 
hann  kjörinn  til  eftirmanns  síns,  og  er  hjer  var  komið 
sögunni,  hafði  Gissur  tekið  við  embættinu  og  var 
sestur  á  Skálholtsstól,  en  Ögmundur  var  fluttur 
með  alt  sitt  að  Haukadal,  og  var  nú  sjónlaus  orðinn 
með  öllu,  enda  fjörgamall.  Ljet  hann  sig  það  mest 
angra,  að  honum  fanst  Gissur  gera  sjer  ait  til  skap- 
raunar,  er  hann  mátti,  og  fósturlaunin  því  koma 
illa  niður  og  ómaklega.  Hann  veitti  Gissuri  þá  mót  - 
spyrnu  er  hann  mátti,  og  var  honum  slikt  auðvelt, 
því  allir  hinir  eldri  prestar  leituðu  ráða  til  hans,  og 
sóktu  hann  að  vandamálum  sinum,  enda  mun  þeim 
flestum  hafa  verið  kalt  til  Gissurar  og  nýbreytni 
hans.  Sagt  er  að  Gissur  kærði  Ögmund  biskup  fyrir 
konungi,  fyrir  mótþróa  þann,  er  hann  veitti  sjer,  og 
er  talið  víst,  að  hann  hafi  skrifað  honum  margt 
það,  er  Ögmundi  biskupi  var  næsta  óþarft. 

Svarið  frá  konungi  kom  með  þessum  skipum, 
því  þau  voru  konungs  eign,  send  hingað  í  þeim  er- 
indum,  sem  nú  skal  greina. 

Hinn  31.  maí  stefndi  Hvítfeld  þing  í  Kópavogi; 
þangað  kom  Gissur  biskup  og  þar  birti  Hvítfeld 
ýms  konungs  brjef.  peir  Hvítfeld  og  Gissur  bisk- 


19* 


292 


up  áttu  langt  einmæli  saman,  og  veit  enginn,  hvað 
þeim  fór  á  milli,  nema  hvað  geta  má  i  eyðurnar  af 
því,  er  síðar  kom  i  ljós.  Eftir  viðræður  þeirra  Giss- 
urar  og  Hvítfelds  voru  bændur  til  kallaðir  og  beðn- 
ir  að  leggja  til  14  hesta,  er  flytja  skyldi  á  mjöð  og 
malt  til  Skálholts,  en  þaðan  aftur  vaðmál  og  smjör. 
Síðan  var  þinginu  slitið. 

Hinn  2.  júni,  laust  fyrir  sólsetur,  var  lagt  af  stað 
austur,  en  það  var  ekki  vín,  sem  flutt  var  austur 
á  þessum  14  hestum,  heldur  var  maður  á  hverjum 
þeirra.  Foringi  fararinnar  var  Eyjólfur  Halldórs- 
son,  er  áður  hafði  verið  í  þjónustu  Ögmundar  og 
af  honum  þegið  miklar  velgerðir,  og  launaði  nú  með 
þvi  að  gerast  foringi  slikrar  farar.  Öllum,  sem  í 
för  þessari  voru,  var  nú  gert  opinbert  erindið,  að 
handtaka  skyldi  Ögmund  biskup,  ffytja  hann  suður 
og  færa  hann  Hvítfeld  höfuðsmanni. 

Flokkurinn  hjelt  sem  leiðir  lágu  allar  götur  aust- 
ur  Ólafsskarð,  og  komu  um  dagmálale^'tið  austur  að 
Hjalla  í  Ölvesi.  Ögmundur  biskup  var  þar  staddur, 
í  kynnisför  hjá  Ásdísi  systur  sinni,  og  er  mælt,  að 
Gissur  biskup  hafi  gint  hann  þangað  til  þess  að 
hann  kæmist  í  hendur  höfuðsmanni.  Eyjólfur,  mað- 
ur  Ásdísar,  var  ekki  heima,  og  fátt  karlmanna. 
Komumenn  óðu  inn  í  bæinn  og  lögðu  hendur  á  bisk- 
up,  alsnakinn  í  rúminu,  báru  hann  út  á  hlað,  þar 
var  hann  klæddur  og  síðan  fluttur  suður.  Hvítfeld 
kúgaði  fyrst  af  biskupi  allar  jarðir  hans,  lausafje, 
dýrgripi  og  annað,  en  Ásdísi  systur  biskups  nejrddi 
hann  til  að  láta  af  hendi  við  sig  dýrgripi  þá,  er  hún 
átti,  og  lofaði  að  láta  bróður  hennar  lausan,  en  er 


293 


hann  hafði  gint  af  henni  fjeð,  brá  hann  loforð- 
um  sínum,  og  flutti  Ögmund  fanga  til  Danmerk- 
ur.  pegar  Hvítfeld  hafði  náð  Ögmundi  á  sitt  vald, 
hjelt  hann  með  her  manns  upp  á  pingvöll;  þorðu  þá 
landsmenn  ekki  annað  en  láta  að  vilja  hans  i  öllu; 
síðan  sló  hann  eign  sinni  á  dýrgripi  og  peninga  Skál- 
holtskirkju  og  hafði  það  alt  til  Danmerkur  ásamt 
Ögmundi  biskupi.  petta  var,  i  stuttu  máli  sagt,  er- 
indi  það,  sem  Hvitfeld  átti  hingað  til  lands  árið  1541. 

J?á  er  hitt  atriðið  i  sögu  Kópavogs,  er  jeg  ætla  að 
minnast  á.  Rúmum  hundrað  árum  eftir  að  ofanritað- 
ur  atburður  gerðist,  eða  laugardagskvöldið  26.  júli 
1662,  mátti  sjá  mikinn  fjölda  ríðandi  manna  stefna 
heim  að  Bessastöðum.  Flokkurinn  nam  staðar,  þeg- 
ar  heim  undir  bæinn  kom,  og  var  stigið  af  baki. 
Foringjar  þessa  flokks  voru  Brynjólfur  Sveinsson  og 
Gísli  iporláksson,  biskupar,  og  Árni  Oddsson  lögmað- 
ur.  Naínírægastur  prestur  i  flokki  þessum  var  Hall- 
grimur  Pjetursson,  skáldið  góða.  pessir  menn  allir 
voru  komnir  að  boði  Henriks  Bjelke,  til  þess  að 
sverja  Friðriki  konungi  III  hollustueiða.  Sunnudag- 
inn  var  alt  kyrt.  Mánudaginn  28.  júli  hjelt  allur  flokk- 
urinn,  með  höfuðsmann  í  fararbroddi,  til  Kópavogs. 
pann  dag  var  veður  blítt  og  sólskin  mikið.  pegar 
þangað  var  komið,  setti  höfuðsmaður  samstundis 
þing,  en  á  þetta  þing  komu  f leiri  en  landsmenn  höfðu 
búist  við.  Herskip  lá  á  höfninni  (Seilunni),  og  nú 
kom  mikill  flokkur  hermanna  á  land,  og  skipaði  sjer 
i  fylkingu  á  þinginu,  meðan  á  eiðatökunni  stóð;  alt 
var  kyrt  þar  til  henni  var  lokið.  pá  er  eiðarnir  voru 
svarnir,  dró  höfuðsmaður  upp  skjal  eitt,  er  hann 


294 


krafðist,  að  allir  rituðu  undir;  skjalið  var  eins  kon- 
ar  einvaldsskuldbinding  til  konungs  og  allra  afkom- 
enda  hans.  Sagt  er,  að  Brynjólfur  biskup  hafi  fyrst- 
ur  allra  mótmælt  að  gefa  slíkt  afsal  á  rjettindum 
Islands;  er  þá  sagt,  að  höfuðsmaður  hafi  bent  hon- 
um  á  hermannaflokkinn  og  spurt,  hvort  hann  sæi 
þessa,  og  ljet  biskup  þá  undan.  Nú  rak  að  Árna  lög- 
manni,  en  hann  færðist  undan  alt  til  kvölds,  en  þá 
er  sagt,  að  hann  ritaði  grátandi  nafn  sitt  undir 
skuldbindinguna;  svo  óljúft  var  honum  það.  Strax 
þegar  undirskriftunum  var  lokið,  var  skotið  af  kop- 
arfailbyssum,  skrauteldar  kveiktir,  bumbur  barðar 
og  á  hljóðfæri  leikið;  siðan  hjelt  höfuðsmaður  þing- 
heimi  veislu,  er  stóð  til  morguns.  Sagt  er,  að  þá 
væru  drukkin  dýr  vín.  En  hversu  sem  það  er,  þá 
er  hitt  líklegt,  að  íslendingar  hafi  aldrei  greitt  meira 
fyrir  eina  veislu,  en  þá  gerðu  þeir,  þegar  þess  er 
gætt,  hverjar  afleiðingar  urðu  af  þessu  Kópavogs- 
þingi. 

Eitt  af  þvi,  sem  af  þessari  Kópavogs-samþykt 
leiddi,  var  verslunareinokunin,  og  um  þá  plágu  eina 
hafa  sagnaritarar  sagt,  að  hún  hafi  gert  landinu 
meira  tjón  og  óhagræði  en  öll  eldgos  og  harðindi 
er  yfir  þetta  land  hafa  gengið.  En  ef  hún  hefir  gerí 
landinu  þvílíkt  tjón,  hvað  mun  þá  vera  tjónið  alt 
saman  talið,  er  leiddi  af  bændaánauðinni,  breyttum 
og  spiltum  stjórnarháttum,  er  hvorttveggja  kom  og 
með  einveldinu.  pess  vegna  hefir  þetta  þing,  er  þessa 
plágu  leiddi  yfir  alda  og  óborna,  gert  Kópavog  svo 
illræmdan  og  eftirminnilegan  í  hugum  allra  þeirra, 
sem  sögu  lands  vors  hafa  lesið. 


295 


Jeg  hefi  þá  sagt  ykkur  þessa  kafla  úr  sögu  Kópa- 
vogs,  til  þess  að  þeir  skyldu  verða  ykkur  viðvörun- 
ardæmi,  svo  aldrei  fremduð  þið  neitt  það,  til  orðs 
eða  æðis,  er  sett  gæti  blett  á  nöfn  ykkar  eða  neinn 
sögustað  þessa  lands.  Landið  okkar  er  svo  fagurt 
og  á  svo  marga  yndislega  staði.  Á  sumum  hafa  sögu- 
legir  atburðir  gerst,  en  aðrir  eiga  sjer  enga  sögu 
enn  þá,  en  það  á  að  vera  ykkar  verk  að  fegra  nafn 
hvers  staðar,  sem  þið  dveljið  á,  og  í  dag  hefir  æsku- 
lýður  Reykjavíkur  og  Hafnarf  jarðar  mætt  hjer  og 
tekið  höndum  saman  um  það,  að  saga  þessa  stað- 
ar  verði  fegurri  á  komandi  tímum  en  verið  hefir 
hingað  til. 

„ping  var  sett  i  Kópavogi"  —  þannig  hljóðaði  yf- 
irskriftin  venjulega  áður  fyr,  og  þvi  næst  er  skýrt 
frá  því,  sem  á  þinginu  gerðist;  en  þingfrjettirnar 
voru  venjulega  raunasaga  einstaklinga  eða  þjóðar- 
innar  i  heild  sinni,  en  alt  liggur  þetta  að  baki  oss, 
og  kemur  ekki  framar. 

Nú  segjum  við  „þing  er  i  dag  sett  i  Kópavogi",  og 
þingheimur  vinnur  þess  heit,  á  þessum  stað,  að  vinna 
fyrir  guð  og  föðurlandið  á  komandi  tíð.  —  Drott- 
inn  gefi,  að  það  heit  rætist. 


Hallgrímur  Pjeíursson. 

Fyrirlestur  fluttar  í  K.  F.  U.  M.  31.  okt.  1914. 


Heiðruðu  fjelagsbræður! 

Síðan  jeg  kom  í  þetta  fjelag,  hefir  mig  langað  til 
að  tala  um  Hallgrím  Pjetursson,  sálmaskáld.  En  nú 
þegar  á  á  að  herða,  og  von  mín  á  að  rætast,  er  eins 
og  mjer  fallist  öll  orðtök,  þvi  maðurinn  er  svo  mik- 
ilhæfur,  og  við  fjelagar  hjer  eigum  honum  svo 
mikið  að  þakka,  að  aldiei  verður  nóg  frá  honum 
sagt,  eða  of  mikið  lof  á  hann  borið. 

Jeg  hefi  hugsað  mjer  að  tala  um  Hallgrim  frá 
nokkuð  öðru  sjónarmiði,  en  flestir  hafa  áður  gert. 
Jeg  mun  verða  fáorður  um  skáldskap  hans,  hver 
áhrif  hann  hefir  haft  á  kirkju-  og  trúarlif  islensku 
þjóðarinnar,  því  að  jeg  tel  víst,  að  þið  vitið  það  og 
skiljið  allir,  og  metið  hann  og  þakkið  honum  eftir 
þeim  andlegum  þroska,'  sem  guð  hefir  gefið  oss 
hverjum  fyrir  sig.  En  jeg  hefi  reynt  að  safna  öllum 
frásögnum  um  æfi  hans,  sem  jeg  hefi  getað  náð 
í,  og  reynt  að  tengja  þær  saman  í  rjettri  tímaröð, 
En  áður  en  jeg  sný  mjer  að  sjálfu  efninu,  vil  jeg 
geta  þess,  sem  þið  reyndar  vitið  allir,  að  þegar  ein- 
hver  þjóð  hefir  eignast  þann  afburðamann,  er  bor- 


297 


ið  hefir  höfuð  og  herðar  yfir  samtiðarmenn  sína, 
og  helgað  málefnum  drottins  líf  sitt  alt  og  starf,  þá 
hefir  oft  farið  svo,  að  hann  hefir  sakir  verka  sinna 
orðið  heilagur  í  augum  þeirra  kynslóða,  er  eftir  hann 
hafa  komið.  Menn  hafa  átt  svo  erfitt  með  að  hugsa 
sjer  slíkan  mann  háðan  sömu  breyskleikum,  sem 
vjer  hinir  eigum  jafnan  við  að  striða,  —  ekki  get» 
að  skilið,  að  slík  andans  mikilmenni  hefðu  neinar 
þær  ástríður,  er  jafnan  hrjá  og  þjá  aðra  dauðlega 
menn,  og  því  síður  að  þeir  ljetu  sigrast  af  þesskon- 
ar  ástríðum.  peir  hafa  þannig  orðið  einskonar  dýr- 
lingar  i  hugum  almennings,  og  svipað  þessu  hefir 
farið  um  Hallgrim  Pjetursson  með  okkar  þjóð. 
Heimilisböli  Hallgríms,  heilsuleysi  hans  og  fátækt 
hefir  alt  verið  mjög  ýkt  og  orðum  aukið  til  þess 
að  gera  hann  að  nokkurskonar  píslarvotti  i  augum 
þjóðarinnar,  svo  að  enn  skærar  skíni  hið  andlega 
ljósið,  er  hann  hefir  fært  þjóð  sinni. 

Æska  Hallgríms  er  talin  hrein  og  lýtalaus  og  upp- 
vaxtar-  og  þroskaár  hans  laus  við  þær  freistingar, 
sem  æskumaðurinn  svo  oftlega  fellur  fyrir.  J?etta 
er  því  undarlegra,  þegar  þess  er  gætt,  að  Hallgrím- 
ur  sjálfur  ber  sjer  alt  annað  vitni,  að  jeg  ekki  tali 
um  suma  samtíðarmenn  hans.  pað  er  eigi  sjaldan, 
að  hann  heimfærir  upp  á  sjálfan  sig  þær  syndir,  sem 
svo  oft  eru  samfara  æskuárunum.  Og  hann  lýsir 
þessum  syndum  ekki  sjer  til  hróss,  heldur  sem  sann- 
trúaður  maður,  sem  í  auðmýkt  játar  bresti  sína  fyr- 
ir  drotni  sínum  og  frelsara,  og  biður  náðar  og  misk- 
unnar.  Og  þessu  likt  mun  farið  öllum  sönnum 
mikilmennum,  á  hvaða  tíma,  sem  þau  hafa  lifað. 


298 


JM  enginn  verður  að  meiri  eða  merkari,  þótt  hann 
fremji  syndir  sinar  á  laun,  og  takist  að  leyna  þeim 
fyrir  mönnum.  Hitt  er  vegurinn  til  þroska,  að  játa 
það,  sem  áfátt  er,  og  reyna  að  betra  sig.  Og  ef  rjett 
er  á  litið,  vex  engi  af  þvi  lofi,  sem  á  hann  er  hlað- 
ið  ómaklega,  nje  verður  að  minni  maður,  þótt  satt 
sje  frá  honum  sagt.  Og  svo  vel  treysti  jeg  dóm- 
greind  ykkar  allra,  að  Hallgrímur  muni  ekki  lækka 
i  áliti  hjá  yður,  þótt  saga  hans  sje  sögð,  eins  og  efni 
eru  til.  — 

Margir  hafa  orðið  til  þess  að  rita  æfisögu  Hall- 
grims  Pjeturssonar,  og  skal  jeg  nefna  hina  helstu: 
Páll  lögmaður  Vídalin  ritaði  hana  á  islensku,  dönsku 
og  latinu,  Jón  Ólafsson  Grunnvíkingur,  Gísli  Kon- 
ráðsson,  meistari  Hálfdán  Einarsson,  sjera  Vigfús 
Jónsson  i  Hítardal,  og  mun  jeg  einkum  fara  eftir 
frásögn  hans  i  þvi,  sem  hjer  fer  á  eftir. 

Nú,  með  þvi  að  svo  margir  hafa  um  Hallgrim  rit- 
að,  mætti  ætla,  að  gera  mætti  af  öllu  saman  greini- 
lega  æfisögu  hans.  En  það  er  öðru  nær.  Lykkju- 
föllin  eru  svo  mörg  á  frásögninni,  að  firnum  sætir. 
pannig  veit,  t.  d.,  enginn  með  vissu,  hvenær  hann 
er  fæddur,  nje  hvar  hann  er  fæddur.  Hinsvegar  er 
til  ágæt  mynd  af  honum,  máluð  af  Hjalta  pórðar- 
syni,  og  telja  menn  nokkurnveginn  víst,  að  Hjalti 
hafi  málað  hana  eftir  frummynd,  er  pórður  bisk- 
up  porláksson  hafi  tekið  af  Hallgrími  sjálfum,  því 
pórður  biskup  var  talinn  ágætur  málari. 

Haílgrímur  Pjetursson  er  fæddur  1614,  líklega 
snemma  á  árinu.  Nokkrir  telja  hann  fæddan  á  Hól- 
um  í  Hjaltadal,  en  miklu  fleiri  í  Gröf  á  Höfðaströnd, 


299 


og  er  það  líklega  rjettara.  Vanalega  hafa  menn  rak- 
ið  ætt  hans  til  Sveinbjarnar  prests  pórðarsonar 
(barna-Sveinbjarnar),  er  lengi  hjelt  Múlastað,  og 
jafnan  var  talinn  í  fremstu  presta  röð  Norðanlands. 
Talið  er,  að  Sveinbjörn  ætti  fimtíu  börn  og  hálfrefi 
marga  að  auki. 

Einn  af  afkomendum  Sveinbjarnar  var  Pjetur 
Guðmundsson,  faðir  Hallgríms.  Honum  er  lýst  á 
þá  leið,  að  hann  væri  framkvæmdalitill  og  lítt  hygg- 
inn  maður,  en  frómur  og  vandaður.  Kona  hans,  er 
Sólveig  hjet,  var  talin  guðhrædd  og  skynsöm  og  í 
alla  staði  vönduð  kona. 

Börn  þeirra  Hjóna  voru  fjögur:  þrír  drengir  og 
ein  stúlka,  og  er  Hallgrímur  talinn  þeirra  yngstur. 
Er  sagt,  að  þau  hjón  hafi  brugðið  búi  sökum  fá- 
tæktar,  og  er  liklegt,  að  það  hafi  orðið  skömmu  eftir 
að  Hallgrímur  fæddist,  því  árið  1615  er  Sólveig  tal- 
in  til  heimilis  i  Gröf  á  Höfðaströnd,  og  fylgdi  Hall- 
grímur  móður  sinni  þar  sem  Ijebarn.  Líklegt  er  að 
Pjetur  faðir  Hallgríms  hafi  þá  dvalið  í  Höfðahreppi, 
annað  hvort  í  lausamensku  eða  sem  vinnumaður 
og  unnið  fyrir  öðrum  börnum  sínum  að  einhverju 
leyti. 

Hið  fyrsta,  sem  jeg  veit  skráð  um  Hallgrím,  á 
að  hafa  gerst  um  það  leyti,  er  hann  var  nýfarinn 
að  sleppa  stokki,  ganga  einn,  sem  kallað  var.  — 
pað  var  um  haust  í  rökkursbyrjun,  að  móðir  Hall- 
gríms  sat  á  rúmi  sínu  við  tóvinnu,  en  sveinninn 
ljek  sjer  utar  á  pallinum.  í  ytri  enda  baðstofunnar 
var  autt  svæði;  var  það  notað  fyrir  hirslur  og  ýmis- 
legt.  Köttur  einn  stór  var  á  heimilinu  og  hafði  hann 


300 


lagt  sig  til  rökkursvefns  á  einni  hirslunni,  en  við 
hávaða  þann,  er  sveinninn  hafði,  vaknaði  kisa,  tók 
undir  sig  stökk  mikið,  hljóp  upp  á  pallinn  og  leit- 
aði  sjer  næðis  í  rúmi  einu  innar  i  baðstofunni.  Dreng- 
urinn  varð  hræddur  við  þetta  kast,  er  kisa  tók,  og 
hljóp  til  móður  sinnar,  og  þegar  hún  spurði  hann, 
hver  orsökin  væri,  mælti  hann  fram  vísu  þessa,  er 
henni  veitti  mjög  erfitt  ag  skilja: 

í  huganum  var  jeg  hikandi,  o.  s.  frv. 

Visa  þessi  er  talin  sú  fyrsta,  sem  hann  orkti. 

pað  bar  til  vor  eitt,  þá  er  Hallgrimur  var  fjögra 
ára,  að  fólk  alt  frá  Gröf  fór  tii  altaris  að  Hofskirkju, 
er  var  sóknarkirkja  heimilisiiis.  Móðir  Hallgríms 
ætlaði  einnig  að  vera  til  altaris,  og  stúlka  ein  á 
heimilinu  bauðst  til  að  vera  heima  og  gæta  drengs- 
ins  og  bæjarins.  pegar  fólkið  var  farið,  þótti  henni 
dauflegt  einni  heima;  tekur  hún  því  það  ráð,  að 
hátta  drenginn  niður  í  rúm.  Skipaði  hún  honum 
með  harðri  hendi  að  hreyfa  sig  bvergi,  uns  hún 
kæmi  aftur,  annars  myndi  manneyg  kýr,  sem  var  á 
bænum,  og  hún  vissi  að  hann  var  hræddur  við,  koma 
og  taka  hann.  Hugði  hún  nú  gott  til  að  skreppa  til 
næsta  bæjar,  en  það  slys  henti  hana,  að  hún  gleymdi 
tímanum,  því  þegar  fólkið  kom  frá  kirkjunni 
seinni  part  dagsins,  var  hún  enn  ókomin.  Drengur- 
inn  var  útgrátinn  í  rúmi  sínu,  og  þegar  hann  var 
spurður  hvar  fóstra  hans  væri,  svaraði  hann  með 
vísu  þessari: 

Bæjarstrokan  burtu  fór,  og  bældi  fýrinn;  o.  s.  frv. 


301 


Nokkru  seinna  kom  stúlkan  heim,  og  er  sagt,  að 
hún  fengi  þunga  áminningu  fyrir  ótrúmensku  sína. 

pað  er  sagt,  að  kerling  ein  væri  á  heimilnu.  pótti 
hún  ærið  skapstirð  og  hændust  börn  lítt  að  henni. 
Hún  átti  mikið  safn  af  ýmislega  litum  bandhnykl- 
um,  þráðarleggjum  og  fleira  þess  háttar  dóti,  er 
hún  geymdi  í  stórri  eltiskinnskjóðu  til  fóta  í  rúmi 
sínu.  Hallgrímur  var  forvitinn  og  handóður  sem 
önnur  börn,  og  sótti  allfast  að  komast  i  skjóðu  kerl- 
ingar,  og  rannsaka  muni  hennar,  en  hún  varnaði 
þess  jafnan.  Eitt  sinn  bar  svo  við,  að  kerling  brá 
sjer  eitthvað  frá,  gat  hann  þá  náð  skjóðunni  og 
dregið  hana  ofan  á  gólf,  leysti  svo  fyrirband- 
ið,  helti  öllu  á  gólfið  og  gerði  flekk  úr  öllu 
saman.  Litlu  seinna  kom  kerlingin  og  varð  ærið 
stygg.  Klagaði  hún  þetta  athæfi  fyrir  móður  hans 
og  heimtaði,  að  honum  yrði  refsað  harðlega.  Ekki 
er  þess  getið,  hvernig  móðir  hans  tók  þvi  máli,  en 
drengurinn  gerði  vísur  nokkrar  um  þetta,  eru  þær 
undir  nafni  kerlingar  og  er  þessi  ein  þeirra: 

Heillin  góða,  brátt  jeg  bið,  o.  s.  frv. 

Merkur  maður,  Tómas  lögsagnari  á  Ásgeirsá, 
hefir  sagt  frá  atburði  einum,  er  mikla  þýðingu 
hafði  fyrir  Hallgrím  Pjetursson. 

Sumarið  1620,  þegar  Hallgrímur  var  6  ára, 
mæltu  nokkrir  unglingar  sjer  mót  á  berjamó.  Skyldu 
allir  mætast  á  hinum  svo  kölluðu  Grafarmóum. 
Börnin  komu  öll  saman  þar  á  tilteknum  tima.  Eitt- 
hvað  af  elstu  börnunum  hafði  með  sjer  stóra  skjólu 
og  kom  þeim  saman  um,  að  drengirnir  skyldu  tina 


302 


i  húfur  sínar,  en  stúlkurnar  í  önnur  smáílát.  Skyldí 
öllu  safnað  saman  í  skjóluna  og  skift  svo  úr  henni 
á  eftir.  Síðan  dreifðu  börnin  sjer,  og  söfnuðust  sam- 
an  að  aflíðandi  nóni.  En  þegar  átti  að  skifta,  varð 
ágreiningur  og  hávaði  nokkur.  Hallgrimur  dró  sig 
út  úr  og  settist  skamt  i  burtu. 

Rjett  í  þessu  bar  þar  að  riðandi  mann.  Stje  hann 
af  baki  og  gekk  þangað  sem  Hallgrímur  sat,  og 
spurði  hann,  hvað  hávaða  þessum  valdi,  og  hvað 
hann  hafi  verið  að  gera  hjer.  Hallgrímur  svaraði: 

Jeg  var  að  tína  þúfna  hnot,  o.  s.  frv. 

Komumaður  var  Guðbrandur  biskup  á  Hólum,  og 
furðaði  hann  á  slikum  svörum  hjá  jafn  ungum 
dreng.  pað  var  ekki  vani  hans  að  ganga  þegjandi 
fram  hjá  drengjum,  sem  hann  fann  að  eitthvað  var 
í  spunnið.  Hann  spurði  því  þannig: 

Hver  hefir  skapað  þig  skepnan  mín,  o.  s.  fr\T. 

Hallgrímur  svaraði: 

Guð  faðir  mig  gjörði  nm  sinn,  o.  s.  frv. 

Síðan  spurði  biskup  hann  að  ætt  og  aldri,  og  leysti 
Hallgrimur  úr  þvi  greiðlega.  Kannaðist  biskup  við 
frændsemi  hans,  því  hann  var  skyldur  föður  Hall- 
grims,  og  tók  nú  biskup  drenginn  heim  til  Hóla  ásamt 
Pjetri  föður  hans,  er  hann  gerði  að  hringjara  dóm- 
kirkjunnar. 

Sama  ár  var  Hallgrímur  látinn  byrja  á  lestri  og 
að  draga  til  stafs,  og  nokkru  seinna  á  latínunámi. 
ipegav  Hallgrímur  var  9  ára  gamall,  tók  að  bera 


303 


á  því,  að  honum  var  gjarnt  að  kasta  fram  keski- 
vísum.  pannig  er  sagt,  að  eitt  sinn  gengi  Pjetur 
faðir  hans  til  kirkjunnar  og  ætlaði  að  hringja  klukk- 
um  til  tiða.  Hallgrímur  fylgdi  föður  sínum.  Vatt  sjer 
þá  að  Pjetri  spjátrungur  einn  þar  úr  sókninni,  og 
mælti:  „parna  átt  þú  laglegt  böðulsefni,  Pjetur  sæll." 
Hallgrimur  svaraði  samstundis: 

Þegar  jeg  böðuls  þjóna  stjett,  o.  s.  frv. 

Á  þriðja  í  hvítasunnu  1624  misti  biskup  heilsuna. 
Tók  þá  Halldóra  dóttir  hans  við  öllum  búsforráð- 
um  staðarins,  en  Arngrimur  lærði  á  Melstað  í  Mið- 
firði  sá  um  öll  kenslu-  og  kirkjumálefni.  Arn- 
grimur  þótti  nokkuð  drambsamur  og  þóttafullur, 
og  hafði  allstrangan  aga  á  skólapiltum,  en  þeir,  sem 
ódælir  voru,  þoldu  honum  það  illa,  þótt  hinir  f  riðsam- 
ari  virtu  hann  fyrir  lærdóm  hans,  skörungsskap  og 
aðra  yfirburði.  Sagt  er,  að  piltar  ættu  eitt  sinn  snarpa 
orðræðu  um  Arngrím.  Hallgrím  bar  þar  að,  og  báru 
þeir,  sem  með  Arngrimi  voru,  málið  undir  Hallgrím 
og  væntu  þess,  að  hann  myndi  verða  á  þeirra  máli. 
Hallgrímur  kvaðst  ekki  skyldu  bregðast  trausti 
þeirra,  en  sagðist  best  geta  lýst  starfsemi  Arngríms 
með  stöku,  er  hann  mælti  þá  af  munni  fram,  og  er 
þetta  upphafið: 

Sofnar,  vaknar,  sjer  við  snýr,  o.  s.  frv. 

pað  mun  hafa  verið  á  þessum  árum,  að  Hallgrím- 
ur  kom  á  alþing.  Sló  hann  sjer  i  hóp  ungra  pilta,  er 
áttu  þar  leik.  peir  tóku  sjer  hvild  í  brekku  og  böð- 
uðu  sig  í  sólskininu.  Arngrímur  gekk  þar  fram  hjá 


304 


og  var  í  djúpri  samræðu  við  nokkra  mikilsháttar 
menn;  þeir  námu  staðar  skamt  þar  frá,  er  piltarnir 
sátu,  án  þess  að  gefa  þeim  nokkurn  gaum.  J>á  mælti 
Hallgrímur  fram  vísu,  er  svo  bjrrjar: 

Eins  og  forin  feitur  fjenu  mögru  hjá,  o.  s.  frv. 

Guðbrandur  biskup  dó  19.  mai  1627.  pá  var  Hall- 
grimur  13  ára,  og  varð  nokkru  síðar  að  fara  frá 
Hólastað  og  af  landi  burt.  Svo  má  kalla,  að  engir 
tveir  sagnaritarar  þeirra  tima  skýri  eins  frá  þvi,  hvað 
valdið  hafi  brottför  hans.  Sumir  segja,  að  hann  kvæði 
níðkvæði  um  nokkrar  fyrirkonur  staðarins,  en  aðrir 
hafa  mótmælt  því,  og  talið,  að  varla  hefði  það 
varðað  brottrekstri.  —  Hins  vegar  hvilir  yfir 
þessum  atburði  svo  mikil  hula,  að  það  er  bersýni- 
legt,  að  enginn  vill  segja  frá  því,  hvað  valdið  hafi 
brottför  hans,  og  verður  það  þvi  að  líkindum  aldrei 
skýrt  til  hlitar.  En  engan  veginn  er  jeg  á  þeirra 
máli,  er  halda  því  fram,  að  hann  hafi  verið  rekinn 
úr  skólanumfyrirýmislega  óknytti,  er  hann  hafi  fram- 
ið  þar,  þvi  þótt  hann  þætti  ódæll  og  pöróttur  í  æsku, 
þá  var  það  engin  nýlunda  á  þeim  tímum  um  drengi 
i  Hólaskóla.  Hitt,  að  hann  hafi  komist  i  svo  mikla 
ónáð  hjá  heldri  konum  staðarins,  er  mjer  og  jafn- 
óskiljanlegt.  Mjer  finst  miklu  liklegra,  að  óvirðing 
sú,  er  hann  lagði  á  Arngrím  lærða,  hafi  valdið  brott- 
förinni.  Arngrímur  rjeði  þá  nálega  öllu  á  staðnum, 
er  hann  vildi,  og  var  bæði  kappsfullur  og  stór- 
Wndur.  Annars  skiftir  þetta  ekki  svo  miklu  máli. 
Afleiðingin  varð  sú,  að  Hallgrímur  föðurbróðir  hans 
í  Gröf  hjálpaði  honum  til  utanfarar,  og  sigldi  hann 


305 


svo  með  Hofsós-skipi  þá  um  sumarið,  1627,  og  lenti 
i  Glúckstað,  og  gekk  þegar  i  þjónustu  kolasölu- 
manns  þar. 

Nú  var  Hallgrímur  þá  kominn  i  framandi  land, 
þar  sem  hann  átti  engan  að.  Hann  var  óharðnaður 
unglingur,  og  svo  óheppinn  var  hann  að  lenda  hjá 
þeim  manni,  er  sýndi  honum  bæði  ónærgætni  og 
hörku.  petta  hafði  mjög  slæm  áhrif  á  hann.  Hann 
varð  kærulaus  og  ljet  lítilsvirðingu  og  þrjósku  koma 
i  móti  hörku  þeirri,  er  honum  var  sýnd.  —  Árni 
Magnússon,  fornfræðingur,  hefir  sagt  frá  atviki 
einu,  er  sýnir,  hvernig  honum  leið,  meðan  hann 
dvaldi  hjá  þessum  húsbónda  sinum. 

Sumarið  1630  ferðaðist  Kristján  IV  til  Glúck- 
stað,  og  fór  einn  saman  um  bæinn  til  að  skoða 
hann.  Kom  hann  þar  að,  er  Hallgrímur  var  að  mæla 
kol,  og  sá  konungur,  að  Hallgrímur  mældi  miklu 
betur  en  fyrirskipað  var.  Konungur  mælti  þá  nokk- 
uð  hvast:  „pú  átt  að  mæla  rjett."  Hallgrímur  sneri 
við  honum  bakinu  og  svaraði  í  f yrirlitningarróm : 
„pað  eru  kol."  Sagt  er,  að  hann  vissi  eftir  á,  við 
hvern  hann  hefði  átt,  en  ljeti  það  ekki  á  sig  fá. 

Litlu  síðar  fór  hann  úr  þessari  vist  og  komst  til 
Kaupmannahafnar.  Kom  hann  sjer  þá  i  vist  hjá 
járnsmið  nokkrum,  og  hugðist  að  læra  járnsmíði. 
J?ótt  honum  liði  ekki  sem  best  hjá  fyrri  húsbónda 
sínum,  þá  leið  honum  nú  miklu  ver  hjá  þessum. 
Húsbóndi  hans  var  hinn  mesti  harðstjóri,  og  er  það 
sagt,  að  hann  berði  á  drengnum,  hversu  litið,  sem  út 
af  bar  í  smiðjunni.  Hallgrim  skorti  afl  en  ekki  vilja 
til  að  veita  viðnám  og  verjast,  og  varð  því  að  sætta 

26 


306 


sig  við  að  bera  lægra  hlut,  en  það  tók  hann  sjer 
mjög  nærri. 

pað  var  einn  dag,  að  Hallgrímur  flýði  hryggur  og 
reiður  undan  misþyrmingum  húsbónda  sins.  Úthúð- 
aði  hann  honum  upphátt  á  íslensku  við  sjálfan  sig, 
sumir  segja  í  bundnu  máli.  Hann  var  svo  niður- 
sokkinn  i  sína  eigin  harma,  að  hann  veitti  þvi  ekki 
eftirtekt,  að  velbúinn  höfðingsmaður  gekk  á  eftir 
honum.  Maður  þessi  var  Brynjólfur  Sveinsson,  siðar 
biskup  í  Skálholti.  Brynjólfur  tók  hann  nú  tali,  og 
vitti  hann  harðlega  fyrir  það,  að  hann  skyldi  óvirða 
svo  sinn  kristinn  bróður  og  húsbónda,  en  ljet  hann 
ekki  strax  vita,  hver  hann  var.  Ekki  ljet  hann  held- 
ur  á  sjer  skilja,  hve  honum  þótti  níðið  smellið  og 
kraftmikið,  þótt  það  hins  vegar  væri  ófagurt.  Hall- 
grímur  þagði  á  meðan  Brynjólfur  hjelt  áfram  áminn- 
ingum  sinum,  en  leysti  síðan  frá  skjóðunni.  Kvað 
hann  sjer  vorkunn,  þótt  hann  gæti  ekki  fyrirgefið, 
þar  sem  hann  væri  hungraður,  kvalinn  og  skamm- 
aður,  og  mætti  í  ofanálag  sæta  höggum  og  slögum. 
Endirinn  varð  sá,  að  Brynjólfur  lofaði  að  losa  hann 
úr  þessari  prísund,  og  það  efndi  hann  bráðlega;  og 
hann  gerði  meira.  Brynjólfur  var  kunnur  og  mikils- 
virtur  hjá  öllum  mentamönnum  fyrir  gáfur  sínar  og 
lærdóm,  og  þessa  naut  Hallgrímur.  Brynjólfur  fór 
á  fund  Reseníus  Sjálandsbiskups,  sem  þá  var  æðsti 
umsjónarmaður  Kaupmannahafnarháskóla,  og  vakti 
hann  athygli  biskups  á  gáfum  Hallgrims,  og 
meðaumkun  hans  á  munaðarleysi  drengsins  og  neyð- 
arástandi  því,  er  hann  væri  í. 

Skildist  Brynjólfur  ekki  við  það  mál,  fyr  en  Hall- 


307 


grimur  var  kominn  inn  í  Frúarskóla  fyrir  tillögur 
biskups,  haustið  1632.  Tók  hann  þar  svo  miklum 
framförum,  að  hann  eftir  f jögur  ár,  1636,  var  kom- 
inn  í  hina  svo  kölluðu  meistaralexíu,  sem  svarar  til 
efsta  bekkjar  á  þessum  tímum. 

Vafalaust  mega  þessi  skólaár  Hallgrims  teljast 
hans  mestu  gleði-  og  hamingjuár.  Hann  átti  sjer 
marga  góða  og  trygga  vini.  Hann  var  að  eðlisfari 
kátur  og  glaðlyndur,  og  því  mun  sú  tilgáta  vera 
rjett,  að  mörg  af  hans  gamankvæðum  sjeu  frá  þess- 
um  námsárum  hans.  Námshæfileika  hafði  hann  góða 
og  i  málfræði  náði  hann  svo  mikilli  mentun,  að  hann 
talaði  og  skildi  latínu,  þýsku  og  dönsku  sem  sitt 
móðurmál.  Viðvíkjandi  þekkingu  hans  á  norrænum 
skáldskap  má  geta  þess,  að  Brynjólfur  biskup  og 
pormóður  Torfason,  sem  báðir  voru  þá  taldir  best 
að  sjer  i  þessum  fræðum  allra  Islendinga,  fóru  þess 
á  leit  við  hann,  er  hann  var  orðinn  prestur,  að  hann 
semdi  skýringar  yfir  Eddurnar  og  visurnar  i  sögu 
Ólafs  Tryggvasonar.  Eftir  þessu  var  þekking  hans 
í  flestum  öðrum  námsgreinum.  Brynjólfur,  sem  um 
þessar  mundir  varð  biskup,  og  gat  þakkað  sjer,  að 
hafa  komið  Hallgrími  til  náms,  var  mjög  ánægður 
með  framfarir  hans,  og  óefað  hefir  hann  vænst  þess, 
að  Hallgrimur  mundi  siðar  meir  komast  til  mikilla 
metorða  heima  á  Islandi. 

En  hjer  sannaðist  sem  oftar,  að  maðurinn  álykt- 
ar,  en  guð  ræður.  J>að  átti  fyrir  Hallgrími  að  liggja 
að  verða  frægur  maður,  en  á  alt  annan  hátt,  en 
biskup  hafði  þá  grunað. 

Haustið  1636  komu  til  Kaupmannahafnar  38  ís- 

20* 


308 


ienskir  menn  og  konur,  er  Kristján  konungur  IV 
hafði  leyst  úr  ánauð  hjá  Tyrkjum.  Flest  af  þessu 
fólki  hafði  týnt  móðurmáli  sínu  og  kristnum  fræð- 
um,  og  þótti  konungi  nauðsyn  til  bera  að  fá  dug- 
legan  guðfræðing  til  að  kenna  þvi  um  veturinn. 
Leitaði  hann  því  til  háskólaráðsins,  og  bað  það  að  visa 
sjer  á  þann*  er  það  teldi  best  til  þess  fallinn.  Benti 
það  konungi  á  Hallgrím,  og  tók  hann  við  þessu  starf  i 
og  hjelt  þvi  um  veturinn,  og  hepnaðist  vel.  1  hóp 
hinna  herteknu  manna  var  kona  ein,  er  Guðríður  hjet. 
Hafði  hún  og  Eyjólfur  bóndi  hennar  verið  hertekin  í 
Vestmannaeyjum.  Guðríður  var  nú  orðin  ekkja,  og 
talin  fríð  og  sköruleg  kona.  Til  þessarar  konu  feldi 
Hallgrimur  svo  mikla  ást,  að  um  vorið,  þegar  skip 
gengu  til  Islands,  yfirgaf  hann  háskólanám  og  vini 
og  hjelt  til  íslands  ásamt  Guðríði.  Komu  þau  út 
með  Keflavíkur-skipi,  en  hjer  var  köld  aðkoma. 
Brynjólfur  biskup  var  sár-gramur  Hallgrími,  er 
hann  frjetti,  hvernig  komið  var  högum  hans.  Frænd- 
ur  hans  og  vinir  voru  honum  fráhverfir,  og  vildu 
ekki  rjetta  honum  hjálparhönd.  Eftir  mikið  stríð 
gat  hann  komið  Guðriði  fyrir  hjá  Grimi  Bergssyni. 
er  bjó  í  Ytri-Njarðvík,  en  sjálfur  gaf  hann  sig  i  vinnu 
hjá  Dönum  í  Keflavik.  pað  sannaðist  hjer  sem  oft- 
ar,  að  sjaldan  er  ein  báran  stök,  því  um  haustið  ól 
Guðriður  barn  i  Ytri-Njarðvik,  og  kendi  Hallgrími. 
Var  þá  rúmt  ár  liðið  frá  dauða  manns  hennar,  en 
hún  ekki  komin  í  hjónaband,  og  reiknaðist  þvi  brot- 
ið  frillulifsbrot,  samkvæmt  lögum  þeirra  tíma.  Nú 
voru  Danir  farnir  af  landi  burt,  svo  að  Hallgrímur 


309 


stóð  atvinnulaus  uppi,  húsviltur  fyrir  unnustu  sina 
og  barn  sitt;  var  hann  því  nauðulega  staddur,  þvi 
að  ekki  þótti  það  vegur  til  hamingju  fyrir  unga  menn 
og  efnalausa,  að  rata  í  svipuð  æfintýri,  sem  Hall- 
grímur  hafði  ratað  i  nú.  Og  námspiltum  gátu 
svona  brek  orðið  dýrt  spaug,  og  lokað  fyrir  þeim 
öllum  sundum  til  embætta  og  frama,  og  það  stund- 
um  um  langan  tíma.  Nú  var  það  sagt  um  Brynjólf 
biskup,  að  hann  mætti  aldrei  heyra  trúlofun  nefnda 
á  undan  stöðu,  svo  að  hjer  horfðist  ekki  vel  á;  og 
þegar  svö  hjer  við  bættist,  að  Hallgrímur  var  bæði 
örgeðja  og  tilfinninganæmur,  en  mátti  nú  sæta  fyr- 
irlitningu  og  háði  hjá  vinum  sem  óvinum,  þá  má 
geta  nærri,  hvernig  honum  hafi  liðið  um  haustið 
1637. 

Aðstoð  varst  oft  mjer  þjáðum 
í  útlátum,  gjöfum,  ráðum, 
sem  víst  var  venja  þín. 

pessi  fögru  orð  standa  i  þakklætis-  og  saknaðar- 
ljóðum  þeim,  sem  Hallgrímur  kvað  16  árum  síðar 
eftir  ástvin  sinn  og  velgerðamann,  Árna  lögrjettu- 
mann  Gíslason  á  Ytra-Hólmi.  pessi  maður  kom  til 
hjálpar  Hallgrimi  1637,  svo  sem  væri  hann  af  guði 
sendur  honum  til  fulltingis;  var  Árni  þessi  hið  mesta 
göfugmenni.  Hann  tók  nú  Hallgrím  að  sjer,  og 
reyndist  honum  siðan  sem  besti  faðir.  Hann  útveg- 
aði  honum  húsnæði  í  koti  því,  er  Bolafótur  hjet  í 
Njarðvikum  suður,  og  þótt  Árni  byggi  svona  langt  í 
burtu,  þá  hafði  Hallgrímur  jafnan  atvinnu  hjá  hon- 
um,  ýmist  uppi  á  Ytra-Hólmi  eða  þá  þar  syðra.  Auk 
þess,  er  Árni  hjálpaði  honum  f  járhagslega,  þá  var 


310 


ekki  hitt  minna  um  vert,  að  hann  þetta  sama  haust 
fór  að  hugsa  um  að  útvega  Hallgrími  uppreist. 
Braust  hann  i  þvi  með  dugnaði  miklum  að  fá  dán- 
arvottorð  Eyjólfs  sáluga,  manns  Guðríðar,  uppspurt, 
og  ekki  skildist  hann  fyr  við  það  mál,  en  hann  var 
búinn  að  koma  þeim  í  löglegt  hjónaband  vorið  1638. 

Guðríði  konu  Hallgríms  er  þannig  lýst,  að  hún  væri 
mjög  fríð  og  sköruleg,  skaphörð  og  ráðrik,  en 
ráðdeildarsöm.  Er  mælt,  að  hún  hafi  haft  svo  mikið 
álit,  er  hún  var  hjá  Tyrkjum,  að  elsti  sonur  æðsta 
yfirmannsins  þar  hafi  viljað  kvongast  henni,  en 
vandamenn  hans  hindrað.  Hitt  er  víst,  að  hún  hefir 
sætt  ómaklegum  dómum,  og  mun  það  stafa  af  mis- 
skilningi  framar  en  tilverknaði  hennar,  þvi  að  samtið 
arsagnir  geta  ekki  annars,  en  að  hún  væri  góð  kona 
og  ráðdeildarsöm,  enda  ótrúlegt,  að  Hallgrímur  hefði 
lagt  jafn  mikið  i  sölurnar  fyrir  hana  og  hann  gerði, 
ef  ekki  hefði  verið  fyrir  einhverju  að  gangast. 

Börn  þeirra  hjóna  voru  þessi  þrjú,  er  jeg  hefi  s  jeð 
nefnd:  Steinunn,  er  þau  mistu  þriggja  ára  gamla, 
og  tregaði  Hallgrímur  hana  mjög,  því  að  hún  var 
talin  fluggáfuð;  Eyjólfur,  er  seinna  varð  bóndi  á  Fer- 
stiklu,  dáinn  1679,  41  árs  gamall,  og  Guðmundur. 
er  dó  ungur.  Enn  fremur  er  talið,  að  þau  ættu  fleirí 
börn,  og  dæi  þau  í  æsku. 

pað  var  eitt  með  öðru,  er  Hallgrími  fjell  til  mót- 
gangs  um  þessar  mundir,  að  Grímur  i  Ytri-Njarð- 
vik,  sá  er  skaut  skjólshúsi  yfir  Guðriði,  komst  i  vand- 
ræði  nokkur  út  af  Hallgrími.  —  Hallgrimur  hafði 
verið  dæmdur  í  8  vætta  sekt  fyrir  brot  sitt  með 


311 


Guðríði,  en  hafði  ekki  einn  eyri,  þá  er  greiða  skyldi 
sektina;  ætlaði  Grímur  þá  að  hlaupa  undir  bagga, 
leitaði  samksota  um  Suðurnes,  og  bað  menn 
fyrir  guðs  sakir  að  gefa  tvo  til  þrjá  fiska,  og  til  þess 
að  greiðara  gengju  samskotin,  las  hann  upp  brjef, 
er  hann  hafði  samið.  I  brjefinu  stóð  meðal  annars, 
að  guð  hefði  mýkt  svo  sinni  höfuðsmanns,  að  hann 
fyrir  sinn  innilegan  bænarstað  gæfi  Hallgrimi  upp 
allar  sakir.  En  fyrir  illvilja  Torfa  sýslumanns  Er- 
lendssonar  á  Stafnesi,  komst  brjef  þetta  i  hendur 
höfuðsmanns,  og  ljet  hann  stefna  Grími  samstund- 
is  til  Kálfatjarnar  og  var  Grimur  þar  dæmdur  sek- 
ur  um  fjölmæli  við  konung  og  höfuðsmann.  Samt 
fjekk  Árni  Oddsson  lögmaður  því  til  vegar  komið, 
að  Grímur  slapp  með  tuttugu  vætta  sekt  og  auðmjúka 
fyrirgefningarbón  til  höfuðsmanns.  Sýnir  þessi  með- 
ferð,  er  Grímur  varð  fyrir  i  þessu  máli,  hve  varlega 
varð  að  fara,  þegar  höfuðsmenn  áttu  í  hlut. 

Nú  flutti  Hallgrímur  suður  í  Hvalsnesshverfi  og 
lifði  þar  við  fátækt  mikla,  og  er  hann  talinn  búð- 
setumaður  Árna  á  Ytra-Hólmi.  Annars  var  Hallgrím- 
ur  löngum  uppi  á  Hólmi  og  vann  á  heimili  Árna. 
J?ví  til  sönnunar  er  þess  getið,  að  þá  var  sá  prestur 
í  Görðum  á  Akranesi,  er  Grímur  hjet  Bergsveinsson, 
einfaldur  og  lítt  lærður.  pað  bar  stundum  við,  er  Hall- 
grímur  kom  frá  kirkju,  að  hann  safnaði  að  sjer  öllu 
heimilisfólkinu  á  Hólmi  og  prjedikaði  þá  sjálfur,  og 
þótti  mjög  bera  af  Grími  presti.  Sjálfur  hlýddi  Árni  á 
þær  ræður  ásamt  heimilisfólki  sínu  og  þótti  sem 
öðrum,  meiri  uppbygging  í  þeim,  en  ræðum  sóknar- 
prests  síns.  pað  er  mjög  liklegt,  að  þessar  ræður 


312 


Hallgríms  hafi  átt  einhvern  þátt  i  því,  að  brátt  breytt- 
ist  hagur  hans  mjög. 

Um  þessar  mundir  var  á  Hvalsnesi  höfuðkirkja 
og  prestsetur  í  hinum  svo  kölluðu  Hvalsness- 
þingum.  Útkirkja  var  í  Vogi  (Kirkjuvogi) .  Til 
Kirkjuvogs  lágu  Njarðvikur  báðar,  Narfakot  og 
fleiri  kot.  pað  var  siðar,  að  J>órður  biskup  porláks- 
son  setti  kirkju  í  Innri-Njarðvík  og  lagði  hana  til 
Kálfatjarnarþinga.  Hvalsnessbrauð  var  talið  meðal- 
brauð  að  mati,  en  samt  átti  biskup  erfitt  með  að  fá 
presta  til  Hvalsness,  og  bar  það  einkum  til,  að  marg- 
ir  stórbokkar  voru  þar  syðra,  er  ekki  voru  sem  dæl- 
astir  prestum  sinum,  og  var  Torfi  Erlendsson  sýslu- 
maður  talinn  skæðastur.  Sat  hann  á  Stafnesi  og  bar 
ægishjálm  yfir  hjeraðið.  Torfi  var  rikur,  og  var  þá 
uppgangur  hans  sem  mestur.  Hann  var  skapstór 
maður  og  mjög  dramblátur.  pað  er  mælt,  að  þá  er 
hann  sá  Hallgrím  í  fyrsta  sinni,  en  það  var  þá  er 
hann  var  í  erfiðisvinnu  hjá  Dönum  í  Keflavik, 
segði  hann  með  mikilli  f yrirlitningu :  „petta  er  held- 
ur  liðlegur  slordóni."  Hallgrímur,  sem  heyrði  þetta 
vinsamlega  ávarp,  ljet  sjer  hvergi  bregða  og  mælti: 

Áður  en  dauður  drepst  úr  hor,  o.  s.  frv. 

pannig  er  talið,  að  þeir  kyntust  fyrst.  Mælt  er,  að 
næsta  sumar  eftir  færi  Hallgrímur  til  alþingis,  og 
gætti  hesta  þeirra,  Suðurnesjamanna.  Sagt  er,  að 
hann  væri  þá  lítt  haldinn  að  klæðum.  Hann  hitti 
þá  velgerðamann  sinn,  Brynjólf  biskup.  Var  biskup 
þá  all-þungorður  við  Hallgrim  um  ráðahag  hans  og 
fleira,  og  Ijet  á  sjer  skilja,  að  hanniðraðiþess,erhann 


313 


hafði  tekið  hann  úr  ánauðinni  hjá  járnsmiðnum,  og 
komið  honum  á  háskólann.  Kvað  biskup  það  dýra 
ást,  er  breytti  háskóla-kandidat  i  auðvirðilegan  hesta- 
svein.  Hallgrímur  bað  biskup  að  taka  sjer  það  ekki 
nærri;  kvað  honum  hafa  gengið  til  þess  gott  eitt, 
enda  mætti  gott  eitt  af  því  leiða.  í  sama  bili  rigsaði 
Torfi  sýslumaður  fram  hjá  þeim  í  rauðum  skarlats- 
klæðum,  er  hann  bar  jafnan  á  þingum  og  meiri 
háttar  mannamótum.  Biskup  benti  Hallgrími  á  sýslu- 
mann,  og  bað  hann  bera  saman  stöðu  þeirra  og 
klæðnað.  Hallgrímur  sagði  biskupi  þá,  að  í  ystu 
myrkrum  mundi  þess  lítið  gæta,  hvort  menn  hjer  í 
lífi  hefðu  gengið  kjólklæddir  eða  í  vaðmálsfötum, 
þvi  þar  yrði  ekki  mikið  tillit  tekið  til  auðs  og  mann- 
virðinga.  Sagt  er,  að  biskup  sneri  sjer  undan  og 
brosti,  því  hann  vildi  ekki,  að  Hallgrímur  sæi,  hve 
vel  honum  líkaði  svar  hans,  því  að  honum,  eins  og 
fleirum,  fjell  illa  ofstopi  Torfa  og  yfirgangur,  er 
hann  beitti  bæði  við  presta  og  leikmenn. 

Árið  1644  höfðu  ýmsir  prestar  þjónað  Hvalsness- 
brauði,  en  enginn  fengist  til  að  sækja  um  það.  pá 
um  haustið  bjó  Hallgrímur  ferð  sína,  og  vissi  al- 
menningur  ekki,  hvert  hann  ætlaði  eða  hverra  er- 
inda;  átti  hann  þá  heima  í  koti  einu  í  Hvalsness- 
hverfi.  Sagt  er,  að  bóndi  einn  þar  syðra  hafi  þó 
vitað  um  ferð  hans  og  erindi,  og  heitið  honum  að 
sjá  um  heimili  hans,  meðan  hann  væri  i  burtu.  Hjelt 
nú  Hallgrimur  upp  að  Ytra-Hólmi  á  fund  Árna,  en 
enginn  veit,  hvað  þeim  fór  á  milli.  Sagt  er,  að 
hinn  fyrsta  dag  ferðarinnar  gengi  Hallgrímur  inn  í 


314 


Hraun,  og  beiddist  gistingar,  en  væri  úthýst;  á  hann 
þá  að  hafa  kveðið  vísu  þessa: 

Oti  stend  jeg  ekki  glaður, 
illum  þjáður  raununum; 
þraut  er  að  vera  þurfamaður 
þrseflanna  í  Hraununum. 

pegar  hann  lagði  frá  Hólmi,  er  mælt,  að  hann  í 
frosti  miklu  væði  Botnsá;  var  þá  enn  sem  fyr  mjög 
illa  búinn  að  klæðum.  Snjóþyngsli  voru  mikil,  og 
sóttist  því  Hallgrími  seint  ferðin,  en  þó  náði  hann 
loks  austur  í  Skálholt,  og  kom  þangað  laugardag- 
inn  næstan  fyrir  jólaföstu.  Gerði  hann  nú  boð  fyrir 
biskup,  en  heimamenn,  er  hann  hitti,  drógu  mjög  dár 
að  honum  og  búningi  hans,  og  mæltu  hvað  húski 
sá  mundi  vilja  biskupinum.  Samt  fór  einn  smá- 
sveina  með  þau  boð  til  biskups,  að  fátækur  bóndi 
af  Suðurnesjum  vildi  tala  við  hann,  en  biskup  svar- 
aði:  „Fari  hann  niður  í  smiðju  og  reki  járn,  því 
það  kann  hann."  pað  ljet  Hallgrímur  ekki  segja  sjer 
tvisvar.  En  er  hann  hafði  rekið  járnið  af  kappi  um 
hrið,  ljet  biskup  boða  hann  á  fund  sinn.  Um  við- 
tal  þeirra  vita  menn  ekki,  en  undarlegt  þótti  mönn- 
um  það  um  kvöldið,  að  biskup  ljet  þennan  ókunna 
mann  matast  við  borð  sitt  með  öðrum  fyrirmönnum 
staðarins.  Nokkru  seinna  flaug  sú  fregn  um  allan 
staðinn,  að  vígja  skyldi  prestsefni  næsta  dag  í  dóm- 
kirkjunni,  og  væri  kandidatinn  enginn  annar  en  þessi 
ókunni,  fátæki  maður,  er  allir  hjeldu  vera  förumann. 
pess  er  jafnvel  getið,  að  sumir  hafi  óttast  að  biskup- 
inn  væri  ekki  með  öllum  mjalla  ef  hann  fram- 
kvæmdi  slika  athöfn.  Vígsludagurinn  rann  upp,  og 


315 


í  kirkju  fór  hvert  mannsbarn,  er  komist  gat.  En 
þegar  hinn  nývígði  prestur  fór  að  prjedika,  sannaði 
söfnuðurinn  það,  að  úr  skorpnum  belg  koma  oft 
skilin  orð.  Ræðan  var  hin  besta,  og  skörulega  flutt. 
Um  kvöldið  sló  biskup  upp  dýrðlegri  veislu,  og  þá 
sannfærðust  allir  um,  að  hinn  nývígði  prestur  átti 
þann  auð,  sem  biskup  mat  mest  hjá  prestum  sin- 
um,  en  það  var  mentun  og  andríki.  Að  skilnaði  gaf 
biskup  Hallgrími  reiðhest  góðan,  vandaðan  klæðnað 
og  prestshempu  og  fleira,  og  ljet  hann  hafa  skilríki 
fyrir  Hvalsnessprestakalli.  Á  suðurleið  kom  Hall- 
grímur  á  bæ  einn,  og  var  spurður  frjetta.  Hann  kvaðst 
ekki  önnur  tíðindi  kunna  en  þau,  að  búið  væri  að 
vígja  Hallgrím  Pjetursson.  Kerlingar  tvær  sátu  í 
baðsíofu,  og  varð  annari  að  orði:  „Allan  skrattann 
vígja  þeir."  Hin  mælti:  „Aldrei  stal  hann,  strákurinn 
hann  Grímur."  Hallgrímur  henti  mikið  gaman  að 
rausi  kerlinganna,  orkti  brag  út  af  öllu  saman  og 
hafði  að  viðurlagi  það,  er  þær  höfðu  sagt. 

pegar  Hallgrimur  kom  til  brauðsins,  var  þar  held- 
ur  köld  aðkoma.  Torfi  sýslumaður  leit  svo  á,  að 
biskup  hefði  með  þessu  sýnt  sjer  hina  mestu  svi- 
virðu,  er  hann  sendi  þangað  slikan  prest,  sem  hann 
ætlaði  að  Hallgrímur  væri.  Reyndi  hann  að  gera 
Hallgrími  alt  sem  erfiðast,  og  hafa  margar  sögur 
orðið  til  um  það  athæfi.  Hallgrímur  flutti  vorið  eftir 
að  Hvalsnesi,  og  þótti  hann  i  fyrstu  hirðulitill  um 
búskap  og  ýmsa  muni,  er  kirkjan  átti.  Sú  er  ein 
sagan  um  það  efni,  að  um  veturinn  gerði  ófært 
veður,  svo  að  nokkur  messuföll  urðu.  En  þá  er  fólk 
var  komið  og  embætta  skyldi,  fanst  hvergi  einn  af 


316 


gröllurum  þeim,  er  kirkjan  átti.  Var  víða  leitað,  og 
sögðu  svo  óvildarmenn  prests,  að  hann  fyndist  um 
siðir  í  kálfsfötunni  úti  í  f  jósi.  pá  er  og  sagt,  að  sýslu- 
maður  hafi  frjett,  að  kaleikur  kirkjunnar  væri  ekki 
í  sem  bestri  hirðu,  og  þyrfti  aðgerðar  við,  en  það 
fórst  fyrir;  ljet  prestur  leggja  oblátu  yfir  gatið,  er 
var  á  botni  hans,  og  ljet  svo  vera  um  stund.  Segja 
sumir,  að  sýslumaður  keypti  af  einum  sóknarmanni 
Hallgríms  að  spilla  oblátunni,  á  meðan  prestur  út- 
deildi  brauðinu  þá  er  næst  yrði  tekið  til  altaris;  mundi 
þá  vinið  steypast  niðurúrkaleiknum,  ogpresturverða 
fyrir  ábyrgð  af  hendi  biskups.  petta  lánaðist,  að  sögn. 
og  varð  til  þess,  að  Hallgrimur  f  jekk  áminningu  hjá 
biskupi,  og  skipun  um,  að  láta  slíkt  ekki  koma  fyrir 
aftur.  En  Torfi  hafði  kært  þetta  atvik  fyrir  biskupi 
og  vænst  þess,  að  Hallgrími  yrði  vikið  frá;  en 
hafði  ekki  annað  upp  úr  öllum  sínum  ofsóknum 
gegn  Hallgrími  en  það,  að  prestur  fjekk  væga 
áminningu.  pótti  mörgum  sem  Torfa  hirfi  ham- 
ingja  ef  tir  þetta,  og  þvi  meir,  sem  á  leið  æfi  hans.  Ár- 
ið  1651  fjekk  Torfi  alla  Arnessýslu  og  gekk  þá  ofsi 
hans  svo  úr  hófi,  að  hann  á  alþingi  rjeðst  á  merkis- 
bónda  þann,  er  Helgi  hjet  Sveinsson  og  varð  af  þvi 
stórmál,  og  dæmdi  Árni  lögmaður  Torfa  frá  embætti. 
Stóð  Torfi  í  miklu  stímabraki  langa  hrið,  alt  til 
1660,  er  <pormóður  sagnaritari  sonur  hans  útveg- 
aði  honum  uppreist  og  embætti  hjá  konungi.  Torfi 
sýslumaður  andaðist  25.  ágúst  1665,  og  er  sjera  Hall- 
grímur  frjetti  lát  hans,  er  mælt  að  hann  kvæði  sálm 
þann,  er  svona  byrjar:  „Mannsins  stuttur  er  —  jeg 
inni  . .  |  andardráttr  i  nösunum."  Má  af  þeim  erfi- 


317 


ljóðum  ráða  nokkuð  um  álit  Hallgríms  á  Torfa  sýslu- 
tnanm. 

Nokkuð  þótti  Hallgrimur  bóndalegur  i  háttum 
sinum  og  kveðskapur  hans  ekki  sem  prestlegastur 
þau  árin,  er  hann  var  á  Hvalsnesi.  Haust  eitt  er  sagt, 
að  hann  tæki  sem  oftar  fólk  til  altaris.  pegar  hann 
var  nýbyrjaður  að  skrifta,  komu  kerlingar  tvær  inn 
í  kirkjuna  og  settust  utarlega  og  tóku  að  skrafa 
saman,  og  gerðurst  all-háværar;  ljet  prestur  kyrt 
og  hlustaði  á,  hvað  þær  ræddust  við.  Heyrði  hann 
þá,  að  þær  voru  að  bera  sig  saman  um,  hvor  þeirra 
ætti  meiri  matmann,  þvi  þær  voru  báðar  'giftar. 
Önnur  taldi  upp,  hve  mikið  bóndi  sinn  æti  i  mál, 
og  var  það  ekkert  smáræði.  En  hin  kvað  það  samt 
lítilræði  á  móti  þvi,  sem  hennar  bóndi  (hann  hjet 
Sumarliði)  ljeti  ofan  i  sig.  Taldi  hún  því  næst  upp 
allar  þær  matartegundir  og  Jive  mikið  af  hverri 
hann  æti  í  mál.  Hallgrimur  festir  sjer  þetta  í  minni 
og  orkti  um  vísu,  er  byrjar  svo: 

Jeg  gef  honum  fisk  með  flautum,  o.  s.  frv. 

Svo  bar  við,  að  Brynjólfur  biskup  vísiteraði  Suð- 
urnes,  og  kom  að  Kálfatjörn.  Báðu  bændur  hann  að 
veita  til  þess  leyfi,  að  þeir  mættu  róa  á  helgum 
dögum  og  gefa  fátækum  hlut,  og  leyfði  biskup  það, 
og  er  mælt,  að  hann  lýsti  blessun  sinni  yfir  aflanum 
og  fiskhjöllum  þeirra  Strandarmanna.  Kot  eitt  var 
þar  i  Kálfatjarnarhverfinu,  og  kölluðu  sumir  Víti. 
par  bjó  þá  gamall  maður.  Mælt  er  að  biskup  heim- 
sækti  karl  þenna,  og  höfðu  sumir  á  orði,  að  biskup 
hefði  veitt  honum  syndalausn  sjerstaklega,  þvi  að 


318 


hann  hafði  sótt  sjó  alla  drottinsdaga.  En  er  Hall- 
grímur  frjetti  þetta,  kvað  hann: 

Biskupinn  blessar  hjalla,  o.  s.  frv. 

Sýnir  þessi  vísa,  að  Hallgrímur  gerði  sjer  ekki 
mannamun,  er  um  var  að  ræða  skopvisur,  og  fór 
ekki  að  því,  þótt  biskup  ætti  hjer  hlut  að  máli. 

Árið  1650  deyði  ólafur  Böðvarsson  prestur  í  Saur- 
bæ  á  Hvalfjarðarströnd,  og  sótti  þá  Hallgrímur  um 
Saurbæ.  Var  honum  veitt  kallið,  og  veitingabrjefið 
útgefið  8.  april  1651.  Skilaði  hann  þá  af  sjer  Hvals- 
nesskirkju,  og  var  alt  í  besta  lagi  hjá  honum  að  því, 
sem  talið  er  i  visitatíubókum  biskups,  16.  ágúst  1652. 
Ef tir  að  Hallgrimur  flutti  að  Saurbæ,  vegnaði  honum 
prýðis-vel.  Sóknarmenn  hans  elskuðu  og  virtu  hann 
og  út  i  frá  naut  hann  mikillar  virðingar  meðal  stjett- 
arbræðra  sinna,  sem  sjá  má  af  því,  að  hann  var 
skipaður  af  synodal-rjettinum  í  hinn  svo  kallaða 
Vælugerðisdóm,  er  veitti  prestum  i  andlegum  mál- 
um  undanþágu  undan  dómsvaldi  veraldlegra  em- 
bættismanna.  —  Annars  má  geta  þess,  að  Hallgrím- 
ur  átti  sæti  í  flestum  dómum,  er  synodal-rjetturinn 
dæmdi  frá  1644  til  1668,  eða  alla  sína  embættistíð, 
og  sýnir  það,  að  hann  hefir  notið  eigi  lítils  trausts. 

Árið  1654,  4.  október,  misti  Hallgrímur  ástvin  sinn 
og  velgerðamann,  Árna  Gislason  á  Ytra-Hólmi,  og 
reisti  hann  honum  hinn  fegursta  minnisvarða  með 
hinum  ágætu  erfiljóðum,  er  hann  orkti  eftir  hann, 
og  fyr  er  getið. 

Árið  1662  varð  Hallgrimur  fyrir  þeim  skaða,  að 
allur  staðurinn  í  Saurbæ  brann  til  kaldra  kola,  og 


319 


varð  engu  bjargað.  Menn  komust  allir  lífs  af,  utan 
karl  einn  gestkomandi.  Sjera  Vigfús,  sem  ritað  hef- 
ir  æfisögu  Hallgríms,  getur  þessa  atburðar  á  þá  leið, 
að  14.  ágúst  að  kvöldi  kæmi  karl  einn  að  Saurbæ, 
Ólafur  Pálsson,  og  beiddi  húsfreyju  gistingar.  Prest- 
ur  var  á  engjum  með  öðru  heimilisfólki,  og  var  karli 
veitt  gisting  og  beini.  Hann  bað  húsfreyju  um  skæði, 
en  hún  kvað  ekkert  skæðaskinn  vera  til  á  heimil- 
inu.  Var  karl  þá  uppi  með  illyrði  og  óskaði,  að  það 
brynni,  en  hún  kvað  það  tilvinnandi,  ef  hann  brynni 
með.  Nóttina  eftir  brann  allur  staðurinn  og  karlinn 
með.  Sóknarmenn  prests  skutu  saman  svo  miklu 
f  je,  að  staðurinn  varð  sæmilega  húsaður  um  haustið, 
og  sýnir  þetta,  hve  Hallgrímur  hefir  verið  ástsæll 
af  sóknarbörnum  sinum.  —  pess  verður  viða  vart, 
að  Hallgrími  var  gjarnt  til  þess  hin  fyrstu  prest- 
skaparár  sín  í  Saurbæ  að  kasta  fram  gamanvisum 
við  þau  tækif  æri,  er  honum  þótti  einkennileg  eða  kát- 
leg.  ipað  var  eitt  sinn  sem  oftar,  að  hann  embætt- 
aði  í  Saurbæ.  Bar  þá  svo  við,  er  hann  sneri  sjer 
fram  til  að  tóna  guðspjallið,  aðrir  segja  blessunar- 
orðin,  að  hann  horfði  um  stund  þegjandi  fram  í 
dyrnar,  þvi  þær  stóðu  opnar.  pegar  djáknanum  þótti 
þögnin  fara  að  verða  of  löng,  gerði  hann  presti  vís- 
bendingu,  og  var  þá  sem  prestur  vaknaði  af  draumi 
og  hóf  að  tóna  guðspjallið.  Eftir  messu  bað  hann 
söfnuðinn  að  staldra  við  i  kirkjunni,  þvi  víst  bæri 
sjer  að  biðja  fyrirgefningar.  Kvaðst  hann  hafa  sjeð 
Gisla  bónda  á  Eyri  í  Svinadal  vera  að  bjástra  við 
að  binda  við  sáluhliðið  hryssu  þá,  er  hann  reið  til 
kirkjunnar,  og  hefði  sjer  orðið  svo  starsýnt  á  þá  sjón, 


320 


að  sjer  hefði  í  bili  gleymst,  hvernig  ástatt  var,  en 
komið  í  hug  vísa,  og  er  þetta  upphafið: 

Gísli  á  Eyri 

gerir  sem  fleiri 

og  gengur  út;  o.  s.  frv. 

pað  bar  til  eitt  haust,  að  fólk  var  margt  til  altaris 
í  Saurbæ.  Karl  einn  var  þar  i  sókninni,  er  Árni  hjet, 
matmaður  mikill.  J>egar  fólkið  var  komið  i  kirkjuna 
og  prestur  ætlaði  að  fara  að  skrifta,  saknaði  hann 
Árna,  en  vissi  að  hann  ætlaði  að  vera  til  altaris. 
Grunaði  prest,  hvernig  ástatt  mundi  vera,  og  biður 
söfnuðinn  að  bíða  sin  um  stund.  Hraðaði  hann  sjer 
út  úr  kirkjunni  og  inn  í  búr,  þvi  þar  grunaði  hann 
að  karls  mundi  helst  vera  að  leita,  enda  stóð  Árni 
þar  við  fult  sláturstrog,  og  hafði  unnið  rösklega 
að,  þá  stund,  er  hann  hafði  verið  við  trogið.  Presti 
varð  skapfátt  og  mælti:  „Árni  tómi  i  efsta  dómi 
aldrei  sóma  fær."  Kona  prests  kom  að  í  þessu,  og 
þótti  bóndi  sinn  ófagurt  kveða,  og  mælti,  að  hann 
skyldi  gera  bragarbót.  Bætti  þá  prestur  við:  „Utan 
hinn  frómi  englaljómi  annað  rómi,  þá  er hann  nokkm 
nær."  Siðan  rak  hann  Árna  á  undan  sjer  til  kirkju 
og  tók  hann  til  altaris  ásamt  öðrum. 

Hallgrímur  var  talinn  af  mörgum  sínum  sam- 
tíðarmönnum  kraftaskáld.  Er  sú  ein  sagan,  að  haust 
eitt  kvörtuðu  smalamenn  i  Saurbæ  um  það,  að  bitur 
væri  venju  fremur  mikill,  og  komu  þeir  dag  einn  með 
dýrbitna  kind,  sem  prestur  átti.  Kona  prests  kvað 
það  lítt  á  sjá,  að  hann  væri  talinn  kraftaskáld,  þar 
sem  hann  gæti  ekki  orðið  einni  refkind  að  grandi 
með  kveðskáp  sínum.  Prestur  ljet  sem  hann  heyrði 


321 


ekki  ámæli  hennar,  en  kvöld  eitt  nokkru  seinna  var 
hún  stödd  i  búri  og  hrærði  flautir;  kom  þá  rebbi 
þjótandi  og  settist  upprjettur  andspænis  henni,  og 
geispaði  ógurlega  framan  i  hana,  en  datt  svo  dauð- 
ur  niður.  Við  þetta  brá  henni  svo  að  hún  hnje  í 
ómegin,  og  fann  vinnukona  hennar  hana,  þá  er  hún 
var  að  rakna  við.  Er  sagt,  að  hún  hafi  aldrei  siðan 
haft  i  svigurmælum  um  skáldskap  bónda  síns,  enda 
ljetti  bitnum  af,  og  varð  hans  ekki  vart.  Árið  eftir 
að  Hallgrímur  kom  að  Saurbæ,  byrjaði  hann  á  verki 
því,  er  hann  vandaði  mest  til  og  hefir  orðið  fræg- 
astur  fyrir,  en  það  eru  Passiusálmar  hans,  50  að 
tölu.  Ekki  ber  mönnum  saman  um  það,  hve  lengi 
hann  hefir  verið  að  yrkja  þá.  Sjera  Vigfús  telur,  að 
hann  kvæði  þá  á  fimm  árum  eða  fleiri,  en  getur 
þess  og,  að  hann  kvæði  eitt  vers  á  dag.  Grímur 
Thomsen  ætlar,  að  hann  kvæði  eitt  vers  á  dag  og 
telur  árin  tiu,  er  gengu  til  þess  að  kveða  alla  sálm- 
ana.  Segir  hann,  að  Hallgrímur  gengi  hvern  morg- 
un  dálítinn  spöl  frá  bænum  og  kvæði  þá  eitt  vers, 
syrfi  það  og  seinfægði  allan  daginn,  og  skrifaði  hjá 
sjer  að  kvöldi.  Um  vandvirkni  Hallgríms  getur 
Grimur  þess,  að  hann  hafi  tvisvar  kveðið  13.  sálm- 
inn,  því  þegar  hann  var  búinn  að  kveða  hann  í 
fyrsta  sinni,  hafi  hann  fundið  eina  línu,  er  honum 
ekki  líkaði,  kastaði  hann  þá  sálminum  öllum  og 
kvað  hann  á  ný  eins  og  hann  er  nú  i  Passiusálm- 
unum.  Um  hitt  ber  öllum  saman,  að  lokið  hafi  Hall- 
grímur  við  sálmana  árið  1659. 

Ýmsar  sagnir  hafa  gengið  um  það,  hvers  vegna 
Hallgrímur  hafi  vandað  svo  miklu  framar  Passiu- 

21 


322 


sálma  sína  en  annan  kveðskap,  og  skal  hjer 
getið  surara.  Sú  er  þá  fyrsta  sagan,  að  hann  hafi 
heitið  því  að  verja  skáldgáfu  sinni  guði  til  dýrð- 
ar,  ef  hann  losnaði  úr  þrengingum  þeim  og  nauð- 
um,  er  hann  átti  við  að  búa  um  eitt  skeið  æfinn- 
ar.  —  Önnur  er  sú,  að  þegar  hann  var  kom- 
inn  að  Saurbæ  og  naut  friðar,  og  var  laus  orð- 
inn  við  alla  þá  stórbokka,  er  hann  átti  við  að  striða 
á  Suðurnesjum  þá  hafi  hann  heitið  guði  því  að 
helga  honum  skáldgáfu  sína,  það  sem  eftir  væri 
æfinnar.  —  pá  er  ein  sagan  á  þá  leið,  að  Hall- 
grímur  hafi  tekið  að  hugleiða,  hve  illa  hann  hefði 
varið  skáldgáfu  sinni  undanfarna  æfi;  hafi  þetta 
og  annað  mótlæti,  er  hann  átti  þá  við  að  stríða 
heimafyrir,  lagst  svo  þungt  á  hann,  að  hann  hafi 
örvinglast  og  gengið  að  heiman  með  þeim  ásetn- 
ingi  að  stytta  sjer  aldur.  Hafi  hann  þá  lagst  fyrir 
og  sofnað  og  dreymt,  að  Kristur  kæmi  til  hans  í 
svefninum  og  byði  honum  að  hætta  við  þetta  áform, 
því  að  það  væri  syndsamlegt  og  ósamboðið  prúðum 
manni,  og  skyldi  hann  fela  sig  guðs  handleiðslu. 
Vaknaði  hann  við  glaður  og  hughraustur  og  byrj- 
aði  á  Passíusálmum  sínum. 

Hvað  sem  nú  þessum  frásögnum  liður,  þá  er 
hverjum  manni  það  ljóst,  sem  kynnir  sjer  æfisögu 
Hallgríms,  að  eftir  að  hann  er  kominn  að  Saurbæ, 
verður  mikil  breyting  á  sálarlífi  hans.  Kveðskapur 
hans  fer  úr  því  að  verða  andlegur  og  alvarlegur,  og 
því  fegri  og  betri  sem  á  líður  æfi  hans.  pegar  hann 
hafði  lokið  við  Passiusálma  sína,  skrifaði  hann  af 
þeim  þrjú  eða  fjögur  eintök,  og  sendi  eitt  Helgu 


323 


Árnadóttur,  konu  pórðar  í  Hitardal,  annað  Ragn- 
heiði  Árnadóttur  i  Kallaðarnesi  og  þriðja  eintakið 
Ragnheiði  Brynjólfsdóttur  i  Skálholti.  Sagt  er  og,  að 
hann  sendi  Kristinu  konu  Sigurðar  sýslum.  i  Ein- 
arsnesi  eitt  eintak. 

Að  likindum  hefir  Hallgrímur  ekki  gert  sjer  mikl- 
ar  vonir  um  ritlaun  fyrir  handrit  þessi,  og  liklega 
hefir  hann  ekki  auðgast  mjög  á  sálmum  sinum.  En 
þeir,  er  hann  sendi  þá,  eða  aðstandendur  þeirra, 
munu  hafa  sjeð,  hvilikt  snildarverk  hjer  var  á  ferð- 
inni,  og  komu  þeim  á  prent;  kom  fyrsta  útgáfa 
þeirra  út  á  Hólum  1666.  —  Mælt  er,  að  Hóla- 
prentararnir  hafi  sagt,  þá  er  þeir  lásu  handritið,  sem 
prenta  átti  eftir,  að  nú  ætti  að  fara  að  prenta  flest- 
an  leirburðinn  hjer  á  landi.  En  svo  virðist  sem 
fáir  hafi  litið  á  þetta  verk  Hallgríms  sömu  aug- 
um  sem  þeir  gerðu,  og  vist  er  um  það,  að 
gjarnan  vildi  British  Museum  eignast  eiginhandar- 
rit  Hallgrims  af  þeim,  og  bauð  Jóni  Sigurðssyni  ær- 
ið  f  je  fyrir.  En  til  allrar  hamingju  lenti  handritið,  eins 
og  höf.  hafði  frá  þvi  gengið,  i  landsbókasafni  fslands. 
pýskur  háskólakennari  sagði,  þegar  hann  hafði  les- 
ið  einn  af  sálmum  Hallgríms,  að  hann  ætti  skilið 
að  heita  „Milton  Islenzkra",  þótt  hann  hefði 
ekki  annað  orkt,  en  þessa  sálma.  Svipað  þessu  hefir 
álit  flestra  verið,  og  þjóðin  hefir  kveðið  upp  sinn 
dóm  með  því,  að  sálmarnir  hafa  verið  prentaðir 
44  sinni. 

pað  var  ekki  ætlun  mín,  að  minnast  hjer  að 
þessu  sinni,  hverja  þýðingu  bæði  Passiusálmarnir 
og  önnur  ritverk  Hallgrims  hafa  haft  bæði  á  trú- 

21* 


324 


arlíf  þjóðarinnar  og  tungu,  fyrr  og  síðar.  pað  sem 
vakti  fyrir  mjer  var  það  að  tína  til  flestar  sagnir, 
sem  geymst  hafa  i  minni  manna  og  í  letur  hafa 
verið  færðar  um  þennan  ágætismann.  par  sem 
sögnum  ber  ekki  saman  um  sama  efni,  hefi  jeg 
tekið  báðar,  og  getur  þá  hver  trúað  því,  sem  hon- 
um  þykir  trúlegast,  og  læt  jeg  því  ekki  þess  getið, 
hvað  mjer  sjálfum  þykir  sennilegast. 

Árið  1666  kom  út  fyrsta  prentun  Passíusálmanna, 
eins  og  þegar  er  getið,  og  alls  hafa  þeir  verið  prent- 
aðir  44  sinnum  og  oft  í  stórum  upplögum;  mun 
það  einsdæmi,  að  jafn  mörg  eintök  hafi  selst  af 
nokkurri  bók  annari  hjer  á  landi,  og  þótt  reyndar  viti 
jeg  það  ekki,  þætti  mjer  líklegast,  að  fáar  bækur 
erlendar  hafi  selst  jafnvel  að  tiltölu. 

Hjá  yfirmönnum  sínum  og  stjettarbræðrum  naut 
Hallgrímur  virðingar  og  trausts,  öll  sín  prestskap- 
arár  í  Saurbæ.  Árið  1666  fór  hann  til  alþingis,  og 
er  þess  getið,  að  hann  á  þá  sæti  í  synodal-rjettin- 
um.  par  sá  hann  Passíusálma  sína  prentaða  í  fyrsta 
sinn  og  var  honum  það  mikið  gleðiefni. 

Nalægt  1664  fór  Hallgrímur  að  kenna  veiki  þeirr- 
ar,  er  hann  dró  til  dauða.  prengdi  þessi  hræðilegi 
sjúkdómur  (holdsveikin)  svo  mjög  að  honum,  að 
hann  varð  1667  að  taka  sjer  aðstoðarprest,  Torfa 
Jónsson  frá  Reykjaholti,  en  hann  naut  aðstoðar 
hans  skamma  stund,  þvi  Torfi  andaðist  árið  eftir, 
1668,  og  fjekk  hann  þá  Hannes  Bjarnason,  sem 
áður  hafði  verið  prestur  í  Ferjubakkaþingum  (Borg- 
arþingum).  Árið  1669  slepti  Hallgrimur  brauðinu 
við  Hannes  og  flutti  sig  að  Kalastöðum  til  Eyjólfs 


325 


sonar  síns,  og  þaðan  fór  hann  eftir  2  ár  að  Ferstiklu 
og  var  þar  það  sem  eftir  var  æfinnar. 

Öllum,  er  skrifað  hafa  um  æfi  Hallgrims,  ber 
saman  um  það,  að  hann  hafi  borið  sjúkdóm  sinn 
með  þolinmæði  og  sálarþreki.  —  Vegna  þess  að  svo 
mikið  hefir  verið  talað  um  fátækt  Hallgríms,  verð 
jeg  að  víkja  lítið  eitt  betur  að  þvi  efni. 

Árið  1669,  5.  maí,  fer  fram  úttekt  á  staðnum  i 
Saurbæ,  og  sýnir  hún  alt  annað,  en  að  þar  haf  i  þá  ver- 
ið  litið  bú.  I  úttektarbókum  staðarins  er  talið  fjós 
fyrir  16  nautgripi  og  annað  fjós  minna.  Kirkjan  er 
taiin  nýreist  og  vandað  hús,  og  skuldaði  hún  Hall- 
grimi  tvö  hundruð  og  tuttugu  álnir  á  landsvísu,  sem 
honum  er  útlagt  i  friðum  peningum.  Enn  fremur 
fær  hann  sjer  til  framfæris,  meðan  hann  lifir,  þrjár 
af  jörðum  þeim,  er  undir  staðinn  lágu.  Eyjólfur 
sonur  hans,  er  hann  var  hjá  síðustu  ár  æfi  sinnar, 
er  talinn  efnaður  maður.  —  Síðar  mun  jeg  geta 
um  síðustu  alþingisför  Hallgrims,  þá  sem  einkum 
hefir  átt  að  sýna  fátækt  hans;  mun  jeg  þá  og  sýna, 
að  hann  fór  ekki  þá  ferð  til  þess  að  beiðast  ölmusu, 
Hann  átti  þangað  alt  annað  erindi,  enda  skilst  mjer, 
að  hann  hafi  jafnan  verið  veitandi  en  ekki  þyggj- 
andi  eftir  það,  er  hann  kom  að  Saurbæ  alt  tii 
dauðadags,  þvi  þó  sóknarmenn  efndu  til  samskota, 
þegar  staðurinn  brann,  þá  sýnir  það  einungis  góð- 
an  vilja  þeirra  og  vinsældir  þess,  er  fyrir  gjöfun- 
um  varð;  eru  og  samskonar  dæmi  all-tið  fyr  og 
siðar. 

Árið  1669  hugði  Brynjólfur  biskup  að  segja 
af  sjer;  höfðu  þá  ýmsir  harmar  og  þrautir  gengið 


326 


svo  nærri  biskupi,  að  hann  óskaði  hvíldar.  En  bæði 
andlegrar  og  veraldlegrar  stjettar  menn  máttu  ekki 
hugsa  til  að  missa  hann  og  tóku  það  ráð  að  senda 
honum  bænarskrá  um  að  vera  við  embætti  sitt,  og 
undirskrifuðu  hana  flestir  betri  menn  Skálholtsstift- 
is,  þar  á  meðal  Hallgrimur  Pjetursson.  —  Um  vor- 
ið  1669  greip  Hallgrím  sú  löngun  að  komast  til 
•  þings,  og  vita,  hvernig  þessu  máli  reiddi  af;  mun 
hann  og  gjarnan  hafa  viljað  sjá  yfirmann  sinn  og 
velgerðamann  enn  einu  sinni  og  votta  honum  þakk- 
læti  sitt,  þvi  hann  bjóst  við,  að  eigi  mundu  þeir  nú 
oft  sjást  upp  frá  þessu.  Og  af  þvi  að  þessi  síðasta 
alþingisferð  Hallgríms  er  svo  sem  fagur  aftanroði 
á  æfikvöldi  þessa  andlega  mikilmennis  islensku 
kirkjunnar,  vil  jeg  segja  frá  henni  svo  nákvæmlega 
sem  jeg  get. 

Hallgrímur  var  nú  orðinn  hrumur  mjög,  því 
veikin  hafði  gengið  nærri  honum  næstliðinn  vetur, 
og  varð  hann  að  ganga  við  hækjur,  að  þvi  er  mælt 
er,  og  láta  hjálpa  sjer  á  hest.  —  Sagt  er,  að  hann 
hefði  svein  14  ára  sjer  til  fylgdar.  pess  er  og  getið. 
að  hann  riði  þá  við  hornístöð  og  þætti  þau  mvkri 
við  fótinn.  Á  leiðinni  er  sagt,  að  þeir  hittu  oflát- 
ung  einn,  er  dró  spott  að  fátækt  klerksins,  og  svaraði 
Hallgrímur  því  með  vísu  þessari: 

Líttu  á  hvað  lukkan  hröð 
laglega  fer  að  stíma; 
hugaðu  maður  að  hornístöð 
hafir  þú  einhvern  tima. 

Sagt  er,  að  hamingjan  yrði  þessum  manni  hverful. 


327 


svo  að  hann  seinna  meir  riði  við  hornistöð.  Hall- 
grimur  hafði  stutta  áfanga  og  kom  á  þingvöll  á 
sunnudag,  þá  er  messa  var  ný  byrjuð.  Biskup  var 
sjálfur  i  stólnum,  og  gladdi  það  Hallgrim  hjartan- 
lega  að  heyra  til  hans  og  fá  nú  að  vita,  að  biskup 
ætlaði  að  gegna  embættinu  framvegis.  Hann  dvaldi 
örfáa  daga  á  þingi,  og  mátti  kalla,  að  allur  þing- 
heimur  keptist  um  að  votta  honum  virðingu  sina 
og  þakklæti.  Höfðingjar  buðu  honum  margir  til 
búða  sinna  og  þá  hann  af  sumum  þeirra  drjúgar 
peningagjafir,  að  þvi  er  ætla  má. 

Sálmar  hans  voru  nú  komnir  nálega  á  hvert  heim- 
ili  á  landinu,  og  margir  höfðu  þegar  lært  þá  utan- 
bókar  að  meira  eða  minna  leyti,  og  unga  sem 
gamla  fýsti  að  sjá  höfund  þeirra.  En  þótt  sumir 
yrðu  fyrir  vonbrigðum  um  ytri  ásýnd  Hallgríms,  þá 
blessuðu  þeir  alla  æfi  sina  þá  >J?ingvallaferð,  er  þeir 
sáu  Hallgrím  i  fyrsta  og  síðasta  sinn.  pað  er  sagt,  að 
Torfi  próf.  i  Gaulverjabæ  hafi  gengist  fyrir  þvi,  að 
skáldinu  yrði  ógleymanleg  brottför  sín  af  pingvelli. 
Hallgrímur  hafði  afráðið  að  leggja  af  stað  um  kvöld; 
var  þá  gott  veður.  Torfi  safnaði  saman  fjölda 
barna  og  unglinga  og  ljet  þau  skipa  sjer  í  tvær  rað- 
ir  meðfram  veginum  upp  í  Almannagjá,  og  þegar 
Hallgrímur  og  sveinn  hans  nálguðust  flokkinn,  hófu 
börnin  upp  söng  og  sungu  með  hljómskærri  röddu 
9.  versið  úr  35.  sálminum:  Gefðu  að  móðurmálið 
mitt,  o.  s.  frv.  Skáldið  reið  þegjandi  meðan  sungið 
var  og  flutti  drotni  innilega  þakklætisbæn,  og  þegar 
börnin  höfðu  lokið  söng  sinum  og  Torfi  prófastur 
launað  þeim  höfðinglega,  rufu  þau  safnaðinn  og  fóru 


328 


að  skemta  sjer.  pegar  Hallgrímur  kom  upp  úr  gjánni, 
bað  hann  sveininn  að  hjí'tlpa  sjer  af  baki,  þvi  sig 
langaði  til  að  sjá  pingvöll  i  síðasta  sinni  og  blessa 
hann,  því  að  nú  væri  hjarta  sitt  svo  fult  af  þakk- 
læti  til  drottins,  því  að  drottinn  hefði  hvislað 
því  að  sjer,  að  sálmarnir  sinir  mundu  verða  vöggu- 
ljóð  barna  og  andlátsbæn  gamalmenna;  kvaðst 
hann  nú  vilja  renna  augum  hinsta  sinni  yfir  ping- 
völl  og  blessa  hann.  Stóð  hann  svo  þegjandi  nokkra 
stund  og  horfði  út  yfir  hjeraðið,  er  var  vafið  gullhjúpi  * 
kvöldsólarinnar.  Enginn  veit,  hvað  fram  fór  þessi 
augnablik  í  huga  skáldsins,  að  eins  heyroi  sveinn- 
inn,  er  skáldið  endaði  bæn  sína,  að  hann  bað  guð 
að  blessa  pingvöll  og  börn  íslands  á  yfirstandandi 
og  komandi  tímum.  pessi  bæn  Hallgrims  var  i  fullu 
samræmi  við  alla  framkomu  hans,  því  að  hann  unni 
fósturjörð  sinni  af  heilum  hug,  og  henni  helgaði 
hann  krafta  sina  til  síðustu  stundar. 

pannig  kvaddi  þá  Hallgrimur  pingvöll  i  síðasta 
sinn,  og  hjelt  með  sveini  sinum  heim  á  leið.  prengdi 
nú  veikin  svo  að  honum,  að  hann  var  kararmaður 
síðustu  árin,  en  fegurstu  blómin  i  ljóðum,  er  ís- 
land  hefir  nokkru  sinni  eignast,  að  undanskildum 
Passiusálmunum,  kvað  hann  á  þeim  árum,  þar  á 
meðal  sálminn:  Alt  eins  og  blómstrið  eina.  —  Hall- 
grimur  andaðist  27.  okt.  1674,  sextíu  ára  að  ald  ? 
og  var  grafinn  fyrir  miöjum  kirkjudyrum  í  Saur- 
bæ.  Guðríður  kona  hans  var  hjá  Eyjólfi  syni  þeirra 
þar  til  er  hann  dó,  þá  fór  hún  að  Saurbæ,  og  and- 
aðist  þar  84  ára  gömul  og  var  jörðuð  við  hliðina  á 
manni  sínum. 


329 


Sjera  Vigfús  í  Hitardal  lýsir  Hallgrimi  þannig,  að 
hann  væri  stór  maður  vexti  og  óliðlega  vaxinn. 
Dökkur  á  brún  og  brá,  og  kemur  lýsing  sú  heim 
við  visu  þá,  er  Hallgrimur  hefir  kveðið  um  sjálfan 
sig;  þar  í  eru  þessi  orð:  „Með  svartar  brýr  og  sívalt 
nef."  Hallgrímur  hafði  söngrödd  fremur  stirða,  en 
kunni  gott  skyn  á  f  ögrum  iögum  og  söng.  Hversdags- 
lega  var  hann  kátur  og  gamansamur,  og  gat  kastað 
fram  vísu  við  hvert  tækifæri,  og  þótti  mörgum  hann 
gera  það  hófi  framar.  Hneigður  mun  hann  hafa  ver- 
ið  til  drykkju  á  yngri  árum,  en  þó  vel  i  hófi,  og 
tjáði  litt,  þó  vinir  hans  vönduðu  um,  þvi  rik  var 
jafnan  i  honum  „bændakurteisin".  Má  um  hann 
segja,  að  hver  hefir  sína  bresti. 

Við  höfum  þá  sjeð  af  þeim  frásögnum,  sem  jeg 
hefi  til  tint,  um  æsku  Hallgrims,  og  eins  af  þeim 
visum,  sem  getið  er  um  frá  þeim  árum  hans,  að 
hann  hafði  sina  mannlegu  bresti.  En  á  hinn  bóginn 
sýna  sálmar  hans  og  kvæði  þau,  er  kveðin  voru  eft- 
ir  það  er  hann  fluttist  að  Saurbæ,  hver  breyting 
verður  á  sálarlífi  hans.  Ekkert  islenskt  sálmaskáld 
hefir  komist  eins  nærri  hásælu  og  hjarta  guðs,  eins 
og  Hallgrímur  Pjetursson.  Hann  einn  allra  íslenskra 
skálda  hefir  hlotið  þá  náð  og  ódauðlegu  sæmd  að 
vera  til  þess  kjörinn  af  guði  sjálfum  að  yrkja  hina 
fegurstu  grafskrift  um  guðs  son,  Jesú  Krist,  sem  dó 
á  Golgata  öllum  oss  til  frelsis  og  sáluhjálpar.  Aldrei 
hefir  bjartara  ljós  verið  kveikt  á  altari  drottins,  en 
þegar  Brynjólfur  biskup  vigði  Hallgrím  til  kenni- 
mannlegrar  stöðu,  fyrsta  sunnudag  i  jólaföstu  1644, 


330 


og  aldrei  verður  svo  dimt  á  söguhimni  islensku 
kirkjunnar,  að  nafn  Hallgrims  og  verk  lýsi  þar  ekki 
sem  leiftrandi  og  leiðbeinandi  stjörnur  börnum 
þessa  lands,  ungum  og  gömlum,  á  heimleiðinni  til 
hinna  himnesku  föðurhúsa. 

Loks  skal  jeg  þá  enda  þessi  orð  mín  með  þvi  að 
geta  hjer  ummæla  tveggja  mikilsháttar  manna,  sem 
á  sínum  tima  hafa  minst  á  Hallgrim  Pjetursson. 
Annar  þeirra  er  skáldið  Grímur  Thomsen;  honum  far- 
ast  þannig  orð:  „Vel  megum  vjer  Islendingar  þvi  að 
endingu  finna  til  vor  af  þvi,  að  vjer,  innan  um  svo 
margt  smávaxið,  eigum  annað  eins  höfuðskáld  eins 
og  Hallgrím  Pjetursson,  sem  ómótmælt  stendur 
fyllilega  jafnfætis  hinum  bestu  protestantisku 
sálmaskáldum  hinna  stóru  og  fjölmennu  þjóða,  og 
sem  í  andagift,  næmum  tilfinningum  og  hugmynda- 
flugi,  þegar  honum  tekst  upp,  gengur  næst  yppurstu 
sálmaskáldum  kaþóslkunnar,  Franz  Xavier  og 
Jacopone  da  Todi,  höfundi  latneska  sálmsins:  Stabat 
mater  dolorosa  (sorgarraunir  Maríu).  Er  það  stór 
huggun  fyrir  oss  í  fátæktinni,  að  eiga  slika  menn, 
þótt  fáir  sjeu.  Sýnir  það,  að  eitthvað  er  þó  enn  eftir 
hjá  oss  af  andlegum  frækleik  og  að  vjer  erum  ekki 
með  öllu  uppþornuð  kvísl  á  stofni  Norðurlanda." 
Hinn  maðurinn,  sem  minnist  Hallgríms,  er  skáldið 
Steingrímur  Thorsteinnsson.  Jeg  tek  að  eins  tvö  er- 
indi  úr  ljóðum  þeim,  er  hann  orkti,  þegar  minnis- 
varði  Hallgríms  var  afhjúpaður: 

Þú  ljóðsvanur  trúar  Jýðum  kær, 

frá  liðinnar  aldar  flóði 

þinn  himneskur  ómur  eyrum  nær, 


331 


þú  útheltir  söng  með  blóði. 

Með  dauðann  i  hjartta  þá  dimm  var  tið 

þú  dýrð  guðs  tjáðir  í  óði. 

Þú  trúskáldið  frægst,  sem  fólk  vort  á, 
þjer  fremst  vill  það  iþakkir  vanda, 
því  aldrei  fyrnist  þín  andagift  há 
með  ódauðleikis  vængi  þanda, 
sem  helgaði'  'móðurmálið  þitt 
í  mætti,  íegurð  og  anda. 


Brynjólfur  Sveinsson,  biskup. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  16.  janúar  1916. 


Jafnan  ber  til  hverrar  sögu  nokkuð,  og  svo  er  ura 
það,  er  jeg  tala  hjer  í  kvöld  um  mann,  sem  áður 
hafa  verið  haldnir  um  tveir  fyrirlestrar  hjer  i  fje- 
laginu.  pessi  maður  er  Brynjólfur  Sveinsson,  bisk- 
up  í  Skálholti. 

Ef  jeg  man  rjett,  þá  flutti  prófessor  Jón  Helgason 
fyrirlestur  um  hann  í  þessu  húsi  1908  og  Brynleifur 
Tobbiasson  kennari  annan  siðastliðinn  vetur.  Jeg 
ætla  mjer  ekki  þá  dul  að  bæta  um  það,  er  þessir 
menn  hafa  sagt,  en  vildi  heldur  reyna  að  tina  til 
þau  atriðin  úr  æfisögu  Brynjólfs  biskups,  er  þeir 
ljetu  ógetið.  Og  það  vill  nú  svo  til,  að  í  sumar 
fanst  æfisaga  hans,  rituð  af  þeim  manni,  sem  allra 
manna  var  kunnugastur  æskuheimili  hans,  var  alinn 
þar  upp  og  „þoldi  með  honum  súrt  og  sætt"  síðar 
meir,  eins  og  biskup  sagði.  Sjálfur  hefir  biskup  rit- 
að  ýmisleg  æfiatriði  sín.  pá  eru  og  til  brjefabækur 
biskups  í  mörgum  bindum,  en  þær  lýsa  einna  best 
því,  sem  jeg  ætla  aðallega  að  minnast  á  að  þessu 
sinni,  en  það  er  viðmót  hans  við  hina  ungu  náms- 
menn,  er  i  hans  biskupstíð  lærðu  i  Skálholti,  svo  og 


333 


æskulíf  hans  sjálfs  og  uppvöxtur  í  foreldrahúsum, 
og  námsár  hans  hjer  á  landi,  og  ýmislegt  fleira. 

Samband  hans  við  menta-og  fræðimenn  erlendis  þarf 
jeg  ekki  að  minnast  mikið  á,  því  það  rakti  prófessor 
Jón  alt  mjög  ítarlega.  A  hinn  bóginn  vildi  jeg  reyna 
að  sýna,  hvernig  hann  reyndist  skólapiltum  og  öðrum 
ungum  mönnum  hjer  á  landi,  eftir  að  hann  var  orð- 
inn  biskup,  og  mun  jeg  því  geta  þess  helst,  sem 
best  er  og  fegurst  í  æfisögu  þessa  mikilhæfa  manns, 
því  að  það  á  fyrst  og  fremst  erindi  til  okkar  hjer  i 
þessu  fjelagi.  Og  það  er  víst,  að  margt  í  fari  Brynj- 
ólfs  biskups  er  svo  fagurt  og  eftirbreytnisvert,  að 
ef  það  skyldi  alt  talið,  væri  enn  nóg  efni  í  aðra  tvo 
fyrirlestra  eða  þrjá. 

pað  er  merkilegt,  hvernig  sagan  nú  á  siðustu 
tímum  hefir  leitt  i  Ijós  nýjar  og  nýjar  hliðar  á 
þessum  manni.  Jeg  skal  að  eins  nefna  hið  merki- 
lega  skjal,  sem  við  kemur  Kópavogseiðunum  (1662), 
sem  sannað  hefir,  að  enginn  barðist  þar  betur  en 
hann  fyrir  frelsi  og  sjálfstæði  landsins. 


Faðir  Brynjólfs  biskups  var  sjera  Sveinn  Simon- 
arson,  prestur  í  Holti  i  Önundarfirði,  talinn  með 
fremstu  prestum  sunnan-  og  vestanlands.  Faðir 
Sveins,  Símon  prestur  í  Kálfholti,  Jónsson,  var  kom- 
inn  af  merkustu  ættum,  en  móðurætt  sína  rakti 
Símon  prestur  Jónsson  til  Hrafnistumanna  í  Noregi, 
(Áns  bogsveigis) . —  Kona  Sveins,  en  móðir  Brynjólfs, 
var  Ragnheiður  Pálsdóttir  frá  Staðarhóli,  sem  kom- 
in  var  í  föðurkyn  af  Svalbarðsætt  og  var  sú  ætt  rak- 


334 


in  til  Noregs.  Móðir  Ragnheiðar  var  Helga  Aradótt- 
ir  lögmanns,  Jónssonar  biskups  Arasonar,  en  sú  ætt 
var  rakin  til  Guðmundar  dýra  og  Höfða-pórðar  og 
frá  honum  alla  leið  til  Sigurðar  Fáfnisbana  og 
Völsunga.  pað  yrði  of  langt  mál  að  telja  upp  alla 
merkismenn  þeirrar  ættar,  enda  óþarft  hjer,  og  eigi 
víst  nema  vanta  kynni  lið  i,  er  langt  kemur  fram. 

Ragnheiði  hafði  áður  átt  Gissur,  sonur  porláks 
Einarssonar,  og  bjuggu  þau  á  Núpi  í  Dýrafirði  í  12  ár. 
peirra  synir  voru  þeir  Jón,  faðir  Torfa  prófasts  í 
Gaulverjabæ  og  Magnús,  er  siðar  bjó  i  Lokinhömr- 
um.  Mann  sinn,  Gissur,  misti  Ragnheiður  1597;  varð 
hann  fyrir  snjóflóði  og  druknaði  ásamt  tveim  öðr- 
um  á  heimleið  frá  Rafnseyri.  Árið  1600  giftist  hún 
Sveini  presti;  var  hann  talinn  bráðgáfaður,  lauk 
skólalærdómi  á  stuttum  tíma  og  vigðist  átján  vetra  af 
Gísla  biskup  Jónssyni  1577;  var  4  ár  kirkjuprestur  í 
Skálholti,  en  fjekk  þá  Holtastað  1582,  og  var  prest- 
ur  í  67  ár,  en  prófastur  í  45.  Dó  10.  desember  1644,  þá 
85  ára.  Hann  var  flestum  prestum  fremri  að  allri 
hegðun,  „svo  drukkinn,  sem  ódrukkinn."  —  Ragn- 
heiður,  kona  sjera  Sveins,  var  mikill  kvenskörung- 
ur,  vitur  og  „sagði  djarflega  meiningu  sina  við 
hvern",  sem  i  hlut  átti. 

Eitt  sinn  bar  svo  til,  er  Oddur  biskup  Einarsson 
var  i  visitatíuferð  um  Vestfjörðu,  að  hann  kom  að 
Holti  með  alla  sveina  sina,  og  var  Sveinn  prestur  þá 
að  heiman  riðinn,  í  kaupstaðinn,  en  húsfreyja  tók 
biskupi  og  sveinum  hans  höfðinglega  og  veitti  stór- 
mannlega.  Sátu  þau  biskup  og  hún  og  ræddust  við 
eitt  og  annað  sjer  til  gamans.  Og  þá  er  biskup  var 


335 


orðinn  „nokkuð  ölglaður",  sagði  hann  sig  grunaði, 
að  einhver  af  sonum  Sveins  myndi  verða  sinn  eftir- 
maður  og  kvaðst  nú  vilja  sjá  þá  alla.  Hún  tók  þessu 
ólíklega,  bæði  vegna  f  jölskyldu  sjera  Sveins,  og  ann- 
ars,  er  hún  til  fann.  Voru  þá  stjúpsynir  hennar  leidd- 
ir  fyrir  biskup;  leit  hann  á  þá  og  blessaði,  en  hvor- 
ugan  þeirra  kvað  hann  verða  mundu  biskup.  Siðan 
ljet  hún  bera  son  sinn  og  sjera  Sveins,  Gissur,  þá 
tvævetran,  fram  fyrir  biskup;  leit  biskup  á  hann  og 
sagði,  að  ekki  myndi  hann  heldur  verða  biskup.  Hún 
mælti  þá:  „Svo  er,  sem  jeg  sagði,  að  yður  ætlar  nú 
að  skjöplast  herra."  Hún  var  þá  óljett.  Biskup  lagði 
hönd  sina  fyrir  neðan  brjóst  hennar  og  sagði:  „Ekki 
mun  mjer  skjöplast  svo  mikið,  ef  sá  verður  biskup 
eftir  mig,  sem  þú  ber  nú  undir  þinu  brjósti."  Hún 
svaraði:  „Satt  mun  það,  herra,  annaðhvort  mun 
hann  verða  biskup  eða  meistari."  Feldu  þau  svo 
niður  talið. 

pá  um  haustið,  á  krossmessudag,  föstudaginn  14. 
september,  um  miðaftan,  fæddi  Ragnheiður  svein- 
barn,  sem  skirt  var  Brynjólfur,  eftir  sjera  Brynj- 
ólfi,  sem  prestur  var  í  Holti  á  undan  sjera  Sveini. 
Björn  Ólafsson  og  Margrjet  kona  hans  bjuggu  þá 
rausnarbúi  að  Hóli  i  Önundarfirði,  mestu  sæmdar 
hjón.  pau  buðu  sveininum  fóstur,  og  var  það  þegið 
af  foreldrum  hans.  Var  hann  hjá  þeim  í  fóstri,  þar 
til  er  hann  var  þriggja  ára;  fór  hann  aftur  að  Holti 
til  foreldra  sinna. 

pess  er  þá  fyrst  getið  um  æsku  Brynjólfs  bisk- 
ups,  hve  mikla  stund  foreldrar  hans  lögðu  á  að 
kenna  honum  guðs  orð  og  kristilega  siðsemi,  eða  eins 


336 


og  einn  samtíðarmaður  hans  kemst  að  orði:  „'pau 
hjeldu  honum  til  guðsótta  og  Jtristilegs  lifernis." 
Sjálfur  segir  hann  svo  frá,  að  hann  hafi  ekki  mun- 
að  hve  gamall  hann  var,  er  hann  kunni  utanbókar 
sinn  Katekismus  og  önnur  heilög  fræði.  Sagði  hann, 
að  sjer  hefði  gengið  illa  að  skilja  margt,  en  fyrir 
sína  ungdómlega  og  hjartanlega  bæn,  sem  hann 
þá  dags  daglega  bar  fram  með  heilagri,  barnslegri 
trú,  hefði  guð  sjálfur  gefið  sjer  heilagan  anda,  sem 
lokið  hefði  upp  sínu  barns  hjarta  fyrir  rjettum 
skilningi  á  guðs  heilaga  opinberaða  sannleiksorði. 

Til  þess  að  sýna  ykkur,  hvernig  þau  hjón,  foreldr- 
ar  Brynjólfs  biskups,  höguðu  uppeldi  sona  sinna 
þegar  í  æsku,  tek  jeg  hjer  upp,  og  þó  ekki  orðrjett, 
frásögn  þess  manns,  sem  öllum  fremur  gat  gefið 
sanna  skýrslu  um  það,  og  er  hún  á  þessa  leið:  Með 
þvi  að  sjerleg  guðrækni  og  lotning  fyrir  guðs  orði 
prýddi  hið  göfuga  heimili  foreldra  hans  (Br.  bisk.) 
fremur  öllum  öðrum  heimilum,  sem  jeg  hefi  þekt, 
þá  skal  þess  getið,  að  honum  (þ.  e.  Brynjólfi),  ásamt 
Gissuri  bróður  hans,  sem  var  tveim  árum  eldri  (og 
seinna  varð  prestur  að  Álftamýri)  var  sett  fyrir  að 
lesa  strax  á  hverjum  morgni,  er  þeir  vöknuðu,  einn 
kapitula  i  catechismanum  á  latinu  og  3  kapítula  úr 
gamla  testamentinu,  og  á  kvöldin  sama  kafla  í 
catechismanum  á  íslensku  og  3  kafla  úr  nýa  testa- 
mentinu,  og  það  með  svo  miklu  athygli,  að  þeir 
gæti  haft  fyrir  borðsögu  við  miðdags-  og  kvöld- 
borðið  innihald  úr  því,  sem  þeir  höfðu  lesið,  og  gert 
jafnframt  grein  fyrir  skilningi  sínum  á  því.  —  J?að 
er  sagt  frá  því  í  annálum  Jóns  prófasts  í  Hitardal. 


337 


að  það  vekti  eftirtekt  um  land  alt,  er  það  varð 
hljóðbært,  að  á  prestsetri  einu  á  Vesturlandi  væri 
drengur  12  ára  gamall,  sem  lesið  hefði  biblíuna  sina 
fimm  sinnum  spjaldanna  á  milli  og  kynni  góð  skil 
á  því,  sem  hann  hefði  lesið.  petta  voru  fyrstu  frjett- 
irnar,  sem  þjóðin  fjekk  af  þessum  dreng,  þarna 
fyrir  vestan. 

pannig  sáðu  og  gróðursettu  hin  fátæku  prests- 
hjón  á  Vesturlandi  þau  frækorn  i  sálu  sonar  sins, 
er  siðar  skyldu  bera  ávöxt.  Og  uppskerunni  og 
ávöxtunum  var  siðar  lýst  við  líkkistu  Brynjólfs  bisk- 
ups  í  Skálholtsdómkirkju,  og  saga  íslands  hefir  lýst 
þessu  og  mun  lýsa  þvi  bæði  fyrir  okkur  og  kom- 
andi  kynslóðum  hjer  á  landi. 

Jeg  skal  játa  það,  að  alt  þangað  til  jeg  las  um 
æsku  hans  og  uppvöxt,  en  kalla  má,  að  það  hafi 
hann  sjálfur  ritað,  skildi  jeg  ekki  til  hlitar  hið 
margbreytta  og  blessunarrika  æfistarf  hans.  Ef 
einhver  ykkar  skyjdi  ætla,  að  uppeldi  Brynjólfs 
biskups  hafi  verið  strangt  og  ófrelsi  mikið,  og  hon- 
um  haldið  að  lestri  með  harðri  hendi,  þá  eru  hans 
eigin  orð  fyrir  þvi,  að  svo  var  ekki.  Fáir  jafnaldr- 
ar  hans  á  þeim  tíma  munu  átt  hafa  meiri  lífsgleði 
og  heilbrigðari  æskuþrótt  en  hann,  það  sýnir  fram- 
koma  hans  öll  náms-  og  mentaár  hans  hjer  á  landi 
og  erlendis.  Liklega  hafa  fáir  feður  hjer  á  landi 
fylgt  sonum  sinum  úr  garði,  betur  undirbúnum  til 
skólanáms  og  jafn  andlega  þroskuðum  sem  þeir 
bræður  Brynjólfur  og  Gissur  voru,  þegar  faðir  þeira 
reið  með  þá  austur  í  Skálholt  haustið  1617; 
var  þá  Gissur  14  ára  en  Brynjólfur  12,  og  þó  að 

22 


338 


móðir  þeirra  kveddi  þá  sonu  sína  með  tárum,  þá 
voru  það  gleðitár  góðrar  og  guðhræddrar  móður, 
sem  trúði  á  handleiðslu  drottins,  og  treysti  því,  að 
hann  mundi  leiða  þá,  og  lyfta  þeim  yfir  torfærurn- 
ar;  og  vonir  hennar  rættust.  Hún  lifði  það  að  sjá 
hina  fegurstu  ávexti  þess,  er  hún  hafði  sáð  í  hjörtu 
hinna  ungu  sona  sinna.  Jeg  get  þess  og  hjer,  að  allir 
þeir  unglingar,  sem  komust  á  heimili  foreldra  Bryni- 
ólfs  biskups,  og  síðar  gengu  mentaveginn,  urðu  hin- 
ir  mætustu  prestar,  og  afkastamenn  í  þjónustu  kirkj- 
unnar,  elskaðir  og  virtir  af  öllum,  er  við  þá  kyntust, 
svo  sem  var  Torfi  prófastur,  er  ólst  upp  í  Holti,  og 
lærði  þar  undir  skóla,  og  enn  mætti  nefna  fleiri. 
Torfi  prófastur,  sem  ritað  hefir  allra  manna  best  um 
heimilisháttu  þar,  getur  þess  oftar  en  einu  sinni,  að 
grundvöllurinn  undir  lífshamingju  sinni  og  annara 
þar,  hafi  verið  trúin  og  bænræknin,  sem  húsbænd- 
urnir  iðkuðu  sjálf,  og  kendu  öllum,  sem  hjá  þeim 
dvöldu. 

J?að  var  hvorttveggja,  að  þeir  voru  aldavinir 
sjera  Sveinn  og  Oddur  biskup,  enda  voru  viðtökura- 
ar  hinar  alúðlegustu,  sem  þeir  mættu,  er  austur  í 
Skálholt  kom,  og  voru  nú  synir  hans  báðir  teknir 
inn  í  skólann.  Skólameistari  var  þar  þá  Torfi  Finns- 
son,  einn  hinn  lærðasti  og  besti  maður,  enda  minn- 
ist  Brynjólfur  hans  jafnan  með  virðingu  og  aðdáun. 

pað  vakti  þegar  mikla  eftirtekt  meðal  pilta,  og 
þá  ekki  siður  meðal  kennara,  hve  frábærlega  vel 
undirbúinn  Brynjólfur  kom  í  skóla;  hefir  hann  þó 
líklega  verið  yngstur  allra  skólasveina  það  ár;  þá 
þótti  og  andlegur  þroski  hans  að  því  skapi,  og  langt 


339 


um  aldur  fram,  enda  höfðu  kennarar  hinar  mestu 
mætur  á  honum,  en  piltar  traust  og  virðingu,  og 
hafði  því  Brynjólfur  mikil  og  góð  áhrif  á  þá  alla 
sína  skólatíð. 

Sá  var  siður  í  skóla  um  þessar  mundir,  að  í  hvert 
sinn,  sem  biskup  fór  að  heiman,  skyldu  piltar  fylkja 
sjer  úti  á  hlaði  honum  til  virðingar,  leiða  hest  hans 
að  stjett  og  halda  í  ístaðið,  meðan  hann  stigi  á 
bak;  þótti  þetta  hin  mesta  sæmd  meðal  pilta.  — 
Biskup  átti  ferð  fyrir  hendi  þennan  vetur,  og  er 
hann  var  ferðbúinn,  þustu  piltar  út  að  vanda.  Brynj- 
ólfur  varð  fyrstur,  tók  hestinn  og  ætlaði  að  halda  í 
ístaðið,  meðan  biskup  stigi  á  bak,  en  biskup  aftraði 
honum  með  hægð  og  sagði,  að  fyrir  honum  mundi 
liggja  veglegra  starf,  en  að  hjálpa  sjer  á  hest;  vakti 
þetta  mikla  undrun  meðal  pilta. 

Sumir  hafa  ætlað,  að  Brynjólfur  biskup  hafi  ver- 
ið  drambsamur,  og  borist  á  i  klæðaburði  og  öðru; 
en  þetta  er  vafalaust  hinn  mesti  misskilningur,  því 
sjera  Torfi,  sem  þessu  mátti  vera  kunnugastur,  seg- 
ir,  að  hann  væri  þegar  á  unga  aldri  mjög  sparsam- 
ur  í  mat  og  drykk,  og  hjeldi  sjer  jafnan  við  óbrot- 
inn,  einfaldan  mat;  væri  og  hraustur  mjög  til  allr- 
ar  karlmensku  á  skólaárum  sínum.  Hann  var  strang- 
ur  í  öllum  lífernisháttum  við  sjálfan  sig,  og  fastaði 
venjulega  hvern  föstudag,  og  stundum  oftar.  —  I 
klæðaburði  var  hann  mjög  hófsamur;  vildi  ganga 
hreinn  og  þokkalega  til  fara,  en  var  laus  við  prjál. 
Og  síðar,  þá  er  hann  var  orðinn  biskup,  og  sveinar 
hans  „heimulega"  mintust  á  slikt,  var  hann  vanur  að 
svara  á  þá  leið,  að  úr  því  að  guði  hefði  þóknast 

22* 


340 


að  láta  sig  fæðast  í  því  landi,  þar  sem  sauðull 
fengist  nóg,  er  vel  mætti  vinna  og  vefa  i  hreinleg- 
an  klæðnað,  þá  vildi  hann  klæðast  þvi,  er  fá  mætti 
innanlands,  fremur  en  erlendu  silki  og  bómull,  þvi 
að  „minsti  hjegóminn  er  bestur." 

Að  loknu  hverju  skólaári  fór  Brynjólfur  heim  til 
foreldra  sinna,  og  vann  þar  hjá  þeim  „alla 
ærlega  og  hreinlega"  vinnu,  „eftir  þeirra  for- 
lagi",  bæði  við  slátt  og  útróðra.  —  Samt  sem 
áður  stundaði  hann  bóklegar  og  helgar  iðkanir.  — 
Vorið  1624  útskrifaðist  hann  úr  Skálholtsskóla  með 
loflegum  vitnisburði  og  fór  til  foreldra  sinna;  tóku 
þau  við  honum  með  mikilli  gleði,  þakkandi  guði  þá 
náð,  er  hann  hafði  veitt  honum  öll  hans  skólaár. 

Árið  1624  mun  hann  hafa  leitað  til  Kaupmanha- 
hafnarháskóla,  og  í  Danmörku  dvaldi  hann  við  nám 
og  kenslu  í  samfleytt  13  ár,  en  mun  þó  hafa  skropp- 
ið  heim  tvisvar  og  dvalið  sumarlangt.  En  þessu  öllu 
lýsti  prófessor  Jón  Helgason  svo  vel,  að  jeg  sleppi 
þvi  hjer;  þó  set  jeg  hjer  eina  sögu,  er  mig  minn- 
ir,  að  hann  slepti.  Hún  er  á  þessa  leið:  „Á  því  sama 
ári  (1631)  kom  til  Kaupenhafnar  einn  grískur,  gam- 
all  kennimaður,  ....  Romanus  Nicephorus";  kynt- 
ist  Brynjólfur  þessum  gríska  kennimanni,  og  mælti 
við  hann  á  grisku,  og  svo  vel,  að  Nicephorus  hafði 
orð  á  þvi  við  Paul  Resenius  Sjálandsbiskup,  er  eigi 
mun  hafa  trúað  þessu  meira  en  svo,  og  bauð  þeim 
þvi  báðum  til  miðdegisverðar,  hinum  griska  kenni- 
manni  og  Brynjólfi  Sveinssyni,  og  öðrum  helstu 
kennimönnum,  er  til  varð  náð.  Skyldi  þá  reyna  kunn- 
áttu  Brynjólfs  í  grisku.  Brynjólfur  vakti  næstu  nótt, 


341 


því  hann  vissi,  að  undir  úrslitunum  var  ekki  ein- 
ungis  komin  frægð  hans  sjálfs,  heldur  og  frægð 
fósturjarðarinnar  og  íslenskra  námsmanna.  Næsta 
dag,  þegar  Brynjólfur  hafði  sýnt  lærdóm  sinn  og 
kunnáttu  i  grískunni,  stóð  hinn  griski  kennimaður 
upp  og  „þakkaði  guði  hugarlátlega,  sem  svoddan 
eruditionem  (lærdóm)  og  mentir  hefði  gefið  Norð- 
urálfunni,  að  jafnvel  úr  hennar  nyrsta  eylandi 
fyndist  svoddan  lærð  persóna,  sem  svo  vel  tal- 
aði  grískt  tungumál,  sem  hann  væri  fæddur  grískur 
og  þar  hjá  þeim  innlendur;  óskaði  honum  svo  lukku 
og  blessunar  i  Jesú  nafni." 

Svo  virðist  sem  Brynjólfur  hafi  þegar  á  unga  aldri 
verið  kjörinn  a^  guði  til  þess  að  verða  öllum  ungum 
mönnum  til  fyrirmyndar,  er  á  vegi  hans  urðu.  Jeg 
hefi  ekki  tíma  til  að  telja  upp  nöfn  þeirra  íslend- 
inga,  sem  góðs  nutu  af  honum  á  Hafnarárum  hans, 
en  vil  þó  að  eins  minna  á  Hallgrím  Pjetursson,  er 
hann  leysti  úr  þeirri  ánauð,  sem  hann  var  í  kom- 
inn  hjá  danska  járnsmiðnum,  er  sagan  segir,  að 
herfilega  hafi  við  Hallgrím  búið;  og  eigi  skildist 
Brynjólfur  við  mál  Hallgríms,  fyr  en  hann  hafði 
komið  honum  í  háskólann.  Við  þekkjum  öll  svo  vel 
æfi  sjer  Hallgríms  og  það  verk,  sem  hann  siðar  vann 
fyrir  kirkju  og  kristindóm  þessa  lands,  að  óþarf  t  er  að 
lýsa  því  hjer.  En  hitt  er  ekki  óliklegt,  að  alt  öðru- 
vísi  hefði  skipast  hagur  Hallgríms,  og  æfi  hans  orð- 
ið  öll  önnur,  ef  eigi  hefði  Brynjólfs  biskups  notið 
við.  En  þótt  jeg  nafngreini  hjer  ekki  fleiri  menn, 
þá  var  breytni  Brynjólfs  biskups  sviplík  þessu  við 
aðra,  yngri  og  eldri,  er  á  vegi  hans  urðu. 


342 


Um  útbreiðslu  á  þekkingu  fornbókmenta  voiTa, 
má  og  kalla,  að  Brynjólfur  tæki  þar  við,  er  Arn- 
grímur  lærði  hætti. 

pau  þrettán  ár,  er  Brynjólfur  biskup  dvaldi  er- 
lendis,  kyntist  hann  ekki  að  eins  fræði-  og  menta- 
mönnum  Dana,  heldur  og  mörgum  öðrum  visinda- 
mönnum  viðsvegar  um  Norðurálfuna,  og  þá  eink- 
um  um  Norðurlönd.  pví  verður  þá  og  skiljanlegt 
svar  það,  sem  hann  fjekk  hjá  konungi  og  kirkju- 
málastjórn  Dana  sumarið  1638,  þegar  hann  baðst 
undan  þeim  vanda  að  verða  biskup,  samkvæmt  ein- 
róma  kosningu  allra  presta  Skálholtsstiftis.  En  bæði 
konungur  og  kirkjumálastjórn  töldu  hann  allra  ís- 
lendinga  hæfastan  til  að  stjórna  kirkju  og  skóla,  svo 
að  verða  mætti  guðsriki  til  dýrðar  og  landsbúum 
til  blessunar,  og  töldu  hann  því  sem  trúan  og  hlýð- 
inn  þegn  skyldan  að  taka  við  embættinu. 

pað  kann  að  þykja  undarlegt,  að  Brynjólfur  skyldi 
biðjast  undan  biskupstigninni,  og  líklega  er  það  rjett 
tilgáta,  að  hann  sje  hinn  fyrsti  biskup  íslenskur, 
er  það  hefir  gert.  Ekki  gat  hann  borið  við  elli  eða 
heilsuleysi.  Hann  var  þá  tæplega  33  ára,  og  Skál- 
holtsstóll  hafði  aldrei  verið  talinn  nauðungarsæti, 
síst  mönnum  á  hans  aldri.  En  hann  mun  hafa  átt 
víst  kennaraembætti  i  grisku  við  dómskólann  i 
Hróarskeldu.  Og  enn  hefir  það,  ef  til  vill,  ráðið 
nokkru,  er  hann  baðst  undan  biskupstign,  að  sagt 
er,  að  mikilsháttar  maður  hafi  boðist  til  að  taka  hann 
að  sjer  og  kosta  för  hans  til  Grikklands  og  ítalíu. 
Má  þvi  heita  vorkunn,  þótt  hann  væri  á  báðum 
áttum.  En  hann  bað  drottinn  að  ráða  fram  úr  þessu 


343 


vandamáli  fyrir  sig,  og  þegar  hann  þóttist  sann- 
færður  um,  að  það  væri  guðs  vilji,  að  hann  helg- 
aði  kirkjunni  á  Islandi  starfskrafta  sina,  þá  vani? 
hann  með  gleði  biskupseið  sinn,  fyrst  fyrir  konungi, 
sem  þá  dvaldi  i  Glúcksborg,  15.  april  1639,  og  hjelt  svo 
þaðan  til  Kaupmannahafnar  til  að  taka  þar  vigslu 
sína,  er  fram  fór  í  Frúarkirkju  15.  maí  sama  ár  með 
mjög  mikilli  viðhöfn;  var  viðstaddur  fjöldi  presta 
og  flestir  tignarmenn  borgarinnar.  Aðalvígsluna 
framkvæmdi  Dr.  Brochmann,  þá  nýorðinn  Sjálands- 
biskup,  og  var  Brynjólfur  hinn  fyrsti  biskup,  er  hann 
vígði.  Lauk  biskup  í  vigsluræðunni  miklu  lofsorði 
á  mannkosti  Brynjólfs  og  hæfileika,  og  taldi  hann 
ef  ekki  hinn  lærðasta,  þá  með  hinum  lærðustu  mönn- 
um  í  öllu  Danaveldi,  og  bað  guð  að  blessa  hann  og 
styrkja  i  hinu  vandasama  embætti  hans,  svo  að 
kristin  kirkja  og  söfnuður  guðs  mætti  sem  mesta 
blessun  hljóta  af  starfsemi  hans. 

Viku  eftir  að  Brynjólfur  vigðist,  tók  hann  sjer 
fari  til  íslands  og  varð  vel  reiðfara.  Tók  hann  höfn 
á  Eyrarbakka  á  Jónsmessukvöld,  i  bliðasta  veðri, 
og  dvaldi  „einn  dag  eða  tvo  á  Háeyri  hjá  göfugri 
Rannveigu  Jónsdóttur."  —  Mælt  er,  að  hann  hafi 
hæversklega  afþakkað  alla  þá  viðhöfn,  er  kaupmað- 
ur  Eyrbekkinga  og  aðrir  vildu  veita  honum.  — 
Hann  kvaðst  taka  við  embætti  af  þvi,  að  hann  vissi, 
að  það  væri  vilji  guðs.  En  hann  vissi  vel,  að  em- 
bætti  þvi  fylgdi  mikil  ábyrgð,  og  því  vildi  hann 
styrkja  sig  i  einrúmi  i  bæn  til  drottins  án  alls 
yfirlætis  og  ytri  viðhafnar.  Fjölmenna  biskupsfylgd 
kvað  hann  óþarfa;  er  þó  sagt,  að  hann  þægi  einn 


344 


mann  til  fylgdar  hjá  kaupmanni,  en  sögunni  fylgir 
sú  viðbót,  að  hann  hafi  látið  fylgdarmann  sinn  snúa 
aftur,  og  sagt,  að  leiðin  væri  sjer  kunn  frá  skóla- 
árum  sínum,  og  fylgd  því  óþörf  lengra,  og  kom 
»  hann  í  Skálholt  27.  júní  um  sólaruppkomu.  Biskup 
gekk  samstundis  til  kirkju  og  kraup  niður  fyrir  há- 
altarinu  og  las  upphátt  „Faðir  vor".  með  heitum 
tárum  og  andvörpum.  Hann  valdi  norðurstúkuna, 
sem  áður  var  kölluð  Maríu-kapella,  til  að  vera  sitt 
„Oratorium"  (bænarsalur) ,  og  frá  þessum  degi,  uns 
hann  lagðist  banaleguna,  dvaldi  hann  hvern  morgun 
og  kvöld  langan  tima  á  bæn,  þegar  hann  var  heima 
á  staðnum  og  heilsa  hans  leyfði.  Og  mörgum  ár- 
um  síðar  var  það,  að  tryggasti  vinur  hans  sagði  á 
þessum  sama  stað,  við  líkkistu  biskups,  að  ef  Norð- 
urstúkan,  sem  verið  hafði  hans  „Oratorium"  frá  því 
hann  kom  til  staðarins  og  fram  til  síðustu  stund- 
ar,  mætti  mæla,  þá  mundi  hún  geta  sagt  frá  hans 
heitu  og  hjartanlegu  „bænagerð,  sem  hann  daglega 
úthelti  fyrir  sinum  guði  og  endurlausnara,  hverjar 
guði  einum  eru  kunnar,  og  af  honum  alheyrðar,  svo 
sem  Aaronis  glóðarker  i  millum  þeirra  dauðu  og 
lifenda  tendrað";  því  að  bænin  veitti  honum  starfs- 
þrek  og  huggun. 

Jeg  skal  þá  snúa  mjer  að  því,  sem  jeg  sjerstaklega 
vildi  halda  mjer  við,  en  það  er  um  skólann  og  áhrif 
biskups  á  nemendur  hans. 

A  dögum  Odds  biskups  ríkti  mikil  óánægja  í  stif  t- 
inu  meðal  almennings,  ekki  út  af  því,  hve  kenslu- 
kraftar  skólans  voru  Ijelegir,  þvi  bæði  var  Oddur 
biskup  lærður  maður  og  sá  líka  skólanum  fyrir 


345 


góðum  skólameisturum,  en  þess  gátu  að  eins  rikis- 
mannasynir  notið,  þvi  að  skólaveran  var  dýr,  bæði 
á  dögum  Odds  biskups,  og  eins  þau  sjö  ár,  sem 
Gísli  sonur  hans  var  biskup,  og  um  ölmususkóla 
var  ekki  að  ræða.  Sú  var  trú  almennings,  að  eng- 
inn  piltur  kæmist  í  skóla,  nema  foreldrar  hans  eða 
vandamenn  ættu  jarðarpart  til  að  gefa  með  piltin- 
um.  Varð  því  biskup  all-óvinsæll,  þvi  margir  nám- 
fúsir  og  gáfaðir  piltar  urðu  frá  að  hverfa  fyrir  fá- 
tæktar  sakir. 

pegar  Brynjólfur  biskup  kom  til  stólsins,  ljet  hann 
sjer  mest  um  það  hugað,  að  útvega  dugandi  kenn- 
ara  og  vel  mentaða,  þar  næst  að  bæta  allan  aðbún- 
að  skólans.  Sjálfur  hafði  hann  alla  sína  biskupstið 
æðstu  umsjón  skólans,  og  leit  eftir  öllu.  pví  næst 
gerði  hann  öllum  piltum  sem  greiðastan  aðgang  að 
skólanum,  og  spurði  minna  um  fjárhag  en  gáfur 
og  siðferði  þeirra,  er  um  skólann  sóttu;  væri  þetta 
hvorttveggja  í  góðu  lagi,  stóð  skólinn  opinn.  Frí- 
skóla  hafði  hann  fyrir  marga  pilta  suma  vetur,  og 
siðustu  árin,  sem  hann  lifði,  þegar  hann  hafði  slept 
öllum  umráðum  staðarins,  hjelt  hann  ekki  færri 
en  6 — 10  fátæka  pilta  í  sínum  kosti,  en  með  þessu 
var  ekki  öllum  afskiftum  hans  af  piltum  lokið. 

patS  bar  á  þvi  strax  í  æsku,  að  Brynjólfi  var  sýnt 
um  að  laða  að  sjer  unga  menn.  petta  kom  og  í  ljós 
á  skólaárum  hans  í  Skálholti  og  utanlands.  Hann 
var  allra  manna  lægnastur  á  að  ná  trúnaði  og  trausti 
pilta,  og  þegar  hann  var  orðinn  biskup,  vissi  hann 
ekki  einungis  um  nám  og  hegðun  pilta  í  skólan- 
um,  heldur  um  allan  andlegan  þroska  þeirra.  pað 


346 


mun  þvi  rjett  til  getið,  að  hann  hafi  verið  búinn 
að  ákveða  með  sjer,  hverjir  ættu  erindi  til  háskól- 
ans,  áður  en  þeir  útskrifuðust  úr  skólanum.  En  ekki 
munu  þess  mörg  dæmi,  að  piltur  hafi  orðið  að  verða 
af  utanför  sinni  í  hans  biskupstíð  fyrir  fátæktarsak- 
ir,  væri  hann  vel  til  manns  fallinn  og  siðprúður,  enda 
er  það  ekkert  smáræðis  fje,  sem  hann  gaf  fátækum 
piltum. 

Meðan  Brynjólfur  var  biskup,  Ijet  hann  sjer  ekki 
annað  líka,  en  að  allir  piltar,  sem  lærðu  i  Skál- 
holtsskóla,  tækju  vitnisburði  sína  til  háskólans  hjá 
honum  sjálfum.  Gaf  hann  þá  hverjum,  sem  kvaddi 
hann  jafnan  nokkra  f  járupphæð,  er  aldrei  nam  minna 
en  6  dölum,  og  ef  fátækir  áttu  í  hlut,  greiddi  hann 
stundum  allan  siglingarkostnaðinn.  En  ekki  nutu 
piltar  þessarar  rausnar  skilyrðislaust.  Fyrst  urðu 
þeir  að  gefa  loforð  um  guðrækilega  hegðun,  ástund- 
un  við  námið,  og  síðast,  en  ekki  síst,  að  halda  uppi 
brjefaviðskiftum  við  biskup.  Af  þessu  stafar  það,  að 
svo  mörg  brjef  eru  til  frá  honum  til  pilta  og  frá 
þeim  til  hans,  er  finna  má  í  brjefabókum  biskups. 
Og  það  er  þessum  brjefum  að  þakka,  að  hægt  er  að 
kynnast  hinu  ástúðlega  sambíuidi  milli  hans  og 
hinna  ungu  mentamanna  á  hans  tímum.  Brjef  pilta 
sem  öll  skyldu  skrifuð  á  latínu,  eru  full  vináttu  og 
virðingar  i  garð  biskups;  geta  þeir  þess  oft,  hve 
mikið  þeir  eigi  að  þakka  heilræðum  hans  og  föður- 
legum  leiðbeiningum;  geta  þá  framfara  við  námið, 
heilsufars  o.  s.  frv. 

Brjef  biskups  til  pilta  hafa  að  geyma  fyrirbænir 
og  heilræði.  Hann  bendir  þeim  á  það,  er  betur  mátti 


347 


fara  um  latínuna  á  brjefum  þeirra  og  knúðu  þau 
því  pilta  til  þess  að  auka  við  þekkingu  sina  á  þessu 
sviði.  En  vitanlega  ritaði  biskup  fleira,  bæði  ráð- 
legfjingar  og  upphvatningar  af  einu  eða  öðru  tæi.  — 
Stundum  fylgja  peningar  brjefum  biskups. 

pegar  piltar  útskrifuðust  úr  Skálholtsskóla,  en 
fóru  ekki  til  háskólans,  og  ekkert  embætti  var  laust, 
veitti  biskup  þeim  jafnan  ritaraembætti,  eða  sá  á 
annan  hátt  fyrir  ráði  þeirra,  þar  til  þeir  fengu  fast 
embætti. 

Einn  var  sá  hlutur,  sem  biskup  var  um  strangur 
og  siðavandur  við  pilta,  einkum  þá,  er  ganga  skyldu 
guðfræðis  veginn,  og  það  var,  að  þeir  lentu  ekki  í 
neinum  ástaræfintýrum  eða  trúlofuðust  á  námsár- 
um  sínum.  Trúlofun  mátti  hann  ekki  heyra  nefnda 
á  undan  stöðu;  embættið  og  vigslan  fyrst;  og  yfir 
höfuð  áleit  hann  öllum  ungum  mönnum  utan  skóla, 
sem  í  þjónustu  hans  voru,  ósæmilegt  að  leita  ráða- 
hags,  fyr  en  þeir  gætu  boðið  hús  og  heimili  konuefni 
sinu. 

Brynjólfur  biskup  var  hinn  mesti  ættjarðarvinur, 
og  vildi  gagn  og  sóma  íslands  i  öllum  efnum,  og  að 
landsmenn  rjeðu  sem  mestu  um  sín  eigin  mál,  án 
allrar  ihlutunar  frá  Dönum.  Af  skjölum,  sem  fund- 
ist  hafa  i  ríkisskjalasafni  Dana,  sjest,  að  hann  ásmt 
Árna  lögmanni  Oddsyni,  barðist  fyrir  því  á  Kópa- 
vogsfundinum  1662,  að  landið  hjeldi  sínu  forna 
frelsi  og  rjettindum,  og  þótt  þeir  yrðu  þá  undan  að 
láta  útlendu  ofurefli,  þá  er  þó  þeirra  sæmd  að 
meiri  fyrir  viðleitnina.  Biskup  hjelt  jafnan  fram 
rjettindum  íslands  alla  sina  tið,  við  hvern  sem»var 


348 


að  skifta.  Mörgum  þótti  hann  harður  og  vandlátur 
í  allri  embættisfærslu,  því  hann  leið  engum  presta 
sinna  neina  óreglu,  vanrækslu  eða  nýbreytni.  Hafði 
hann  mjög  strangt  eftirlit  með  siðferði  þeirra  og 
allri  hegðun.  Hinsvegar  aðstoðaði  hann  á  allan  hátt 
þá,  sem  fátækir  voru  eða  heilsulausir,  ef  þeir  voru 
guðhræddir  og  góðir  kennimenn,  og  vönduðu  em- 
bættisfærslu  sína  og  kenningu;  reyndist  hann  þeim 
þá  sem  bcsti  faðir;  það  reyndi  Hallgrímur  Pjeturs- 
son  og  fleiri. 

pað  er  talið  víst,  að  Brynjólfur  biskup  hafi  verið 
ríkastur  allra  Skálholtsbiskupa  eftir  siðaskiftin,  og 
kunnugur  maður,  sem  ritað  hefir  um  Skálholtsstað  á 
hans  dögum,  getur  oftlega  örlætis  þess,  er  fátækum 
var  þar  sýnt,  enda  var  kona  Brynjólfs  biskups,  Mar- 
grjet,  dóttir  rfalldórs  lögmanns  Ólafssonar,  talin  val- 
kvendi  og  góðhjörtuð  við  snauða  menn.  —  En  þó 
að  Brynjólfur  biskup  væri  mikill  auðmaður  og  hinn 
mesti  hamingjumaður  fyrri  hluta  æfi  sinnar,  má 
þó  óhætt  telja,  að  enginn  biskup  þessa  lands  hafi 
verið  meiri  mótlætismaður  en  hann  á  efri  árum 
æfinnar;  en  harm  sinn  bar  hann  með  dæmafárri  stiil- 
ingu,  þolinmæði  og  trúarþreki. 

Hið  fyrsta  mótlæti,  sem  mætti  honum,  er  hann 
tók  sjer  mjög  nærri,  var  það,  er  13  skólapiltar  urðu 
að  þvi  uppvísir,  haustið  1650,  að  hafa  farið  með 
galdur.  pið  þekkið  vist  öll  svo  vel  sögu  17.  aldar- 
innar,  að  þið  vitið,  hvað  við  slíku  lá.  Flestir  af  þess- 
um  piltum  voru  nýsveinar,  en  margir  foreldrar 
þeirra  og  vandamenn  alúðarvinir  biskups.  Skólinn 
var  augasteinn  biskups,  og  hegðun  pilta  ljet  hann 


349 


sjer  sem  annast  um.  Nú  stóðu  13  af  skólapiltum 
hans  undir  brennudómi,  ef  til  hins  veraldlega  valdsins 
kæmi.  Sagnariturum  þeirra  tíma  ber  saman  um, 
að  engum  yfirmanni  kirkju  og  skóla  á  þessu  landi 
hafi  betur  tekist  að  sameina  strangasta  rjettlæti  og 
fullkominn  kærleika,  en  biskupi  tókst  i  þessu  máli, 
og  f  jekk  hann  alla  piltana  náðaða  af  konungi.  Skóla- 
refsinguna,  þótt  hörð  væri,  mildaði  hann,  og  svo 
mikinn  kærleika  auðsýndi  hann  þeim  á  eftir,  að  all- 
flestir  þeirra  fengu  aftur  aðgang  að  skólanum,  og 
náðu  trausti,  er  þeir  höfðu  iðrast  og  bætt  ráð  sitt. 
Urðu  þeir  flestir  siðar  hinir  nýtustu  menn. 

Brynjólfur  biskup  eignaðist  með  konu  sinni  sjö 
börn,  4  drengi  og  3  stúlkur,  og  um  hann,  sem  föð- 
ur  og  eiginmann,  var  það  sagt,  að  hann  á  hverjum 
degi  sáði  blómi  nokkru,  sem  gróa  skyldi  siðar  meir 
á  lifs-  og  hamingjubraut  konu  hans  og  barna.  En 
öll  börn  hans  sjö  gengu  til  grafar  á  undan  hon- 
um,  og  kona  hans  síðast.  Dóttursonur  hans,  mesti 
efnispiltur,  er  hann  hafði  tekið  sjer  i  sonarstað,  dó 
ellefu  ára.  Margar  aðrar  raunir  mættu  biskupi,  en 
eigi  get  jeg  hjer  fleiri. 

Hvernig  fjekk  jafn  geðmikill  og  tilfinningaríkur 
maður  sem  Brynjólfur  biskup  var  borið  öll  þessi 
aðköst  með  ró  og  stillingu  og  unnið  störf  sín,  ver- 
aldleg  og  andleg,  með  ánægju  og  gleði,  alt  til  síð- 
ustu  stundar?  pessari  spurningu  svarar  hann  sjálf- 
ur  og  þakkar  hann  þenna  kraft  sinn  sterkri  bænar- 
trú,  er  hann  segist,  með  guðs  náð,  hafa  aukið  og 
þroskað  með  degi  hverjum,  en  grundvöllinn  að 
þessari  bænrækni  lögðu  foreldrar  hans,  er  hann  var 


350 


lítill  drerigur  hcima.  Hann  átti  sjer  bænarsal  í  litla 
svefnherberginu  sínu;  þar  baðst  hann  fyrir  á  hverj- 
um  morgni  og  ákallaði  vernd  drottins  fyrir  hvern 
komandi  dag,  og  að  kveldi  dagsins  þakkaði  hann 
guði  hvern  liðinn  dag.  Sama  hætti  hjelt  hann,  er 
hann  var  skólapiltur  í  Skálholti,  og  sviplíkt  þessu 
var  líferni  hans  við  háskólann;  þar  kyntist  hann 
og  öðrum  guðhræddum  íslenskum  námsmönnum, 
svo  sem  pórði  Jónssyni,  er  síðar  varð  prestur  í  Hítar- 
dal.  En  bænin  veitti  Brynjólfi  biskupi  auðmýkt  og 
starfandi  kærleika  á  meðlætisdögunum,  hugprýði  og 
huggun  í  mótlæti. 

1  sambandi  við  þetta,  sem  nú  er  sagt,  skal  þess 
getið,  að  veturinn  1663,  þegár  Ragnheiður  dóttir 
hans  lá  banaleguna,  og  sótt  og  dauði  geisaði  á  staðn- 
um,  þá  leitaði  biskup  ekki  gleði  og  hughreystingar 
hjá  mentamönnum  staðarins,  þótt  þeir  væru  marg- 
ir,  heldur  sendi  hann  gagngert  vestur  að  Saurbæ 
til  sjera  Hallgríms  Pjeturssonar.  Honum  treysti  hann 
best  til  að  veita  sínu  sorgbitna  hjarta  huggun  og 
gleði,  og  hugga  með  guðs  orði  Ragnheiði  dóttur 
sína,  sem  þá  háði  sitt  siðasta  stríð.  pað  sást  þá  sem 
oftar,  að  það  var  sannleikur,  sem  einn  af  hans  allra 
bestu  ástvinum  sagði:  að  Brynjólfur  biskup  sýndi 
það  öllum  sinum  þjónustusveinum,  og  öllum,  sem 
á  staðnum  dvöldu,  að  hann  var  heitur  i  sínum  krist- 
indómi  og  sinni  guðrækni.  Hann  var  ekki  hálfvolg- 
ur,  en  sannkristinn;  ekki  „munn-kristinn".  Hann 
vildi  vera  gerþektur  af  guði,  en  ekki  af  mönnum; 
það  sýndu  bænir  hans,  er  hann  daglega  flutti,  og 
hann  las  á  degi  hverjum,  þá  er  hann  mátti  því  við 


351 


koma,  þrjá  kapítula  í  heilagri  ritningu.  Hann  hjelt 
sig  svo  vel  til  guðs  í  bibliulestri  og  bæn,  að  djöf- 
ullinn  gat  aldrei  smeygt  neinni  Ijettúð  inn  í  hjarta 
hans,  og  hann  leið  heldur  aldrei  neinum  manni  ljett- 
úð  eða  alvöruleysi,  hvorki  utan  kirkju  nje  innan. 
petta  veitti  honum  hið  mikla  sálarþrek  hans  alt  til 
síðustu  stundar. 

Kona  Brynjólfs  biskups  var  jarðsett  á  sunnudag, 
og  sama  daginn  vígði  hann  þrjá  presta.  Líkkistan 
stóð  í  kirkjunni  á  meðan,  og  þegar  vigslunni  var 
lokið  og  biskup  hafði  afskrýðst,  byrjaði  jarðarför- 
in  samstundis. 

Eftir  að  biskup  misti  konu  sína  og  dótturson, 
hætti  hann  algerlega  að  skifta  sjer  af  veraldlegum 
málefnum.  Allir  hans  kærustu  ástvinir  voru  nú 
látnir,  kona  hans  og  börn,  og  hann  sagði,  að  það 
væri  sín  mesta  gleði  og  tilhlökkun  að  vita  þá  alla 
geymda  og  frelsaða  hjá  guði,  og  finna  þá  þar 
innan  lítillar  stundar.  —  Tæpu  ári  fyrir  dauða 
sinn,  mátti  Brynjólfur  sjá  á  bak  einum  af  sínum 
kærustu  vinum,  sjera  Hallgrími  Pjeturssyni,  sem 
allra  manna  mest  hafði  verið  honum  til  hughreyst- 
ingar  og  gleði  í  ástvina  missi  hans,  bæði  með  sálm- 
um  sínum  og  orðum.  Árið  1662  hafði  sjera  Hall- 
grímur  sent  Ragnheiði  dóttur  hans  handrit  af  Passíu- 
sálmum  sínum  og  tileinkað  henni,  og  spáði  þá 
biskup  því,  sem  rætst  hefir,  að  þeir  mundu  verða 
fegursta  og  traustasta  minnismerkið  á  gröf  henn- 
ar,  og  vetri  síðar  Ijet  biskup  sækja  sjera  Hallgrím 
til  að  dvelja  hjá  banasæng  Ragnheiðar,  og  hugga 
hana  í  dauðastríði  hennar. 


352 


Nokkru  fyrir  dauða  sinn  sendi  sjera  Hallgrimur 
biskupi  sálminn:  „Alt  eins  og  blómstrið  eina,"  og 
er  mælt,  að  biskup  hafi  gert  þá  ráðstöfun,  að  hann 
skyldi  fyrst  verða  sunginn  við  jarðarför  sina. 

Nálægt  Jónsmessu  1675  tók  biskup  sótt,  hæga  í 
fyrstu,  en  smáþyngdi.  Ljet  hann  þá  porkel  prest 
Arngrimsson,  föður  Jóns  biskups  Vídalíns,  stunda 
sig,  þvi  hann  var  talinn  læknir  góður.  Tókst  hon- 
um  vel  að  lina  þjáningar  biskups;  og  beið  nú  biskiup 
hugrór  og  glaður  dauða  síns. 

Brynjólfur  biskup  hafði  mjög  elskað  fagran  sálma- 
söng  og  lifði  marga  glaða  stund  við  að  hlusta  á 
hann,  og  taka  þátt  i  honum.  í  banalegunni  ljet  hann 
kirkjuprestinn  og  herbergissveina  sína  syngja  fyrir 
sjer  fagra  og  hjartnæma  sálma.  Nokkrum  dögum 
fyrir  andlát  sitt  meðtók  hann  kvöldmáltíðarsakra- 
mentið,  eftir  fagran  undirbúning.  Tveir  af  svein- 
um  hans,  er  honum  voru  kærastir,  svo  og  kirkju- 
presturinn,  höfðu  vakað  hjá  honum  hverja  nótt,  frá 
þvi  hann  lagðist,  og  lesið  til  skiftis  fyrir  hann  i 
biblíunni  og  beðið  með  honum.  Miðvikudagskvöldið 
4.  ágúst,  var  biskup  með  hressasta  móti;  óskaði  hann 
þá,  að  allir  viðstaddir  vildu  syngja  uppáhaldssálm- 
inn  hans:  „Kristur,  eg  bið  fyrir  krosskraft  þinn" 
o.  s.  frv.  Talaði  hann  þr.  með  fögnuði  um  buríför 
sína,  sem  hann  sagði  að  nú  tæki  mjög  að  nálgast. 
Óskaði  hann,  að  sitt  síðasta  orð  mætti  verða  sem 
hins  heilaga  Stefáns:  „Herra  Jesús,  meðtak  anda 
minn."  Og  að  endaðri  bæn,  gengu  allir  út  úr  her- 
berginu,  utan  dómkirkjupresturinn  og  sveinar  þeir, 
er  vanir  voru  að  vera  hjá  honum.  pegar  tók  að 


353 


elda  aftur,  bað  hann  þá,  mót  venju,  að  leita  sjer 
hvíldar  og  hátta.  Bauð  þá  dómkirkjupresturinn  góð- 
ar  nætur  og  fór  til  herbergis  sins.  Einn  þjónustu- 
piltur  biskups,  Ólafur  að  nafni,  óskaði  !að  mega 
leggja  sig  á  bekkinn  fyrir  framan  sængina.  Biskup 
bað  hann  mjög  vel  að  fara  til  herbergis  sins,  því 
andardráttur  hans  kynni  að  standa  sjer  fyrir  svefni; 
sagði,  að  þeir  skyldu  vitja  hans,  þá  er  þeir  hefðu  hvílt 
sig.  Siðan  gengu  sveinarnir  til  dyra,  og  ljetu  aftur 
hurðina,  og  vöktu  fyrir  framan  hana  og  hlustuðu 
vandlega  til  hans.  Var  hann  þá  að  ákalla  guð  sinn 
og  frelsara  og  fela  honum  sál  sina.  Gengu  þeir  þá 
hægt  til  herbergja  sinna.  Nokkru  eftir  sólarupp- 
komu,  þegar  sveinarnir  komu  aftur  inn  i  herbergi 
biskups,  lá  hann  liðinn  í  sæng  sinni.  Vöktu  þeir 
þá  dómkirkjuprestinn  og  fleiri,  og  voru  líkinu 
veittar  nábjargir.  Sannaðist  það,  sem  biskup  hafði 
áður  spáð,  að  hann  mundi  um  sólaruppkomu  and- 
ast,  um  sama  leyti  árs  sem  hann  kom  til  stólsins. 

Um  kistulagning  biskups,  undirbúning  undir  jarð- 
arförina  og  um  jarðarförina  sjálfa  er  svo  margt  að 
segja,  að  það  væri  efni  í  heilan  fyrirlestur,  og  þess 
vegna  sleppi  jeg  þvi  hjer  öllu,  tímans  vegna,  enda 
var  það  ekki  ætlun  min  að  fara  út  í  það  mál  að 
þessu  sinni.  pess  vil  jeg  þó  geta,  að  likið  var  klætt 
í  fullan  prestaskrúða,  vandaðan  mjög,  og  ofan  á 
brjóstið  var  lagt  eitt  eintak  af  Nýjatestamentis- 
þýðingu  Jóns  biskups  Arasonar,  og  er  nú  vist  ekkert 
eintak  til  i  heiminum  af  þeirri  bók.  Torfi  prófastur, 
sem  gjörst  hefir  sagt  frá  dauða  biskups  og  jarðar- 
för,  getur  þess,  að  þegar  öllum  klukkum  dómkirkj- 

23 


354 


unnar,  tólf  að  tölu,  var  samhringt  í  tilefni  af  láti 
biskups,  þá  hafi  hin  hljómfegursta  þeirra  rifnað, 
og  telur  það  merki  þess,  hve  allir  hlutir  hafi  orðið 
til  þess  að  votta  sorg  kirkjunnar  og  þjóðarinnar. 
Eftir  hans  sögu  er  það  lika,  að  jarðarförin  hafi  ver- 
ið  hin  f  jölmennasta  og  tilkomumesta,  sem  fram  hafi 
farið  í  Skálholti.  Sjálfur  hjelt  Torfi  aðal-likræðuna 
og  hafði  fyrir  texta  þessi  orð  Síraks:  „Nafn  þeirra 
(heilögu  nafnfrægu)  mun  ei  deyja,  þeir  eru  í  guði 
greptraðir,  en  nafn  þeirra  lifir  eiliflega;  fólkið  segir 
af  þeiiTa  vizku  og  söfnuðurinn  boðar  þeirra  lof." 

Enginn  þekti  betur  æskuheimili  Brynjólfs  biskups 
en  Torfi  prófastur,  bróðursonur  hans;  hann  var  að 
nokkru  leyti  uppalinn  hjá  foreldrum  biskups,  og 
stóð  síðan  fastast  allra  við  hlið  hans,  bæði  i  meðlæti 
og  mótlæti.  —  J?að  gekk  lengi  sú  saga,  að  Jón  biskup 
Vídalin,  sem  þá  var  ellefu  ára  gamall,  og  var  við 
jarðarförina  með  föður  sinum,  hefði  unnið  það  heit, 
þegar  hann  stóð  við  gröf  Brynjólfs  biskups,  að  taka 
sjer  til  fyrirmyndar  og  eftirbreytni  það,  sem  best 
hefði  verið  og  fegurst  i  fari  hins  látna  mikilmennis. 
En  þótt  þetta  kunni  að  vera  munnmæli  ein,  þá  vit- 
um  við,  að  Vídalín  helgaði  guði  starf  sitt  og  vann 
fyrir  hans  riki  alla  sina  æfi,  þjóð  vorri  og  kirkja 
til  ómetanlegrar  blessunar. 


Eigum  við  ekki  i  þessu  fjelagi  að  fara  að  dæmi 
Jóns  Vídalíns,  og  taka  okkur  sjálfum  til  fyrirmynd- 


355 


ar  það,  sem  best  var  og  fegurst  í  lífi  Brynjólfs 
biskups:  trúareinlægni  hans  og  bænrækni,  og  vita 
svo,  hverju  við  með  guðs  hjálp  fáum  áorkað. 


Þorraþrælsbylur  í  Odda  eða  saga  Odda- 
staðar  1780—1810. 

Fyrirlestur  fluttur  í  st.  Bifröst,  29.  apríl  1910. 
Háttvirtu  reglusystkin ! 

Jeg  hefi  hugsað  mjer  að  rifja  hjer  upp  nokkrar 
sundurlausar  sagnir  um  einn  merkisstað  þessa  lands, 
og  af  sjerstökum  ástæðum  hefi  jeg  valið  Oddastað, 
eða  Odda  á  Rangárvöllum,  eins  og  hann  er  venju- 
lega  kallaður. 

peir  eru  þrír  staðirnir  eða  höfuðbólin,  sem  mest 
ber  á  í  kirkjusögu  þessa  lands  (að  undanskildum 
biskupsstólunum) :  Hitárdalur,  Grenjaðarstaður  og 
Oddi  á  Rangárvöllum.  En  af  þeim  öllum  er  þó  Oddi 
lang-frægastur.  Oddastaðar  er  getið  i  elstu  sögum 
vorum,  en  frægð  hans  hefst  þó  aðallega  með  kristni- 
tökunni.  par  var  snemma  reist  vegleg  kirkja  og 
vígð  hinum  helga  Nikulási.  par  voru  mjög  snemma 
hinir  frægustu  prestar  og  fræðimenn,  svo  sem  Sæ- 
mundur  fróði  Sigfússon.  J?ar  var  skóli  i  þann  tíð 
og  mjög  frægur.  par  var  uppalinn  Snorri  Sturluson, 
og  þaðan  breiddist  út  mentun  og  vísindi  um  land 
alt.  par  bjó  Jón  Loftsson,  er  mestur  höfðingi  var  á 
landi  hjer  um  sína  daga,  og  þar  tók  við  hver  ágætis- 
maðurinn  á  fætur  öðrum.     pegar  helgi  staðarins 


357 


hófst,  drifu  að  heitgjafir  og  sálugjafir,  svo  staður- 
inn  átti  hvervetna  þau  itök,  er  best  voru  i  sýslunni, 
svo  sem  reka  á  fjörum,  skógarhögg,  sauðf  járgöngu; 
og  nokkru  síðar  leggjast  til  staðarins  önnur  hlunn- 
indi,  svo  sem  osttollur,  lambstollur,  skæðatollur  o.  fl. 
Flestir  bændur  í  sumum  hreppum  sýslunnar  voru 
skyldir  að  ynna  af  hendi  þessa  tolla.  Enn  fremur 
fjekk  staðurinn  tillög  frá  hinum  minni  kirkjum,  og 
alt  þetta  varð  að  gjaldast  í  „fríðu",  sem  þá  var  kall- 
að.  T.  d.  má  geta  þess,  að  í  Næfurholti,  sem  er  efsti 
bær  á  Rangárvöllum,  var  kirkja,  og  skyldi  þaðan 
goldinn  gemhngur,  er  svo  væri  fær,  að  hann  gengi 
niður  að  Odda  vorlangan  daginn.  pið,  sem  eruð  kunn- 
ug  vegalengdinni,  sjáið,  að  sá  gemlingur  mátti  eigi 
vera  illa  fóðraður,  er  þann  rekstur  átti  að  þola.  >pá 
var  það  altitt,  að  menn  keyptu  sjer  leg  að  Odda- 
kirkju,  sem  kallað  var,  —  kusu  sjer,  að  vera  þar 
grafnir.  —  í  Marteinstungusókn,  þar  sem  jeg  er  upp- 
alinn,  á  Oddakirkja  enn  i  dag  jörð,  er  gömul  kona 
gaf  til  þess  að  bein  hennar  fengju  leg  i  Oddakirkju- 
garði.  Hins  vegar  má  sjá  i  úttektarskrám  staðarins 
frá  þeim  tímum,  hvilikur  feikna-auður  hefir  verið 
saman  kominn  í  Odda,  bæði  ætt  og  óætt.  pegar  þar 
við  bætist,  að  jörðin  sjálf  var  höfuðból  að  slægjum 
sem  öðru,  og  að  eins  ein  kirkja  til  að  þjóna,  en 
tekjurnar  geipi-miklar,  þá  er  ekki  furða,  þótt  þang- 
að  veldust  þeir  menn,  er  fremstir  stóðu  að  mentun 
sem  öðru,  enda  held  jeg,  að  frá  þeim  stað  komi 
fleiri  biskupar,  en  frá  nokkrum  öðrum  kirkjustað 
þessa  lands.  J>að  var  aldrei  svo  dauft  yfir  kirkjulífi 
landsins,  að  ekki  legði  jafnan  nokkra  andlega  birtu 


358 


frá  Odda,  enda  var  það  þetta  tvent:  auðurinn  og  menn- 
irnir,  sem  á  staðnum  sátu,  er  gerði  Oddastað  svo 
frægan,  sem  hann  hefir  orðið  í  sögu  landsins.  En 
svo  bættist  enn  við,  að  þjóðtrúin  tók  ástfóstri  við 
þennan  stað,  og  gerði  að  sinu  óskabarni,  alt  frá 
því,  er  Sæmundur  fróði  var  þar,  og  fram  til  vorra 
daga.  Sjerstaklega  lætur  þjóðtrúin  kölska  gamla 
verða  nokkurskonar  „inventarium"  staðarins,  en 
þó  ber  hann  jafnan  skarðan  hlut  frá  borði  í  við- 
skiftunum,  einkum  við  Sæmund  fróða.  Raunar  er 
hans  hvorki  getið  í  máldögum  nje  úttektarskrám 
staðarins,  en  þegar  um  er  að  ræða  ýmsa  hluti,  sem 
staðnum  fylgja,  þá  er  hans  getið  í  sambandi  við 
þá.  pað  eru  til  ýmsar  myndir  af  honum  bæði  i  kirkj- 
unni  og  víðar,  og  enn  i  dag  eru  nokkur  örnefni 
i  landareign  staðarins  við  hann  kend. 

Jeg  hefi  ekki  hugsað  mjer  að  segja  hjer  í  kvöld 
alla  sögu  Oddastaðar;  það  yrði  of  langt  mál,  og 
læt  jeg  mjer  nægja  að  tala  um  tímabilið  frá  1780 
— 1810.  pað  vill  líka  svo  vel  til,  að  um  þetta  tíma- 
bil  hefi  jeg  sannar  og  áreiðanlegar  sagnir  frá  Odda 
frá  skilrikum  manni,  'porsteini  Runólfssyni.  Hon- 
um  var  komið  þangað  til  menta  10  ára  gömlum, 
1810,  og  hann  dó  nálægt  1890,  þá  hátt  á  níræðis  aldri. 
porsteinn  var  bæði  minnugur  og  sannorður. 

Vorið  1784  vígðist  að  Odda  Gísli  pórarinsson  sýslu- 
manns  á  Grund  i  Eyjafirði,  og  konu  hans,  Sigríðar 
Stefánsdóttur  frá  Höskuldsstöðum.  Gísli  var  hálf- 
bróðir  Espólins  og  þeirra  systkina.  Hafði  Gisli  fram- 
ast  erlendis  og  tekið  guðfræðipróf  við  Hafnar- 
háskóla  með  besta  vitnisburði.  Um  hann  var  það 


359 


sagt,  að  hann  væri  mjög  viðkvæmur  i  lund,  sam- 
viskusamur,  stöðuglyndur,  fáskiftinn  og  fámálugur. 
Árið  1786  gekk  hann  að  eiga  Jórunni,  dóttur  Sig- 
urðar  landþingsskrifara,  er  þá  var  ekkja  eftir  Einar 
Brynjólfsson  lögsagnara.  Var  hún  kona  skapstór 
mjög  og  búforkur  mikill,  harðlynd  og  undarleg  í 
háttum  og  fjeglögg  nokkuð. 

par  sem  jeg  ætla  mjer  að  segja  frá  sjerstökum 
atburði,  er  fram  fór  á  þessu  timabili,  þorraþræls- 
bylnum  svo  kallaða,  þá  tel  jeg  nauðsynlegt,  að  segja 
frá  öllum  atvikum,  sem  standa  í  sambandi  við  hann, 
svo  sem  mönnum  þeim,  er  þá  voru  á  staðnum,  húsa- 
skipun  og  fleira,  er  þar  að  lýtur.  Gisli  prestur  og 
prófastur  var  vellauðugur  maður  og  hafði  margt 
hjóna.  Hús  staðarins  voru  mörg  og  stór,  og  stóðu 
öll  í  beinni  röð.  I  bæjarröndinni  austast  var  hjallur, 
svo  tóku  við  tvær  skemmur,  og  voru  í  hinni  eystri 
geymdir  þeir  hlutir,  er  minna  þóttu  verðir,  svo  sem 
reipi,  amboð  og  reiðingar,  og  var  skemman  kölluð 
Reiðingsskemma.  í  hinni  voru  geymd  ýms  ma't- 
væli  og  þess  háttar,  og  var  i  henni  rammgert  lof  t,  og 
læsing  fyrir.  Næst  fyrir  vestan  hana  kom  baðstofa 
portbygð,  ákaflega  stór.  Var  hún  á  lofti  og  þiljuð 
í  þrjú  herbergi  með  útbyggingu,  sem  kölluð  var 
Strympa.  Undir  loftinu  var  stofa  stór  og  björt  og 
tvö  önnur  minni  herbergi.  J?á  komu  bæjardyrnar  og 
stórt  loft  yfir.  Fyrir  framan  bæjardyrnar  var  hella 
ein  ákaflega  mikil  með  laut  í  miðju  á  stærð  við  und- 
irskál;  um  laut  þá  var  sögð  sú  saga,  að  hún  hefði 
komið,  þegar  Sæmundur  fróði  ljet  kölska  bera  í 
burtu  allan  fjóshauginn  frá  kirkjudyrunum.  Kölski 


360 


hafði  tekið  upp  á  þvi  óþokkabragði  einn  páskadag, 
meðan  Sæmundur  framdi  embættisgerð  i  kirkjunni, 
að  bera  allan  hauginn  fyrir  kirkjudyrnar,  svo  prest- 
ur  og  söfnuðurinn  komst  ekki  út.  En  prestur  stefndi 
kölska  á  sinn  fund,  og  neyddi  hann  til  að  bera  haug- 
inn  á  sinn  stað.  Er  þá  sagt,  að  Sæmundur  væri  svo 
smámunalegur  við  kölska,  að  hann  Ijeti  hann  sleikja 
með  kjaftinum  helluna,  og  3rrði  þá  lautin  til;  er 
hellan  enn  til  sýnis  í  Odda  til  sannindamerkis  um 
þennan  viðburð.  Fyrir  vestan  bæjardymar  tók  við 
vesturbyggingin,  er  svo  var  kölluð.  Var  það  stofa, 
búr,  eldhús  og  skáli  mikill.  Síðar  meir  var  þar  við- 
hafnarstofa  með  herbergjum.  Stofan  með  herbergj- 
unum  aftur  af,  var  vestast  i  bæjarröndinni.  Lá  lang- 
ur  gangur  milli  þeirra  og  hennar  að  útidyrum,  er 
að  eins  voru  opnaðar,  þá  er  heldri  menn  heimsóttu 
staðinn.  Uppi  yfir  þessari  stofu  ásamt  herbergjunum 
var  loft,  er  skift  var  í  þrjú  herbergi.  Varð  stofan 
og  herbergin  siðar  fræg  fyrir  reimleika,  og  mun 
það  hafa  haldist  alt  þar  til  er  byggingunni  var 
breytt.  Kirkjan  var  stór  og  skrautleg  mjög,  eftir  því 
sem  þá  var  talið;  altaristöflunni  þarf  ekki  að  lýsa. 
þvi  hana  getur  hver  maður  skoðað  á  forngripasafn- 
inu  i  Reykjavik.  Ljósahjálmar  tveir  voru  i  kirkj- 
unni,  annar  fyrir  48  kerti,  og  var  að  mestu  úr  krist- 
alli.  Hinn  var  úr  kopar  með  upphleyptum  nrynd- 
um.  Sýndi  ein  þeirra  Adam  gamla  riðandi  á  högg- 
orminum.  Sá  hjálmur  brotnaði  rjett  fyrir  jólin  1880. 
I  kirkjunni  var  stór  mynd  (Bildhöggvara  verk)  af 
Nikulási  hinum  helga,  er  kirkjan  var  helguð.  Voru 
þar  og  myndir  af  kölska  sjálfum,  útskornar  i  trje. 


361 


A  prjedikunarstólnum,  sem  var  mesta  listaverk,  var 
mynd  af  kölska  og  mörgum  minni  háttar  púkum. 
pá  sögu  heyrði  jeg,  þegar  jeg  var  krakki,  að  sjera 
Matthias  hefði  spurt  Pál  prest  Sigurðsson  i  Gaul- 
verjabæ,  hversu  mörg  ár  hann  hefði  gegnt  prest- 
skap,  og  hefði  sjera  Páll  átt  að  svara:  „Jafn  mörg 
ár  og  djöflarnir  eru  i  Oddakirkju." 

Enn  fremur  var  kirkjan  auðug  af  fallegum  skrúða, 
stjökum  og  mörgu  fleira,  er  til  prýðis  var.  Geta  vil 
jeg  þess,  að  i  búri  staðarins  stóð  ákaflega  stór  skáp- 
ur,  og  var  máluð  á  hann  mynd  af  ýmsum  vistar- 
verum,  bæði  i  himnariki  og  helviti,  og  sagði  por- 
steinn  heitinn  mjer,  að  sú  trú  eða  þau  ummæli  hefði 
geymst  um  skápinn,  að  Oddastað  mundi  ekki  mat 
skorta,  meðan  skápurinn  væri  þar.  Vinnuhjú  voru 
mörg  á  staðnum.  Fyrstan  skal  telja  Jón  Magnússon, 
er  var  ráðsmaður.  Hann  var  hægur  og  fáskiftinn, 
reglusamur  og  þarfur  maður  á  heimili.  Næstur  hon- 
um  var  Benóný,  er  kallaður  var  hinn  sterki.  Hann 
var  talinn  tveggja  til  þriggja  manna  maki  að  kröft- 
um  og  var  mjög  fyrir  öðrum  húskörlum  prófasts. 
Hann  var  góður  og  vinveittur  öllum  þeim,  er  minni 
máttar  voru.  Órækja  hjet  fjósakarl  staðarins.  Hann 
var  ákaflega  illa  lyntur  og  forn  i  skapi.  Talinn  mat- 
maður  mikill  enda  hafði  hann  ýms  matarforrjett- 
indi  fram  yfir  aðra,  svo  sem  svið  af  öllum  kálfum 
staðarins,  er  slátrað  var.  Nú  voru  vanalega  um  tutt- 
ugu  kýr  í  fjósi,  svo  þetta  var  þó  dálítil  aukageta. 
Heyrt  hefi  jeg  að  fjósamenn  i  Odda  hafi  haldið 
þessum  rjettindum,  þegar  Ásmundur  prófastur  var 
þar,  en  að  likindum  hafa  þau  nú  verið  feld  niður. 


362 


Björn  hjet  unglingspiltur  á  staðnum  og  hafði  hann 
fjárgæslu  á  hendi.  Kátur  var  hann  og  fjörmaður 
mikill,  en  þótti  nokkuð  tannhvass,  og  þó  drengur 
góður.  Gísli  og  Guðmundur  hjetu  vinnumenn  tveir, 
er  þar  voru.  Fleiri  man  jeg  ekki  að  telja,  þó  verið 
hafi.  Griðkonur  voru  þessar  helstar:  Katrín,  er  var 
ráðskona.  pótti  hún  undarleg  i  skapi  og  ekki  aldæla. 
Guðfinna  hjet  sú,  er  fremst  þótti  allra  griðkvenna 
staðarins  hvað  dugnað  og  kjark  snerti.  Er  það  talið 
sem  dæmi  hugrekkis  hennar,  að  eitt  sinn  vakti  hún 
með  annari  stúlku  yfir  líki  í  framhúsi.  Nálægt  mið- 
nætti  drapst  ljósið,  þvi  ljósmat  skorti.  Fór  þá  sú, 
sem  með  henni  vakti  i  burtu  til  að  sækja  á  lampann. 
ipegar  hún  var  f arin  út,  heyrði  Guðfinna  þrusk  mikið 
þaðan  sem  likið  var,  og  sá  við  tunglsbirtuna,  að  líkið 
var  sest  upp  til  hálfs;  Guðfinna  gerði  sjer  litið  fyrir, 
hún  kastaði  sjer  ofan  yfir  það  og  beygði  með  afli 
ofan  á  líkbörurnar;  sótti  borðkubb,  lagði  hann  ofan 
á  það  og  bætti  á  nokkrum  þungum  steinum;  var 
þá  stúlkan  komin  með  ljósið,  en  hjelst  lítt  við  fyrir 
hræðslu  sakir.  —  Enn  voru  þar  Sólveig  og  Gróa 
griðkonur,  og  man  jeg  ekki  að  telja  fleiri. 

Prófastur  hafði  jafnan  marga  pilta  til  kenslu.  J?ar 
var  Espólín  bróðir  hans  einn  vetur.  Oft  var  mann- 
margt  á  staðnum,  einkum  á  vetrum.  par  var  sof- 
inn  rökkursvefn,  en  vakað  mjög  lengi.  Sagt  er  að 
það  bæri  við  eitt  sinn  að  áliðinni  jólaföstu,  að  pilíar 
færu  út  eftir  vöku  á  undan  húslestri  til  að  miða 
sjöstjörnuna,  en  þegar  þeir  komu  inn,  buðu  þeir 
góðan  dag,  og  var  þá  slegið  í  eitt  kvöldlestri  og  morg- 
unbænum.  Vinnu-harka  var  mikil,  en  viðurgjörning- 


363 


ur  góður.  Talið  er,  að  prófastur  og  kona  hans  væru 
kræsin  mjög  og  hjeldu  sig  vel,  enda  minnist 
Espólín  á,  að  þau  væru  holdug  mjög.  Til  er  smá- 
saga,  er  sýnir  að  prófastur  muni  snemma  hafa  fengið 
ístru.  Björn  sá,  er  jeg  áður  mintist  á,  var  kominn 
af  fátæku  foreldri  sunnan  af  Bakkabæjum,  og  hafði 
alist  upp  hjá  þeim.  En  er  hann  hafði  aldur  til,  gekk 
hann  með  öðrum  börnum  til  spurninga  að  Odda; 
bar  þá  svo  við,  að  prófastur  ynnir  einn  drenginn: 
„Hvert  er  hið  mesta  mótlæti  guðs  barna  hjer  á  jarð- 
riki?"  Drengurinn  fjekk  ekki  svarað.  J?á  gellur 
Björn  við  og  mælti  snjalt:  „J>að  er  að  hafa  istru." 
Prófastur  ljet  sem  hann  hefði  ekki  heyrt,  hvað 
Björn  sagði  og  hváði  eftir.  Strákur  brýndi  þá  raust- 
ina  og  hrópaði  af  öllum  mætti:  „pað  er  að  hafa 
ístru."  Prófastur  vjek  sjer  að  honum  og  skipaði 
honum  i  höstum  róm  að  útskýra  svarið.  Björn 
mælti:  „pað  kalla  jeg  hið  mesta  mótlæti  að  bera 
það  á  kroppnum,  sem  honum  er  til  vansa  og  óhægð- 
ar  og  sem  ekki  rotnar  i  gröfinni,  ekki  rís  upp  til 
dómsins  og  aldrei  kemst  i  himnariki."  Ekki  er  þess 
getið,  hverju  prófastur  hafi  svarað,  en  um  vorið 
þegar  börnin  voru  fermd,  var  Björn  efstur  af  drengj- 
unum.  Sama  vor  fór  Björn  að  Odda,  og  var  prófast- 
ur  honum  vel  og  tók  jafnan  svari  hans,  en  ekki  gekk 
honum  jafn-vel  að  ná  hylli  húsmóður  sinnar,  og  galt 
hann  hjá  henni  orðkeski  sinnar  og  striðni;  mundi 
hún  hafa  orðið  honum  þunghent  stundum,  ef 
Benóný  sterki  hefði  ekki  borgið  honum,  og  eru  til 
ýmsar  frásagnir  um  viðureign  Björns  og  madömu 
Jórunnar.    Sú  er  ein,  að  sumar  eitt,  er  fólk  var 


364 


komið  á  teig  að  vanda,  og  piltar  slógu  en  stúlkur 
rökuðu,  þá  kom  stúlka  sú,  sem  vön  var  að  færa 
litla  skattinn,  miklu  seinna,  en  hún  átti  vanda  til. 
Spurði  þá  ein  af  stúlkunum  hana,  hvað  töfinni  hefði 
valdið,  en  henni  varð  ógreitt  um  svör.  pá  gall  Björn 
fram  í  og  mælti:  „Hvað  ætli  hún  hafi  verið  að  gera 
nema  að  raða  hrosshausunum  undir  blessaða  hús- 
móðirina  og  svo  hirða  sögulaunin  og  koma  þeim 
fyrir  i  skónum  sinum."  Að  þessu  var  hlegið  dátt, 
en  stúlkan  fór  heim.  Litlu  síðar  varð  einhverjum  htið 
heim  til  staðarins,  og  sá,  hvar  madaman  kom  sjálf 
heiman  að  og  stefndi  til  fólksins,  og  var  nú  ærið 
fasmikil.  Benóný  var  skjótur  til  ráða  og  skipaði 
Birni  að  slá  sem  ákafast  og  líta  ekki  upp  úr  og 
mæla  ekki  orð,  en  láta  eins  og  ekkert  sje  um  að 
vera,  þvi  hann  segist  skulu  verða  fyrir  svörum. 
Skömmu  seinna  kemur  húsfreyja  og  kallar  alt  fólk- 
ið  saman,  og  spyr:  „Hvert  ykkar  var  það,  sem  talaði 
áðan  orðkornið  við  hana  Sóiveigu?"  „pað  var  jeg> 
sem  það  gerði,"  sagði  Benóný  og  brýndi  ljáinn  i 
ákafa.  Jórunn  þagnaði  um  hrið,  og  mælti  siðan: 
„Berðu  niður  Benóný,  og  sýndu  að  eins  vel  gangi 
undan  ljánum  hjá  þjer  og  tungunni."  „Gert  get  jeg 
það,  húsmóðir  góð,"  mælti  Benóný.  Sló  hann  þá  af 
kappi  skáraslátt,  en  Jórunn  stóð  hjá  og  ræddi  ekki 
um,  fór  siðan  heim  og  fjell  þetta  niður,  en  Björn 
slapp  með  öllu. 

pað  er  sagt,  að  næsta  vetur  á  jólaföstu  bæri  það 
til  tiðinda  einn  dag,  að  prófastur  væri  sóttur  að 
skira  barn  og  var  fátt  karlmanna  heima.  Björn 
kom  siðari  hluta  dags  frá  fjenu  og  fjekk  þá  þau 


365 


boð,  að  húsmóðirin  vildi  finna  hann;  var  það  erindið 
að  senda  hann  til  næsta  bæjar,  en  hann  kvaðst  vera 
svangur  og  þreyttur,  enda  ærið  nóg  af  kvenfólki, 
er  senda  mætti  i  ekki  erfiðari  för.  Húsfreyja  reidd- 
ist  ákaflega  þessum  mótmælum  hans,  en  hann  jók 
við  mörgum  stríðnisyrðum;  varð  hún  að  lokum  svo 
æf,  að  hún  þreif  hnokkatrjeð  úr  rokknum  og  hugði 
að  senda  i  höfuð  honum,  en  hann  vatt  sjer  fimlega 
út  um  dyrnar  og  misti  hún  hans,  en  hnokkatrjeð 
molbrotnaði;  leið  nú  dagur  til  kvölds,  svo  að  fátt 
bar  til  tiðinda,  utan  það,  að  maður  kom  um  rökkur- 
leytið  og  baðst  gistingar.  Var  hann  sendimaður  vin- 
ar  prófasts,  mikilsháttar  manns  i  Reykjavík,  og  var 
nú  sendur  til  Gísla  prófasts  i  áriðandi  erindagerð- 
um.  Prófastur  hafði  komið  heim  um  kvöldið  og  sat 
gesturinn  á  tali  við  hann  og  sagði  honum  að  sunn- 
an  það,  er  tíðindum  þótti  sæta.  Undir  háttatíma  var 
gestinum  visað  til  sængur  í  herbergi  því,  er  vinnu- 
menn  sváfu  í.  Svo  hagaði  til,  að  Bjöm  svaf  einn  í 
rúmi  við  gafl  og  voru  minniháttar  gestir  látnir  sofa 
hjá  honum.  Næsta  rúm  var  vel  uppbúið,  þar  skyldu 
þeir  sofa,  er  meira  var  við  haft  eða  þá  er  margir 
voru  gestir.  I  þessu  rúmi  skyldi  nú  gesturinn  hvila. 
A  vökunni  hafði  Björn  sagt  Benóný  frá  þvi,  er  þeim 
hafði  á  milli  borið,  honum  og  húsfreyju,  kvaðst  hann 
óttast  hefnd  og  bað  hann  ráða  nú  sem  oftar.  Benóný 
lagði  honum  það  ráð,  að  meðan  gesturinn  ásamt 
fólkinu  hlýddi  lestri,  skyldi  hann  skifta  um  föt  í 
rúmunum  og  þegar  gesturinn  kæmi,  skyldi  hann 
sjá  svo  um,  að  hann  háttaði  i  rúm  Bjarnar,  en  Björn 
skyldi  sofa  fyrir  ofan  sig  og  sjá  svo,  hvernig  færi. 


366 


ipetta  fór  eins  og  Benóný  hafði  ætlað.  Gesturinn  fór 
með  öðrum  húskörlum  í  hiis  það,  er  alt  heimilisfólk 
hlýddi  lestri.  pegar  lestrinum  var  lokið,  fór  hann  til 
rúms  þess,  er  þeir  höfðu  ætlað  honum,  en  var  reynd- 
ar  Bjarnar  og  vel  uppbúið,  en  Björn  háttaði  hjá 
Benóný  eftir  að  hafa  slökt  ljós  og  vilt  öðrum  sjónir 
um  það,  er  til  stóð.  Lögðust  nú  allir  til  svefns  og 
sofnuðu  flestir  utan  þeir  Benóný  og  Björn.  Tveir 
stigar  lágu  upp  á  loftið,  annar  i  herbergi  stúlkn- 
anna  en  hinn  i  þetta  herbergi,  er  nú  hefir  verið  lýst. 
Nálægt  miðnætti  heyrðu  þeir,  að  komið  er  upp  stig- 
ann,  er  lá  upp  i  þeirra  herbergi,  og  þvi  næst  er 
stigahleranum  lokið  upp,  og  þótt  dimt  væri  i  her- 
berginu,  þóttust  þeir  þó  kenna  húsmóðurina  sjálfa. 
Hjelt  hún  á  vendi  ærið  stórum  og  gekk  hljóðlega 
að  rúmi  þvi,  er  hún  hugði  að  Björn  svæfi  í.  Rak 
hún  fötin  af  þeim,  er  i  rúminu  svaf,  hvihenti  vönd- 
inn  og  hýddi  bæði  ótt  og  titt  þann,  er  þar  hvildist. 
Gesturinn,  sem  hafði  farið  úr  hverri  spjör,  eins  og 
þá  var  altitt,  og  af  þreytunni  sofnað  ærið  fast,  vakn- 
aði  við  heldur  ónotalegan  draum,  rak  upp  öskur 
mikið,  kallaði  á  hjálp  manna  og  heimtaði  ljós,  þvi 
sjálfur  djöfullinn  hefði  ráðist  á  sig.  pað  má  nærri 
geta,  hvernig  gömlu  konunni  hafi  orðið  við  mis- 
gripin,  enda  hafði  hún  sig  hið  fljótasta  til  vegs,  áð- 
ur  en  ljósið  kæmi,  og  það  var  jafn  snemma,  að  gest- 
urinn  var  kominn  í  nærfötin.  Heimtaði  hann  að  ná 
fundi  prófasts  tafarlaust,  en  hann  var  l^ofnaður; 
var  hann  vakinn  með  illum  tíðindum,  og  er  mæH, 
að  hann  hafi  goldið  tíu  rikisdali  fyrir  þetta  tiltæki 
konu  sinnar  til  þess  að  það  kæmist  ekki  i  hámælí. 


367 


Ekki  er  þá  getið  um  fleiri  bellibrögð  af  hendi  þeirra 
Björns  og  Benónýs,  enda  stiltist  Björn  mjög  með 
aldrinum.  Hann  kvongaðist  i  Odda  rúmlega  tvitug- 
ur,  og  var  jafnan  talinn  góður  drengur.  Óljóst  er 
mjer,  hvert  hann  flutti,  eða  hverjir  eru  hans  af- 
komendur,  ef  nokkrir  eru.  Benóný  var  jafnan  í  hjer- 
aðinu  til  dauðadags,  kvæntist  og  var  fátækur,  og 
reyndist  Jórunn  honum  hið  besta;  mat  hún  jafnan 
mikils  verk  hans  og  dugnað  og  hrósaði  þeim. 

Bylurinn. 

Nálægt  aldamótunum  1800  bar  svo  til  einn  vetur 
í  Odda,  er  fólk  var  komið  á  fætur  á  porraþræls- 
morguninn,  að  húsfreyja  fjekk  kvenfólki  sínu  ull 
að  vinna  úr  sjóvetlinga,  þvi  karlmenn  skyldu  fara 
til  vers  á  fárra  daga  fresti.  Veður  var  kalt  og  f  júk- 
andi  snjór  á  jörðu,  og  hlóð  mikið  í  norðrið  og  mjög 
dimtilofti.Karlmennvorufarnirútaðgegnaskepnum, 
en  konur  settust  við  ullarvinnu  á  palli  nema  Katrin, 
hún  var  að  skamta  mat  fram  i  búri,  en  Guðfinna  að 
sinna  eldhúsverkum.  Litlu  siðar  komu  þærbáðarinná 
baðstofupall,  og  settist  hvor  þeirra  í  sæti  sitt  og  tóku 
til  vinnu.  En  er  þær  voru  nýsestar,  varp  Guðfinna 
öndinni  mæðilega,  og  mælti:  „Nú  bar  það  fyrir 
mig  í  nótt,  sem  jeg  hefi  aldrei  fyrri  orðið  vör  við, 
og  mjer  verður  það  því  óskiljanlegra,  sem  jeg  hugsa 
meira  um  það."  Katrín  greip  snögglega  fram  í  og 
mælti:  „Nú  kemur  þú  með  einhverja  vitleysuna, 
Guðfinna,  og  vil  jeg,  að  þú  talir  fátt  um  þetta.  J?að 


368 


kom  alt  eins  til  að  fínna  mig,  eins  og  aðra."  J>essi 
orð  mælti  Katrín  með  þjósti,  og  setti  alla  hljóða. 

Eftir  stundarkorn  tók  húsfreyja  til  orða:  „pú  seg- 
ir,  Guðfinna,  frá  því,  er  fyrir  þig  bar."  Katrin  gekk 
þá  til  húsmóður  sinnar,  og  mælti:  „Viltu  lofa  mjer 
að  setjast  inn  á  norðurloft  með  vinnu  mina?"  „Ekki 
vil  jeg  það,"  mælti  hin;  „jeg  vil,  að  fólkið  mitt  sitji 
hjá  mjer  við  vinnu  sína,  en  ekki  annars  staðar." 
Sigríður  dóttir  hennar,  sem  þá  var  11  ára,  gekk  til 
móður  sinnar  og  bað  hana  mjög  að  láta  þetta  eftir 
Katrinu,  og  að  lofa  sjer  að  vera  þar  hjá  henni,  því 
hún  hugsaði  sjer  að  narra  Katrinu  til  að  segja  sjer 
sögu.  Ljet  húsfreyja  þetta  hvorttveggja  eftir  dóttur 
sinni,  og  fóru  þær  þangað  báðar,  en  ekki  tfjekk 
Sigríður  neina  sögu,  þvi  Katrin  sat  þar  þegjandi  og 
þungbúin,  og  gat  Sigríður  ekki  togað  orð  úr  henni, 
en  því  var  ekki  vant. 

pegar  Katrín  var  farin,  tók  Guðfinna  til  máls,  og 
sagði  frá  þvi,  að  í  gærkvöldi  hefði  hún  lokað  bæn- 
um,  eins  og  hún  var  vön,  og  sömuleiðis  öllum  ganga- 
hurðum,  og  siðast  loftshleranum.  En  þegar  allir  voru 
um  það  bil  sofnaðir,  þá  hefði  öllum  hurðum  verið 
hrundið  upp,  og  eitthvað  hefði  komið  upp  um  stiga- 
gatið,  og  farið  að  rúmi  Katrinar,  en  hún  tekið  að  æpa 
mjög  ógurlega,  svo  flestir  hefðu  vaknað,  og  eins  í 
piltaherberginu;  þar  hefði  Björn  smali  tekið  hnif 
hárbeittan,  kallað  upp  og  sagt:  „petta  skal  i  þig,  ef 
þú  ekki  snautar  i  burtu."  Eftir  góðan  tíma  hefði 
þó  öllu  slegið  í  dúnalogn  og  Katrín  hætt  að  æpa,  en 
hún  kvaðst  hafa  sofnað.  Ræddu  þær  um  þetta  mál 
fram  og  aftur,  og  tók  húsfreyja  þátt  í  umræðunum. 


369 


Nú  er  að  víkja  sögunni  að  því,  er  fyrr  var  frá 
horfið.  Veður  fór  versnandi,  og  þegar  leið  fram 
um  hádegi,  gerði  ofsahrið  með  grenjandi  norðan 
stormi  og  afardimmu  kafaldi.  Hjer  um  bil  einni 
stundu  eftir  hádegi,  heyra  menn,  að  bænum  er  lokið 
upp,  og  kemur  Benóný  inn  á  baðstofugólfið,  kallar 
til  þeirra,  er  uppi  sátu,  og  segir:  „pað  mun  ráðleg- 
ast  að  mjólka  kýrnar  þegar  i  stað,  þvi  veðrinu  slot- 
ar  lítið  eitt,  en  seinna  i  dag  verður  engum  kven- 
manni  fært  út."  Húsfreyja  varð  fyrir  svömm,  og 
mælti:  „Hvað  á  að  segja?"  Guðfinna  mælti:  „Jeg 
fer  ekki  hálft  fet  i  fjósið  á  þessum  degi."  pá  ansaði 
Sólveig,  og  kveðst  skyldu  fara.  Hún  og  Guðfinna 
voru  mjaltakonur.  Húsfreyja  mælti:  „Ekki  vil  jeg, 
að  þú  farir,  Sólveig,  og  skipa  jeg  það  engum."  petta 
heyrir  Katrín,  og  kallar  fram  úr  loftinu:  „Ekki  læt 
jeg  það  verða,  að  kýrnar  sjeu  ómjólkaðar  og  missi 
máls.  Jeg  skal  fara  með  Sólveigu  og  mjólka  kýrn- 
ar.  Jeg  er  líklega  yngri  en  Guðfinna."  Katrin  var  þá 
rúmlega  sextug.  „pað  tekur  engu  tali,  að  þú  mjólk- 
ir,  Katrín,"  segir  húsfreyja. 

Benóný  bað  þær  nú  að  fá  sjer  strokkinn,  er  var 
ákaflega  stór  sem  vænta  mátti  á  jafn  stóru  heim- 
ili;  sagðist  hann  mundu  bera  mjólkina  heim  í  hon- 
um,  en  Órækja,  karlinn,  mjólki  og  komist  fólkið  ekki 
burt  úr  fjósinu,  þá  geti  það  drukkið  mjólkina  og 
látið  þar  fyrir  berast.  En  hann  segist  þá  skulu  koma 
því  heim  i  strokknum,  sem  eftir  verði  af  mjólkinni. 
Katrin  þeytir  frá  sjer  prjónunum  og  segir:  „pað 
skal  aldrei  verða,"  og  með  það  rýkur  hún  ofan; 
breytti  i  engu  búningi  sínum  nje  klæddi  sig  betur,  ein- 

24 


370 


ungis  batt  hún  þunnan  ljereftsklút  um  höfuð  sjer  inn- 
an  undir  húfuna.  pegar  hún  kemur  móts  við  búr- 
dyrnar,  fleygir  hún  búrlyklinum  frá  sjer  inn  i  göng- 
in  með  þessum  orðum:  „j?að  er  ekki  víst,  að  jeg 
komi  aftur."  Síðan  fóru  þær  Sólveig  út  með  Benóný, 
en  þegar  lokið  var  upp  bæjardyrahurðinni,  var  eins  og 
bærinn  Ijeki  á  þræði  og  hríðina  lagði  þá  inn  göngin. 
pau  áttu  undan  bylnum  að  sækja  í  fjósið,  en  það 
var  nokkuð  langt  frá  bænum,  hjer  um  bil  hundrað 
faðma  tólfrætt  og  ofan  hlaðbrekku  að  fara  ærið 
bratta.  Svo  var  veðrið  mikið,  að  það  sleit  konurn- 
ar  frá  Benóný  á  leiðinni  i  fjósið  og  feyktust  þær 
þangað  sín  í  hvoru  lagi;  þó  komust  þær  í  fjósið 
slysalaust. 

Nú  leið  og  beið  og  kemur  enginn  heim  aftur  úr  f  jós- 
inu  og  þykir  þeim,  er  heima  voru,  það  fara  að  dragast. 
ipegar  kominn  er  miðaftan,  heyra  menn  að  bænum 
er  hrundið  hart  upp  og  kemur  Benóný  inn  með 
strokkinn,  allur  fannbarinn  og  hkari  trölli  en  manni. 
Hann  mælti:  „Er  ekki  alt  fólkið  komið?"  En  þar  var 
enginn  kominn.  Hann  kvaðst  hafa  lagt  af  stað  úr 
f  jósinu  fyrir  hjer  um  bil  tveim  klukkutimum,  undir 
eins  og  hitt  fólkið,  Jón  Magnússon,  Björn  smali, 
örækja,  Katrín  og  Sólveig.  I  þessu  kemur  Jón  Magn- 
ússon  inn  í  bæinn.  Hann  vissi  ei  hvað  hann  fór,  fyr 
en  hann  var  kominn  upp  á  smiðjuna  og  datt  ofan 
af  henni  og  áttaði  sig  þá  fyrst.  En  þegar  hann  var 
að  klifra  upp  á  smiðjuna,  heyrði  hann  í  bylnum 
skamt  frá  sjer,  að  Katrín  sagði:  „Dett  jeg  enn." 
Litlu  þar  á  eftir  kom  Björn  smali.  Hann  hafði  rek- 
ið  sig  á  brunnausuna  og  kannaðist  þar  við,  hvert 


371 


hann  var  kominn.  Nú  vantaði  Órækju  og  báðar  kon- 
urnar,  Katrinu  og  Sólveigu.  Fer  þá  Benóný  aftur  út 
i  hríðina,  en  enginn  treystist  til  að  fylgja  honum 
eftir.  Gengur  hann  i  öll  húsin  og  hvert  kot,  og  kem- 
ur  heim  i  vökulok,  jafnnær. 

Prófastur  ljet  setja  ljós  i  hvern  glugga  og  hringja 
öllum  kirkjuklukkum,  en  alt  kom  fyrir  ekki.  Leið 
nú  svo  nóttin,  að  þau  komu  ekki  heim.  Morguninn 
ef  tir  var  veður  miklu  minna,  en  þó  harðviðri  mikið. 
Um  fótaferðartima  kemur  maður  heim  á  staðinn 
frá  Vindási,  sem  er  nyrst  og  fjærst  allra  kotanna, 
er  liggja  undir  Oddastað.  Hann  segir,  að  þar  hafi 
tveir  menn  fundist  i  fjósinu  hjá  sjer,  karl  og  kona, 
bæði  skamm-kalin.  J?að  voru  þau  Sólveig  og  Órækja. 
peim  hafði  lent  saman  i  hriðinni  aftur  og  aftur,  þótt 
veðrið  skildi  þau  öðru  hvoru.  Fyrst  höfðu  þau  komið 
að  Kumla  og  vildi  Sólveig  láta  þar  fyrir  berast,  en 
það  vildi  Órækja  með  engu  móti,  enda  átti  hann  þar 
ekki  friðland  og  vildi  fyrir  hvern  mun  komanst  heim. 
En  það  fór  svo,  að  þau  hröktust  í  burtu,  og  komust 
undir  dag  að  Vindási,  og  skriðu  þar  í  fjósið.  Var 
Sólveig  þá  svo  máttfarin,  að  hún  varð  að  leggja 
tennurnar  við  járnhespu  þá,  er  f  jósinu  var  lokað  með, 
til  þess  að  ná  henni  fram  af  kengnum.  Fylgdi  þá 
hespunni  skinn  alt  af  vörum  hennar  og  voru  það 
ekki  lítil  örkuml  auk  annars.  Katrin  fanst  ei  þann 
dag  og  ekki  fyr  en  daginn  eftir.  Hafði  hún  hrakist 
austur  á  rima,  langt  frá  bænum,  og  fanst  þar  örend 
og  hræðileg  ásýndum.  Var  hún  þvi  næst  borin  heim 
og  með  þvi  hún  var  svo  fyrirferðarmikil,  þar  eð  föt 
hennar  stóðu  sem  stokkur,  komst  hún  ekki  inn  um 

24* 


372 


neinar  dyr,  nema  í  reiðingaskemmuna.  Fjekst  þá 
enginn  til  að  þiða  af  henni  fötin  fyrir  sakir  hræðslu 
nema  Guðfinna  ein.  Hún  sat  þar  alein  yfir  líkinu 
næstu  nótt,  og  vildi  engan  hafa  hjá  sjer.  Er  það  eitt 
til  dæmis  um  kjark  Guðfinnu,  að  hún  þorði  að  sitja 
alein  yfir  svo  illa  útleiknu  liki  næturlangt  i  útihúsi 
langt  frá  öllum  mönnum,  og  það  liki  þeirrar  konu, 
er  rjett  áður  var  váveiflega  farin  af  þessum  heimi, 
og  í  þungu  skapi  ef  ekki  haturshug  til  Guðfinnu. 

ipannig  lýkur  frásögninni  af  hinum  nafntogaða 
porraþrælsbyl  í  Odda;  er  hún  tekin  eftir  frásögn 
porsteins  Runólfssonar,  og  enn  fremur  er  hjer  stuðst 
við  frásögn  Páls  Melsteðs,  en  hann  átti  fyrir  fyrri 
konu  dótturdóttur  Gísla  prófasts.  Segir  hann,  að 
tengdamóðir  sín  hafi  verið  11  ára,  þá  er  þetta  varð, 
og  munað  alt  greinlega,  og  hafi  hann  skrifað  það 
upp  eftir  henni.  Heimildirnar  eru  því  hinar  bestu 
og  áreiðanlegustu. 

Vorið  1807  deyði  Gísli  prófastur,  en  ekkja  hans, 
Jórunn,  mun  hafa  dvalið  í  Odda  fram  til  vorsins 
1810,  er  hún  flutti  suður  að  Brekku  á  Álftanesi  til 
Sigríðar  dóttur  sinnar,  er  átti  Isleifur  Einarsson  as- 
sessor.  par  dó  hún  11.  júlí  1837.  pað  er  athyglisvert. 
að  við  dauða  hennar  koma  upp  hinar  alkunnu  reim- 
leikasögur  Oddastaðar.  Geta  má  nærri,  að  sumir 
hafi  viljað  eigna  þær  Katrínu,  er  úti  varð  i  byln- 
um,  en  hinir  eru  miklu  fleiri,  sem  hafa  haldið  því 
fram,  að  það  hafi  verið  Jórunn^gamla,  sem  leitaði 
austur  á  fornar  stöðvar,  og  gengi  ljósum  logum  á 
staðnum,  þá  er  nátta  tók. 

J>ar  sem  jeg  ólst  upp,  var  tvíbýli.  í  vesturbænum 


373 


var  gömul  kona,  sem  J?óra  hjet,  greind  og  vel  minn- 
ug.  Hún  var  hjá  Helga  biskupi,  þá  er  hún  var  á 
12.  árinu.  Sagði  hún,  að  það  hefði  margoft  komið 
fyrir,  að  gestir,  sem  áttu  að  sofa  í  herbergjum  þeim, 
er  reimleikarnir  voru  mestir  i,  hefðu  flúið  um  miðja 
nótt,  og  komið  á  nærklæðum  einum  til  vinnumanna 
og  sofið  hjá  þeim  það,  sem  eftir  var  nætur.  Enn 
fremur  hafði  húsmóðirin  sjálf  og  heimamenn  fleiri 
sjeð  og  þekt  gömlu  konuna,  þar  sem  hún  sveimaði 
á  milli  herbergja.  Voru  nokkrir  á  staðnum,  sem 
höfðu  sjeð  hana  í  lifanda  lífi,  og  bar  lýsingum  þeirra 
saman  að  öllu  leyti.  Prestur  var  sá  eini,  er  lengi 
vel  barði  alt  umtal  niður;  kvað  það  sprottið  af  hind- 
urvitnum  og  hjátrú.  En  kvöld  eitt,  nokkru  eftir  vet- 
urnætur,  kom  eitthvað  það  fyrir  hann,  sem  hann 
vildi  þó  ekki  segja  frá,  en  bannaði  öllum  strang- 
lega  að  hafa  nokkur  ólæti  í  vesturbyggingunni,  og 
lagði  svo  fyrir,  að  aldrei  skyldu  gestir  sofa  þar,  nema 
fleiri  væru. 

Fyrstu  prestsskaparár  sjera  Ásmundar  Jónssonar, 
prófasts,  i  Odda,  var  þar  eitt  sinn  gestkomandi  mjög 
merkur  maður,  er  flestir  hafa  heyrt  getið.  petta 
var  síðla  í  ágúst,  en  nótt  ekki  orðin  dimm.  pegar 
þjónustustúlka  sú,  er  vísaði  honum  til  sængur,  var 
farin,  læsti  hann  herberginu,  afklæddi  sig  og  hag- 
ræddi  sjer  sem  best  i  rúminu,  en  hvernig  sem  hann 
reyndi,  gat  hann  ekki  sofnað.  pegar  komið  mundi 
vera  nær  miðri  nóttu,  heyrðist  honum  gengið  eftir 
ganginum  þungt,  en  þó  hljóðlega,  og  því  næst  að 
hurðinni,  henni  lokið  upp,  og  sýndist  honum  sem 
inn  á  gólfið  kæmi  há,  þrekvaxin  kona  í  ferðaföt- 


374 


um.  Gekk  hún  að  fótagafli  þess  rúms,  er  hann  lá 
i,  og  þótti  honum  sem  hún  þrýsti  rúmfötunum  fast 
að  fótum  sjer;  fanst  honum  þá  sem  hann  yrði  all- 
ur  máttvana,  og  líkti  hann  því  við  það,  er  ís  eða 
helkalt  vatn  legðist  að  fótum  sjer.  Færðist  þetta 
upp  að  knjám,  og  hugði  hann  þá  ekki  annað,  en  að 
hvert  augnablik  væri  sitt  siðasta.  Hjer  var  þvi  ann- 
aðhvort  að  duga  eða  drepast.  Hann  gerði  alt  í  einu 
siðustu  tilraun  og  spratt  upp  með  hljóði  miklu; 
fanst  honum  þá  sem  martröð  eða  þungu  bjargi 
væri  af  sjer  ljett.  Hann  sá  þá  sömu  sýnina,  er 
hann  hafði  áður  sjeð,  liða  fram  eftir  gólfinu,  og 
hverfa  út  um  dyrnar.  Hann  klæddist  þá  fljótlega, 
og  með  því,  að  hann  vildi  ekki  gera  ónæði,  er  hann 
vissi,  að  allir  voru  komnir  i  fasta  svefn,  gekk  hann 
alklæddur  um  gólf,  það  sem  eftir  var  nætur,  alt  til 
þess  er  honum  var  fært  morgunkaffið.  En  þeir  sem 
þektu  skaplyndi  hans  gátu  þess  til,  að  það  mundu  ekki 
hafa  verið  neinar  fyrirmyndarbænir,  er  hann  las  út 
af  næturgistingu  þessari. 

Veturinn  1880 — 1881  voru  þrír  piltar  til  kenslu  í 
Odda  hjá  sjera  Guðmundi  Helgasyni:  Ólafur,  Run- 
ólfur  og  Halldór.  Halldóri  var  jeg  vel  kunnugur, 
því  að  við  vorum  fæddir  og  uppaldir  á  sama  heim- 
ilinu,  og  áttum  jafnan  leik  saman.  En  síðar  fór  hann 
til  Ameríku.  pessir  piltar  sváfu  allir  i  einu  af  þess- 
um  herbergjum,  er  jeg  mintist  áður  á,  og  sváfu 
þeir  saman  Ólafur  og  Halldór,  en  Runólfur  einn  í 
rúmi.  J>eim  varð  oft  skrafdrjúgt,  og  fóru  þeir  seint 
að  sofa,  en  varla  kom  sú  nótt,  að  þeir  yrðu  ckki 
einhvers  slæðings  varir.  Jeg  hefi  ekki  tima  til  að 


375 


geta  þeirra  sagna,  sem  hann  sagði  mjer,  en  þess 
má  þó  geta,  að  á  jólaföstu  flutti  Runólfur  sig  til 
þeirra,  svo  að  þeir  lágu  þrír  saman  úr  því,  þó  að 
þröngt  væri,  og  ljetu  marga  nótt  ljósið  lifa,  þar  til 
fór  að  birta. 

pessar  og  þvilikar  sögur  gengu  um  Odda,  alt  þang- 
að  til  er  sjera  Skúli  Skúlason  kom  þangað,  og  bær- 
inn  var  rifinn  og  timburhús  reist. 

Vorið  1879  fór  piltur  að  Odda,  sem  Guðmundur 
hjet  og  var  Björnsson.  Hann  var  bróðir  Halldórs 
þess,  er  fór  til  Vesturheims,  og  ári  eldri  en  hann; 
og  man  jeg  þegar  hann  kom  um  haustið  að  finna 
móður  sina  og  systkini.  pá  var  ekki  um  annað  tal- 
að  en  dýrðina  og  draugaganginn  i  Odda,  og  báðir 
brunnum  við  Halldór  af  löngun  til  að  sjá  þennan 
nafnfræga  stað.  Halldóri  auðnaðist  það  um  haustið 
1880,  en  mjer  1881.  pá  sá  jeg  Oddastað  i  fyrsta 
sinni,  og  það  verð  jeg  að  segja,  að  fáir  eru  þeir  stað- 
ir,  er  jeg  hefði  fremur  kosið  að  sjá  þá  en  Odda. 
peir  voru  þar  fyrir,  vinir  minir,  Guðmundur  og  Hall- 
dór;  höfðum  við  margs  að  minnast,  og  var  þvi  alt 
fólk  löngu  til  tiða  gengið,  er  við  mundum  eftir 
messu.  Ekki  man  jeg  nú  lengur  ræðu  þá,  er  klerk- 
ur  flutti.  En  þó  man  jeg,  að  það  snart  mig  hálf- 
ónotalega,  er  prestur  beindi  þeirri  spurningu  til  vor, 
sem  í  kirkjunni  vorum,  hvort  við  værum  hingað 
komin  af  því,  að  við  elskuðum  Jesú  Krist,  eða  fyrir 
sakir  forvitni  eins  og  lögvitringurinn,  að  eins  til 
að  freista  Jesú. 

Eftir  messu  fjekk  jeg  að  skoða  alla  kirkjuna,  og 
grafletur,  er  á  veggjunum  hjengu,  svo  og  legsteina 


376 


í  kirkjugarði,  og  man  jeg  það,  að  legsteinninn  yfir 
Skúla  lækni  bar  langt  af  öllum  öðrum. 

Helgi  vinur  minn  fylgdi  mjer  að  lokum  út  yfir 
Rangá,  og  er  hann  sneri  heim  aftur,  og  jeg  sá  hann 
hverfa  fyrir  túngarðinn  á  Helluvaði,  var  sem  því 
væri  að  mjer  hvislað,  að  við  ættum  ekki  framar 
að  sjást. 

En  1897  kom  jeg  að  Odda  í  síðasta  sinn,  og  var 
þá  heldur  orðin  breyting  á:  eitt  timburhús  komið 
í  staðinn  fyrir  hina  tignarlegu  bæjarrönd,  allur  hinn 
forni  staður  jafnaður  við  jörðu;  kirkjan  bygð  upp 
að  nýju  og  öll  „ornament"  farin;  hið  gamla  var 
horfið,  og  alt  orðið  nýtt. 

Við,  sem  hjer  erum  stödd,  höfum  sum  að  minsta 
kosti  alist  upp  i  sveit,  og  mörg  okkar  hafa  vafalaust 
sjeð  ýmsa  merka  sögustaði  á  landi  hjer.  En  nú,  þeg- 
ar  við  erum  sest  hjer  að,  virðist  mjer  sem  það  geti 
verið  holt  fyrir  okkur  að  heimsækja  þessa  staði  í 
anda,  svona  endur  og  eins,  til  þess  að  litast  þar  um 
og  sjá,  hversu  þar  var  umhorfs  áður  fyr,  og  bera 
það  saman  við  það,  sem  nú  er.  Og  breytingin  er 
mikil,  þótt  hitt  blandist  vist  fæstum  hugur  um,  að 
fæstar  þeirra  sjeu  til  bóta,  þær  er  gerðar  hafa  verið 
á  hinum  fornu  höfuðbólum  þessa  lands.  Nú  skap- 
ast  eigi  sögur  um  þessa  staði,  svo  sem  áður,  því  að 
öll  „hjátrú  og  hindurvitni"  hafa  orðið  að  víkja  fyrir 
ljósi  „þekkingar  og  menta".  En  með  angurblíðri 
tilfinningu  hljótum  við  þó  að  sakna  margs,  er  við 
horfum  i  anda  til  þessara  staða,  þar  sem  áður  hjeld- 
ust  í  hendur  auður  og  alls  konar  rausn.  Nú  eru 
horfnir  hinir  fornu  staðir  með  10 — 12  þiljum,  bæj- 


377 


arröndin,  er  blasti  einhvern  veginn  svo  hlýlega  og 
þó  alvarlega  við  komumanninum,  og  í  staðinn  er 
komið  sviplítið  timburhús,  þegar  best  lætur.  Á  slíkum 
heimilum  var  jafnan  margt  hjóna,  oft  20 — 30  manns 
eða  meira.  Og  er  lokið  var  dagsins  erfiði,  skipuðust 
allir  i  eitt  herbergi,  og  var  þar  tekið  til  handavinnu 
og  ýmissa  dútlverka,  en  einn  skemti  jafnan  með 
rimnakveðskap  eða  sögulestri,  og  svo  að  vökulok- 
um  lauk  allra  störfum  með  sameiginlegri  bæn: 

Nú  legg  jeg  aftur  augun  mín 

í  guðs  nafni  og  irausti,  o.  s.  frv. 

En  hvað  er  nú  eftir  af  öllu  þessu?  Staðirnir  mega 
heita  i  eyði  af  fólksfæð,  að  eins  smá  búhokur,  og 
alt  niðurnítt,  og  alt  „ólíkt  því  sem  var  i  fyrri  daga;" 
sögurnar  nálega  gleymdar  með  öllu,  og  nú  má  það 
heita  sjaldgæft  að  hitta  nokkurn,  er  eigi  skammist 
sín  fyrir  rímurnar.  Allir  eru  orðnir  svo  mentaðir, 
að  það  er  síst  furða,  þótt  þeir  muni  nú  fátt  það,  er 
áður  var  haft  til  skemtana  á  landi  hjer.  Dagblöð, 
göturáp,  tombólur,  dans  og  annað  af  þvi  tæi  kem- 
ur  i  stað  bóka  i  kaupstöðunum,  og  þessi  dýrð  freist- 
ar  unga  fólksins  í  sveitunum,  og  það  flýr  til  þorp- 
anna,  svo  að  bændum  þykir  „landauðn  nema." 


Oss  ætti  öllum  að  vera  helgir  hinir  fornu  merkis- 
staðir.  ipar  hefir  staðið  vagga  margra  hinna  ágæt- 
ustu  barna  þessa  lands,  karla  og  kvenna.  Og  þótt 
nú  liti  ekki  sem  best  út,  er  þó  vonandi,  að  sú  komi 
tíð,  að  mönnum  skiljist,  hve  mikið  er  í  húfi,  ef  menn 


378 


gleyma  öllu  því,  er  merkast  er  og  best  í  sögu  og 
háttum  þessarar  þjóðar. 


Og  hvers  vegna  valdi  jeg  þetta  umtalsefni  i  kvöld? 
J>að  gerði  jeg  vegna  þess,  að  nýlega  hjeldu  hjer  f  jöl- 
menna  samkomu  þeir  menn,  sem  annaðhvort  eru 
fæddir  og  uppaldir  i  Rangárvallasýslu,  eða  hafa 
dvalið  þar  langdvölum.  Sá  maður,  sem  fyrir  áður- 
nefndri  samkomu  gekst  (Jón  pórðarson  kaupmað- 
ur),  sýndi  með  því  sem  oftar,  að  hann  vildi  halda 
uppi  sóma  hjeraðsins,  og  hjet  jeg  þvi  þá,  þótt  jeg 
gæti  ekki  sótt  samkomuna,  að  jeg  skyldi  segja  sögu, 
er  snerti  þetta  hjerað,  við  fyrsta  tækifæri.  Og  jeg 
hygg,  að  við,  sem  lifsstraumurinn  hefir  flutt  hing- 
að,  gætum  haft  gott  af  þvi  að  rifja  upp  fyrir  okk- 
ur  við  og  við  æskulif  vort,  og  minnast  bernskustöðv- 
anna.  pað  gæti  orðið  til  þess,  að  sum  okkar,  að  minsta 
kosti,  yrðu  ekki  eins  hrifin  af  kaupstaðardýrðinni, 
og  að  færri  leituðu  brott  úr  sveitunum  en  raun  er 
á  orðin. 


Sjera  Þorvaldur  Böðvarsson. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  í  Hafnarfirði  6.  okt.  1916. 


Heiðruðu  fjelagsbræður! 

Sigurður  Högnason,  prestur  í  Einholti  i  Hornafirði 
og  prófastur  i  Austur-Skaftafellssýslu,  er  fæddur 
1654;  vígður  prestur  til  Einholtsþinga  i  Hornafirði 
1679  (25  ára  gamall) ;  skipaður  prófastur  i  Austur- 
Skaftafellssýslu  1703,  og  síðar  um  nokkurn  tíma  pró- 
fastur  í  báðum  Skaftafellssýslunum.  pegar  hann  and- 
aðist  (1732)  78  ára  gamall,  hafði  hann  þjónað  sama 
brauði  53  ár.  Sira  Sigurður  er  talinn  með  fremstu 
prestum  sinnar  tíðar,  og  jafnan  getið,  þegar  upp  eru 
taldir  helstu  klerkar  Skálholtsstiftis.  Espólín  telur 
hann  merkisprest  og  barnafræðara  góðan.  Hann  var 
i  báðar  ættir  kominn  af  hinum  göfugustu  mönnum 
þessa  lands.  Kona  hans,  Guðrún  Böðvarsdóttir,  var 
einnig  vel  kynjuð  i  báðar  ættir. 

11.  ágúst  1693  fæddist  þeim  sonur,  er  heitinn  var 
Högni  eftir  föðurafa  sinum.  Foreldrar  hans  komu 
honum  i  Skálholtsskóla,  þá  er  hann  var  13  vetra 
(1706).  Ári  siðar  gekk  hin  mannskæða  Stóra-bóla. 
Högni  hefir  þá  að  likindum  verið  nýkominn  heim, 
þvi  hann  lá  mjög  þungt  haldinn  á  heimili  foreldra 


380 


sinna,  en  batnaði  þó,  og  fór  aftur  í  skólann  og  út- 
skrifaðist  þaðan  1709. 

Vildi  þá  Jón  biskup  Yídalin,  að  hann  tæki  að  sjer 
barnafræðslu,  og  bendir  það  til  þess,  að  hann  eins 
og  faðir  hans  hafi  snemma  þótt  vel  til  þess  starfa 
fallinn.  Sagan  segir,  að  hann  hafi  beiðst  undan  þessu, 
enda  er  liklegt,  að  faðir  hans  hafi  ráðið  honum  frá 
því  og  ætlað  honum  annan  starfa,  þvi  að  sumarið 
1714  varð  hann  aðstoðarprestur  föður  sins,  og  vigðist 
sama  ár.  Árið  1717  veitti  Niels  Fuhrmann  amtmaður 
honum  Kálfafellsstað  i  Hornafirði,  og  1726  Stafafell 
i  Lóni,  en  ekki  tók  hann  þó  við  þvi  embætti  fyrr  en 
1727.  Árið  1721  skipaði  Jón  biskup  Árnason  hann 
prófast  í  Skaftafellssýslum  báðum.  pjónaði  hann 
prófastsdæminu  öllu  til  1738,  en  hálfu  til  1750,  en 
þá  var  honum  veittur  Breiðabólsstaður  i  Fljótshlið. 
1748  fjekk  hann  sjer  tií  aðstoðar  Stefán  son  sinn, 
og  var  hann  vigður  aðstoðarprestur  hans  1749,  og 
var  siðan  með  föður  sinum  að  Breiðabólsstað. 

Sjera  Högni  var  hinn  merkasti  prestur  og  lærður 
vel.  Harboe  biskup  ljet  hann  þýða  að  nýju  lærdóms- 
kver  Pontoppidans,  og  þótti  þýðing  Högna  miklu 
betri  en  sú,  er  áður  var  til.  Högni  var  mjög  vel  að  sjer 
í  lögum,  og  varði  eignir  og  rjett  kirkjunnar  með  odd 
og  egg. 

Árið  1751,  25.  júní,  var  hann  dæmdur  frá  kjóli 
og  kalli  fyrir  húsrof  á  Hryggvelli,  varð  af  því  langt 
mála  og  flókið,  en  lauk  þó  þannig,  að  hann  hjelt 
sóma  sínum  og  fullum  heiðri.  —  Árið  1759  misti 
hann  sjónina  og  mátti  ekki  lesa  á  bók,  þó  embættaði 


381 


hann  við  og  við  alt  til  ársins  1762,  ér  hann  misti 
Guðriði  konu  sína,  er  jeg  mun  síðar  minnast  á. 

1763  afhenti  hann  staðinn  Stefáni  syni  sínum,  en 
hjelt  eftirgjaldinu  af  Sámsstöðum  og  fleiri  jörðum 
sjer  til  uppeldis. 

Högni  prestur  andaðist  7.  júlí  1770,  sjötíu  og  sjö 
ára;  hafði  hann  þá  verið  prestur  i  fimtíu  ár. 

Sjera  Högni  var  hinn  mesti  athafnamaður,  og 
fremri  flestum  sínum  samtíðarmönnum  að  dugnaði. 
1718  kvongaðist  hann  Guðriði  Pálsdóttur,  er  komin 
var  af  Lofti  ríka,  og  stórættuð  í  báðar  ættir.  Með 
henni  átti  hann  17  börn,  er  nú  skulu  talin: 

Páll,  prestur  á  Skúmsstöðum,  síðar  á  Torfastöðum. 

Halldór,  prestur  í  Meðallandi. 

Stefán,  prestur  á  Breiðabólsstað. 

Böðvar,  prestur  á  Mosfelli. 

pórður,  prestur  á  Refsstað. 

Ögmundur,  prestur  að  Hálsi. 

Sigurður,  prestur  að  Ásum. 

Árni,  prestur  að  Reykjadal. 

Dætur  hans  voru  þessar: 

Guðrún,  elst;  pórunn,  Sólveig,  Hólmfriður,  Sólveig 
yngri,  Guðrún  yngri,  Vigdís,  Elín  og  Guðrún,  og 
var  sú  yngst. 

Fyrsta  brauðið,  er  sjera  Högni  f  jekk,  var  að  mati  18 
ríkisdalir;  annað  30  dalir,  og  mundu  slíkt  þykja  rýr- 
ar  tekjur  nú  á  dögum.  En  með  frábærum  dugnaði 
tókst  honum  þó  að  menta  börn  sin  öll  þau,  er  úr 
æsku  komust,  þótt  hann,  sem  nærri  má  geta,  væri 


382 


fátækur,  að  minsta  kosti  fyrstu  árin;  urðu  allir  synir 
hans  prestar,  og  mun  vera  fágætt  i  sögu  þessa  lands, 
að  átta  bræður  verði  ahir  klerkar,  enda  þótti  lil- 
komumikið,  er  Högni  prestur,  með  sonum  sinum 
átta,  öllum  prestskrýddum,  var  til  altaris  i  Breiða- 
bólsstaðarkirkju.  Eftir  að  hann  kom  að  Breiðabóls- 
stað,  græddist  honum  f  je,  enda  voru  þá  börn  hans 
flest  uppkomin,  og  sumir  af  sonum  hans  orðnir 
prestar;  en  samt  sem  áður  hafði  hann  mikinn  kostn- 
að.  Hann  ljet  reisa  mjög  veglega  kirkju  á  Breiðabóls- 
stað,  og  sparaði  ekkert  til,  þvi  að  rausn  hans  var 
frábær  og  skörungsskapur. 

Böðvar  sonur  hans,  sem  áður  er  nefndur,  f jekk 
veitingu  fyrir  Mosfelli  i  Mosfellssveit  og  var  vígður 
sama  ár  (1753).  Hann  var  talinn  kennimaður  góður, 
djarfur  og  hreinskilinn.  Árið  1755  kvongaðist  hann 
Gyðriði  porvaldsdóttur.  Hún  var  af  góðum  ættum 
og  talin  mikilsháttar  kona.  Ário  1758,  21.  mai  fædd- 
ist  þeim  hjónum  sonur,  er  skríður  var  porvaldur, 
eftir  móðurafa  sínum.  Sveinninn  varð  snemma 
þroskamikill  og  þótti  liklegur  til  náms.  Af  smásögu 
er  hann  segir  frá,  má  ráða,  að  hann  hafi  verið  minn- 
ugur.  Sagan  er  svona:  „porbjörg  amma  min  komst 
hjer  suður  á  land,  og  andaðist  á  Mosfelh  hjá  foreldr- 
um  mínum.  pá  mun  jeg  hafa  verið  á  3.  árinu,  og 
er  eins  og  mig  ranki  eitthvað  við  henni;  og  oft  var 
mjer  svarað  um,  hvernig  mjer  varð  við,  þegar  jeg 
frjetti  látið  hennar  („hún  hættir  þá  að  æa")".  por- 
valdur  varð  snemma  læs  og  næmur  á  alt,  er  hann 
heyrði.  Á  6.  ári  lærði  hann  Ponta.  Kverið  var  skrif- 
að,  fyrstu  arkirnar  með  hendi  föður  hans,  miðjan 


383 


með  hendi  Páls  Sveinssonar  á  Guf  unesi,  og  svo  tvær 
siðustu  arkirnar  með  hendi  sjera  Böðvars.  J?á  var 
hann  og  látinn  læra  ýmislegt  fleira,  meðal  annars 
eitthvað  í  Söngsaltara  sjera  Jóns  píslarvotts.  „pettn 
gekk  greitt;  enda  mun  tilsögnin  hafa  verið  einhver 
hin  besta,  sem  auðið  er  að  fá,  þar  sem  móðir  mín 
var."  Á  áttunda  ári  byrjaði  hann  að  læra  undirstöðu- 
atriði  latneskrar  málfræði,  og  segist  hafa  verið  sæmi- 
lega  fær  i  öllum  beygingum  latínunnar,  þá  er  hann 
var  níu  ára  gamall.  Tíu  ára  gömlum  var  honum 
komið  til  kenslu  til  (porleifs  Bjarnasonar  prófasts  í 
Reykjaholti;  hjá  honum  var  hann  tvo  vetur,  og  segir 
að  fyrri  veturinn  hafi  hann  nálega  ekki  gert  annað 
en  skrifa,  þvi  áður  en  hann  kom  þangað,  hafi  skrift 
hans  verið  með  litlu  lagi.  prettánda  aldursárið  var 
hann  heima  hjá  föður  sínum.  Faðir  hans  hafði  sótt 
um  skóla  fyrir  hann  i  Skálholti,  en  ekki  fengið  vegna 
þess,  að  sveinninn  þótti  of  ungur,  enda  ófermdur. 
penna  vetur  notaði  hann  vel,  meðal  annars  byrjaði 
faðir  hans  að  kenna  honum  grisku,  sem  hann  segir 
að  hafi  orðið  sjer  að  miklu  liði  siðar  meir.  pá  f  jekst 
hann  og  mikið  við  að  yrkja,  þenna  vetur,  og  meðal 
annars  sneri  hann  nokkru  af  Timarimu  á  latinu; 
segir  hann,  að  faðir  sinn  hafi  hent  gaman  að  skáld- 
skapnum,  og  hvatt  hann  til  að  halda  áfram  og  vanda 
sig.  Að  likindum  hefir  skólaleyfið  fengist  sumarið 
1772,  því  þá  sendi  faðir  hans  hann  austur  að  Torfa- 
stöðum  til  sjera  Páls  bróður  síns,  og  ljet  ferma  hann 
þar  um  haustið.  Og  nokkru  siðar  var  hann  til  altar- 
is  i  Hrunakirkju  ásamt  Jóni  Finssyni,  bróður  Hann- 
esar  biskups,  o.  fl. 


384 


Xokkrum  dögum  síðar  kom  hann  í  Skálholtsskóla 
og  varð  hinn  sjötti  i  neðri  bekk,  Gekk  honum  námið 
ágætlega,  enda  var  hann  vel  undir  búinn,  þó  ungur 
væri.  Lestur  Nýjatestamentisins  á  grisku  varð  honum 
ljettur,  vegna  undirbúnings  þess,  er  hann  hafði  feng- 
ið  hjá  föður  sínum,  og  að  líkindum  hefir  hann  verið 
flestum  fremri  i  þeirri  grein  þeirra,  sem  þá  voru  í 
skóla. 

Skólaveru  sinnar  og  skólabræðra  minnist  hann  ætið 
hlýlega.  Hann  útskrifaðist  úr  Skálholtsskóla  með 
góðum  vitnisburði  vorið  1774,  eftir  tveggja  ára  dvöl, 
16  ára  gamall,  og  fór  heim  lil  foreldra  sinna  að 
Mosfelli. 

Ári  síðar  (1775)  hefir  faðir  hans  brauðaskifti  við 
Jón  prest  Hannesson  í  Marteinstungu.  Fluttist  sjera 
Jón  vestur  að  Mosfelli,  en  sjera  Böðvar  með  fjöl- 
skyldu  sína  austur  að  Marteinstungu,  og  settist 
þar  að. 

í  því  prestakalli  voru  þá,  eins  og  enn  í  dag,  þrjár 
kirkjur,  Marteinstunga,  Hagi  og  Árbær,  og  var  Mar- 
teinstungukirk j  usókn  þá  talin  nálega  eins  fjölmenn 
og  báðar  hinar  til  samans.  Prestssetrið  var  í  Gutt- 
ormshaga,  en  þó  bjuggu  prestarnir  stundum  í  Mar- 
teinstungu.  Brauðið  var  kallað  Efri-Holtaþing. 

Sjera  Böðvar  bjó  þetta  ár  í  Marteinstungu,  en 
flutti  vorið  eftir  að  Guttormshaga,  og  bjó  þar  þau 
fáu  ár,  er  hann  var  prestur  i  Efri-Holtaþingum. 

Margar  sagnir  hafa  geymst  þar  eystra  fram  á 
þennan  dag  um  vinsældir  þeirra  feðga,  einkum  por- 
valds.  Hafði  þá  ekki  þótt  annar  unglingur  hklegri 
til  hamingju  en  hann  eða  efnilegri;  vera  má,  að 


385 


þaðan  stafi  sú  mikla  ást,  er  gamlir  menn  höfðu  þar 
alment  á  sálmum  hans.  (Mjer  er  óhætt  að  fullyrða, 
að  þegar  jeg  var  að  alast  þar  upp,  kunni  flest  roskið 
fólk  utanbókar  sálma  hans,  þá  er  standa  í  gömlu 
sálmabókinni;  lærði  jeg  þá  flesta,  er  jeg  var  ungur 
og  kann  enn  i  dag,  og  tel  þá  næsta  Passiusálmunum. 
J?að  þótti  þvi  mörgum  heldur  skarð  fyrir  skildi,  þeg- 
ar  nýja  sálmabókin  kom,  og  flesta  sálma  sjera  J?or- 
valds  vantaði  þar  í,  en  aðrir  nýjir  komnir  i  staðinn, 
sem  menn  höfðu  ekki  sjeð  áður.) 

pótt  Böðvar  prestur  væri  reglusamur  og  kona  hans 
ráðdeildarsöm  og  dugleg,  mun  hann  hafa  verið  fá- 
tækur,  er  hann  kom  austur,  og  ekki  auðgaðist  hann 
þau  fáu  ár,  er  hann  var  þar,  enda  var  brauðið  tekju- 
lítið  og  rýrt,  þótt  erfitt  væri. 

Hins  vegar  var  honum  mikill  styrkur  að  porvaldi 
syni  sínum  um  öll  vinnubrögð,  þvi  hann  var  strax 
á  unga  aldri  ólatur  og  mikill  verkmaður.  Sjálfur  seg- 
ir  porvaldur  siðar:  „Jeg  var  þessi  ár  vinnudrengur 
hjá  foreldrum  minum,"  og  siðar,  þegar  hann  stóð 
upp  á  sitt  besta,  segir  hann  um  sig  og  Guðmund 
bróður  sinn:  „pvi  við  bræðurnir  vorum  verkmenn 
ekki  i  lakara  lagi."  En  þótt  hann  geri  eigi  sjálfur 
meira  úr  dugnaði  sínum  en  þetta,  mun  hann  þó  hafa 
verið  i  gildasta  lagi.  J?að  er  sagt  til  dæmis  um  dugn- 
að  porvalds,  að  hann  hafi  verið  tveggja  manna  maki 
við  slátt,  og  svo  var  um  önnur  störf.  —  Væri  lær- 
dóm  hans  eða  skáldskap  hrósað  svo  hann  heyrði, 
vjek  hann  jafnan  talinu  að  öðru,  og  vildi  eigi  á  slikt 
minnast. 

Sóknarmenn  sjera  Böðvars  urðu  þvi  miður  að  sjá 

25 


386 


honum  á  bak  eftir  örfá  ár,  og  var  þeim  engu  síðnr 
en  vandamönnum  hans,  hinn  sárasíi  söknuður  að 
fráfalli  hans,  og  það  þvi  fremur  sem  það  bar  að 
mjög  sviplega. 

Sunnudaginn  10.  janúar  1779  flutti  (las)  Böðvar 
prestur  messu  í  Hagakirkju.  Regn  var  mikið  og  leys- 
ingar.  Guttormshaga  er  skamt  i  millum  og  Haga,  en 
lækur  einn  er  þar  á  milli,  er  Högnalækur  heitir. 
Prestur  var  fyrstur  frá  kirkjunni,  og  þegar  hann 
kom  að  læknum,  var  hann  byrjaður  að  ryðja  sig. 
Prestur  stökk  út  á  stóran  jaka  og  ætlaði  á  þann  hátt 
að  komast  yfir  lækinn,  en  jakinn  brotnaði  og  fór 
prestur  á  kaf.  Sagt  er  að  stúlka,  er  var  á  heimleið 
frá  kirkjunni,  kæmi  samstundis  að  læknum,  en  fengi 
ekki  að  gert,  en  kona  prestsins,  er  kom  að  i  þessu, 
gat  náð  i  hann  og  dregið  hann  upp  úr;  var  prestur 
þá  með  lífsmarki  en  andaðist  í  höndum  þeirra,  og 
var  likið  borið  heim  að  Haga  og  lagt  í  kirkjuna. 
petta  sviplega  fráfall  varð  öllum  hinn  mesti  harmur, 
því  prestur  hafði  verið  elskaður  og  virtur  af  öllum, 
og  var  þar  að  auki  á  besta  aldri  (52  ára  gamall) . 
pó  var  missirinn  hvað  mestur  fyrir  porvald  son  hans, 
er  þá  var  að  eins  21  árs  gamall,  og  varð  að  taka  að 
sjer  heimilið  og  annast  móður  sína  og  systkini. 

Næsta  vor  var  sjera  ólafi  Eirikssyni  veitt  brauðið. 
Hann  var  búlaus  og  ókvongaður.  Samdist  svo  með 
honum  og  ekkju  sjera  Böðvars,  að  hún  skyldi  búa  á 
staðnum,  en  hann  hafa  hjá  henni  fæði  og  húsnæði. 

Bjó  hún  næstu  ár  i  Guttormshaga,  og  segist  J?or- 
valdur  hafa  verið  fyrirvinna  hjá  móður  sinni  þau 
árin.  Árið  1781  fluttist  hún  ásamt  börnum  sínum  að 


387 


Breiðabólsstað  í  Fljótshlið,  til  sjera  Stefáns  Högna- 
sonar,  mágs  sins. 

pað  vitni  ber  porvaldur  fóðurbróður  sinum,  að 
hann  hafi  verið  sönn  fyrirmynd  i  trúrækni,  guðsótta 
og  allri  ráðvendni. 

Árið  1782  gekk  porvaldur  að  eiga  Rannveigu  Ste- 
fánsdóttur,  frændkonu  sína,  hún  var  talin  fyrirmynd 
ungra  kvenna  að  fegurð  og  mannkostum.  Fluttu 
þau  þá  frá  Breiðabólsstað  að  Flókastöðum,  sem  er 
kirkjujörð  skamt  frá  Breiðabólstað,  og  bjuggu  þar 
fyrsta  árið  á  hálfri  jörðinni,  síðar  allri.  Ári  síðar 
varð  porvaldur  aðstoðarprestur  hjá  tengdaföður  sin- 
um,  og  var  vigður  annan  sunnudag  eftir  þrettánda 
(1783).  Börn  sjera  porvaldar  og  Rannveigar  voru 
þrjú,  og  Ijetust  þau  öll  i  æsku.  priðja  barnið  var  lagt 
í  kistu  móður  sinnar;  hún  andaðist  eftir  miklar  þján- 
ingar  úr  bólunni  29.  desember  1785,  og  var  jörðuð 
4.  janúar  1786.  Sjera  porvaldur  tregaði  konu  sina 
mjög  og  óskaði  að  mega  fylgja  henni  i  gröfina;  en 
þótt  hann  væri  alt  af  yfir  veikum,  kendi  hann  sjer 
einskis  meins. 

pað  er  gamalla  manna  sögn,  að  margir  af  fegurstu 
sálmum  hans  hafi  til  orðið  þenna  vetur,  og  sannar 
það,  ef  satt  er,  „að  gullið  skirist  en  bráðnar  ekki  i 
eldinum,  sje  það  hreint." 

Sumarið  eftir  (1786)  gekk  hann  að  eiga  Guðrúnu 
Einarsdóttur,  er  ráðskona  hafði  verið  hjá  porsteini 
sýslumanni  á  Móeiðarhvoli.  Guðrún  var  mannkosta 
kona,  ráðdeildarsöm  og  vel  gefin  og  minnist  sjera 
porvaldur  hennar  jafnan  með  ást  og  virðingu.  Ári 
síðar  fæddist  þeim  sonur,  sem  Böðvar  var  heitinn 

25* 


388 


eftir  afa  sínum.  Hann  var  elsta  barn  sjera  )?orvalds, 
er  úr  æsku  komst,  og  seinna  hinn  merkasti  maður. 

pá  um  haustið  verður  sá  atburður,  að  stúlka  nokk- 
ur,  er  Margrjet  hjet,  fæddi  sveinbarn,  er  skirt  var 
Guðmundur,  en  um  faðerni  drengsins  var  ekki  getið 
að  sinni,  en  sá  orðrómur  ljek  á,  að  sjera  porvaldur 
ætti. 

Hannes  biskup  stefndi  sjera  porvaldi  fyrir  presta- 
dóm,  og  játaði  hann  sig  vera  föður  sveinsins,  og 
var  hann  frá  dæmdur  kjóli  og  kalli. 

Hann  fjekk  nú  að  reyna,  að  veröldin  er  jafnan 
sjálfri  sjer  lík.  Áður  hafði  hann  notið  mikillar  virð- 
ingar  meðal  stjettarbræðra  sinna  og  almennings, 
en  nú  sneru  flestir  við  honum  bakinu;  nágranna- 
prestur  hans  og  vinur,  sjera  Runólfur  Jónsson  á 
Stórólfshvoli,  hafði  verið  sækjandi  málsins  gegn 
sjera  porvaldi,  er  hann  misti  „prestinn". 

Sjera  porvaldur  er  ekki  margorður,  er  hann  lýsir 
högum  sínum  i  þessu  mótlæti,  en  segir  þó,  að  eng- 
um  vilji  hann  óska  þess,  sem  hann  hafi  þá  orðið  að 
bera,  þvi  að  í  þessháttar  krigumstæðum  komi  hver 
til  dyranna  eins  og  hann  er  klæddur;  það  hafi  reynsl- 
an  þá  sýnt  sjer.  J?ó  lætur  hann  þess  getið,  hve  sjera 
Gísli  Thorarensen  í  Odda  og  kona  hans  hafi  ætíð 
reynst  honum  trygðavinir  og  sýnt  honum  traust  og 
virðingu.  Jón  Hjartarson  í  Akurey  í  Landeyjum  og 
Anna  porleifsdóttir  kona  hans  slitu  og  aldrei  vin- 
áttu  við  hann;  þau  tóku  Guðmund  launson  hans  til 
fósturs  og  ólu  upp  sem  sitt  eigið  barn;  mannaðist 
Guðmundur  vel  og  varð  merkur  maður.  Sjera  por- 
valdur  endurgalt  þeim  síðar  þessa  góðvild  þeirra 


389 


með  þvi  að  taka  Hjört  son  þeirra  til  kenslu  og  menta, 
og  varð  hann  síðar  prestur. 

Sjera  porvaldur  byrjaði  nú  þann  starfa,  er  hann 
að  meira  eða  minna  leyti  stundaði  síðan  alla  æfi, 
en  það  var  að  kenna  piltum  undir  skóla  og  sumum 
allan  skólalærdóm.  Meðan  hann  var  á  Flókastöðum 
tók  hann  pilta  til  kenslu  á  vetrum,  og  nafngreinir 
hann  suma  þeirra  í  æfiágripi  sínu,  svo  sem  Högna 
prest  og  síðar  Jón  son  hans,  er  báðir  útskrifuðust 
frá  honum;  Halldór  Ámundason,  er  prófastur  varð 
í  Húnavatnsþingi  o.  fl.  Lærisveinar  komu  til  hans 
hvaðanæva  og  sýnir  það,  hver  ágætis  kennari  hann 
hefir  verið.  —  pessir  og  margir  aðrir  lærisveinar 
hans  urðu  siðar  hinir  merkustu  menn.  Að  öllum 
líkindum  hefir  hagur  sjera  porvaldar  verið  erfiður 
þau  ár,  er  hann  bjó  á  Flókastöðum  embættislaus, 
enda  fjekk  hann  1792  Thorkilli  barnaskólann,  sem 
þá  var  stofnaður  á  Hausastöðum  i  Garðahverfi  og 
átti  hann  það  að  þakka  tillögum  Páls  porláksson- 
ar  prests  á  pingvöllum  fornvinar  sins,  og  flutti 
hann  sama  ár  suður  með  konu  sína  og  börn. 
Jörðin  Hausastaðir  fóðraði  fjórar  kýr.  Launin  voru 
30  ríkisdalir  og  18  rd.  með  hverjum  dreng  og  14 
með  stúlkum,  svo  ekki  voru  launin  ýkja  há. 

Fyrsta  veturinn  hafði  hann  16  börn  til  kenslu; 
segir  hann  að  fólkshaldið  hafi  orðið  sjer  ærið  kostn- 
aðarsamt.  pað  telur  hann  eitt  hið  mesta  happ,  er  hann 
fluttist  suður,  að  hann  kyntist  þar  merkum  mönn- 
um,  er  hann  naut  styrks  af;  nefnir  hann  þá  Geir 
biskup  Vídalín,  Sigurð  sýslumann  Pjetursson  o.  fl., 
er  lánuðu  honum  nytsamar  bækur,  er  hann  kunni 


390 


manna  best  að  færa  sjer  í  nyt.  Enn  fremur  komu 
ríkir  og  mikils  metnir  menn  sonum  sínum  til  hans; 
en  það  sem  mestu  skifti,  var  samlifið  milli  hans  og 
lærisveina  hans.  Börn  jafnt  sem  fullorðnir  elskuðu 
hann  og  virtu,  þvi  um  hann  mátti  segja,  að  hann 
væri  „kennari  af  guðs  náð";  eignaðist  hann  þvi  skjótt 
marga  vini,  er  bæði  voru  nemendur  og  vandamenn 
þeirra. 

Nú  reyndu  ýmsir  að  útvega  honum  uppreist  og 
prestsembætti,  er  hann  þráði  mjög  að  fá  aftur,  en 
það  fórst  fyrir,  uns  ísleifur  assessor  Einarsson 
ritaði  1802  bænarskrá  fyrir  hans  hönd,  og  kom 
svarið  3.  júní  1803,  með  fullri  uppreist;  var  honum 
þetta  hið  mesta  gleðiefni,  sem  vænta  má,  og  eigi  síð- 
ur  konu  hans,  er  mjög  hafði  þráð  að  sjá  hann  aftur 
í  hempu.  En  eigi  naut  hún  þeirrar  gleði  lengi,  því 
að  hún  andaðist  1803;  stóð  hann  nú  uppi  einmana 
með  skólann,  fimm  börn  sín  og  aldurhnigna  móð- 
ur,  og  var  í  talsverðum  kaupstaðarskuldum,  eftir 
þvi  sem  hann  segir  sjálfur.  Að  likindum  hefir  móð- 
ir  hans  staðið  fyrir  búinu  þann  vetur,  þvi  hann  seg- 
ir,  að  sjer  hafi  verið  mikill  styrkur  að  aðstoð  henn- 
ar,  en  hún  var  hinn  mesti  forkur,  og  þá  vel  ern,  þótt 
aldurhnigin  væri.  pessar  kringumstæður  knúðu  hann 
til  að  sækja  um  prestsembætti,  sem  var  ljettara 
og  umsvifaminna  en  skólahaldið.  Árið  1804,9.  maí,var 
hann  settur  til  að  þjóna  Reynivöllum  í  Kjós,  og  flutt- 
ist  þangað  um  vorið  með  alt  sitt,  en  veitingu  fjekk 
hann  haustið  eftir.  )?á  um  sumarið,  20.  júlí,  gekk  hann 
að  eiga  Kristínu  dóttur  Bjarnar  prests  í  Bólstaðar- 
hlið;  þótti  þá  ekki  annar  kvenkostur  betri  hjer  á 


391 

landi  en  hún  og  þær  Bólstaðarhlíðarsystur.  Brúð- 
kaupið  var  haldið  í  Nesi  við  Seltjörn.  Kristín  varð 
hin  merkilegasta  kona,  eins  og  hún  átti  kyn  til. 

Sóknarmenn  hans  i  Kjósinni  tóku  honum  tveim 
höndum,  og  reyndust  honum  hið  besta,  enda  vegn- 
aði  honum  vel  þau  ár,  er  hann  var  á  Reynivöllum. 
Hann  naut  vináttu  æðri  sem  lægri,  og  sjest  það  best 
á  því,  að  þeir  bræðurnir  Magnús  konferensráð  og 
Stefán  amtmaður  á  Hvítárvöllum  sendu  honum  sonu 
sína  til  náms  og  undirbúnings  undir  fermingu.  Hann 
fermdi  þá  siðan  vorið  1808.  petta  sýnir,  hvert  álit 
menn  höfðu  á  honum,  enda  þótti  þá  enginn  prestur 
landsins  betri  barnafræðari  en  hann. 


Árið  1808  f  jell  skriða  á  Reynivelli,  og  tók  af  mest- 
an  hluta  túnsins,  og  varð  það  til  þess,  að  sjera  por- 
valdur  sótti  um  Holt  i  Öriundarfirði  og  var  veitt 
það  1810,  og  varð  þáBöðvar  elsti  sonur  hans  aðstoðar- 
prestur  hjá  honum  og  vígðist  1811.  petta  sama  sum- 
ar  fluttist  hann  búferlum  að  Holti  með  konu  og  börn. 
—  Ferðin  gekk  vel,  og  kom  hann  þangað  heilu 
og  höldnu  3.  júlí  1811.  Hann  hafði  sent  bækur  sín- 
ar,  handrit  og  ýmsa  muni  með  fiskiduggu,  er  fór 
til  Vesturlandsins,  en  svo  slysalega  tókst  til,  að  dugg- 
an  fórst  með  rá  og  reiða,  og  hefir  aldrei  til  hennar 
spurst.  petta  var  ómetanlegt  tjón,  því  margt  af  því, 
sem  fórst,  einkum  handritin,  varð  aldrei  bætt.  — 
EspóHn  getur  þess,  að  fyrsta  árið  sem  sjera  por- 
valdur  var  i  Holti,  kæmist  hann  i  lífsháska.  Tveir 
menn  fluttu  hann  sjóveg  á  báti,  en  þá  skall  á  ofsa- 


392 

rok,  svo  að  margir  bátar  týndust  þar  vestra.  Bátn- 
um,  sem  sjera  porvaldur  var  á,  hvolfdi  og  drukn- 
uðu  báðir  mennirnir,  en  hann  bjargaðist  í  sker. 
petta  var  11.  nóvember  1811. 

Sjera  porvaldur  naut  virðingar  meðal  stjettar- 
brærða  sinna,  og  var  kjörinn  prófastur  í  vesturhluta 
ísafjarðarsýslu  1817,  og  hjelt  því  embætti  þar  til  er 
hann  fluttist  suður  aftur.  Fjárhagur  hans  mun  hafa 
verið  fremur  erfiður,  meðan  hann  var  í  Holti.  peg- 
ar  hann  fluttist  vestur,  átti  hann  5  börn,  er  öll  voru 
fædd  á  Reynivöllum,  en  eftir  að  hann  kom  að  Holti, 
bættust  8  við  i  hópinn;  alls  átti  hann  13  börn  með 
seinustu  konu  sinni. 

pótt  sjera  porvaldur  nyti  almennrar  hylh  og  væri 
vel  metinn  í  söfnuði  sínum  þar  vestra,  þá  virðist  þó 
svo  sem  aldrei  hafi  hann  unað  þar  hag  sínum,  og 
jafnan  mun  hann  hafa  langað  suður.  En  líklega  hef- 
ir  það  þó  ráðið  mestu  um,  að  hann  hugsaði  að  kona 
hans  með  12  ung  börn,  yrði  illa  stödd  á  útkjálka- 
brauði,  ef  hans  misti  við.  petta  varð  til  þess,  að  hann 
sótti  um  Mela-  og  Leirárþing  og  voru  honum  þau 
veitt;  hann  fluttist  þá  frá  Holti,  og  settist  að  á  Mel- 
um  1822. 

Svo  segir  sjera  porvaldur  sjálfur,  að  aldrei  hafi 
fjárhagur  sinn  verið  erfiðari,  en  meðan  hann  bjó  á 
Melum.  Staðurinn  var  mjög  niðurníddur,  og  varði 
hann  miklu  fje  til  þess  að  byggja  hann  upp.  Mörg 
af  börnum  hans  voru  enn  í  ómegð,  en  hin  elstu  var 
hann  þá  að  kosta  til  náms,  svo  sem  þá  ólaf,  Björn 
og  Stefán.  En  þrátt  fyrir  fátæktina  var  hann  hverj- 
um  manni  hjálpsamari,  og  var  hús  hans  opið  þeim, 


393 


er  til  hans  leituðu  og  hjálpar  þurftu,  einkum  nám- 
fúsum,  fátækum  piltum;  þannig  kendi  hann  ókeypis 
ólafi  Pálssyni,  er  seinna  varð  prestur  í  Guttorms- 
haga,  og  enn  tók  hann  fátækan  pilt,  er  Jón  hjet 
Guðmundsson,  úr  Reykjavík,  talinn  skarpgáfaður 
unglingur.  Jón  byrjaði  að  læra  undir  skóla  á  Mel- 
um  hjá  sjera  porvaldi,  fór  svo  i  Bessastaðaskóla,  en 
varð  að  hætta  námi  sökum  veikinda;  fór  þá  til  sjera 
porvalds  og  var  hjá  honum  enn  einn  vetur  og  kendi 
yngstu  börnum  hans;  fór  svo  siðar  i  Bessastaða- 
skóla  og  lauk  þar  námi.  Hann  varð  seinna  tengda- 
sonur  sjera  'porvalds  og  mjög  nafnkunnur  maður 
hjer  á  landi,  bæði  stjórnmálamaður  og  ritstjóri. 

Eftir  jiokkur  ár  sótti  sjera  porvaldur  um 
Holt  Undir  Eyjafjöllum,  og  fjekk  veitingu  fyrir 
brauðinu;  fluttist  hann  þangað  með  alt  sitt  vorið 
1827,  og  telur  það  hið  mesta  hamingjuspor  æfi  sinn- 
ar,  enda  mun  honum  hafa  vegnað  yfirleitt  mjög 
vel  í  Holti.  —  Börn  hans  komust  nú  hvert  af  öðru 
úr  ómegð,  og  kostuðu  öll  kapps  um  að  verða 
honum  til  ánægju  og  sóma.  Honum  græddist  f  je,  því 
brauðið  var  gott  og  tekjumikið.  Hann  naut  vináttu 
og  virðingar  hinna  bestu  manna,  því  nú  var  flest- 
um  farið  að  skiljast,  hvílíkt  dagsverk  hann  hafði 
unnið,  og  var  að  vinna  fyrir  land  og  þjóð.  Sjera 
porvaldur  hafði  fyrsta  árið  bú  í  Holti,  en  slepti  þá 
staðnum  við  Stefán  tengdason  sinn,  og  tók  hann  sjer 
til  aðstoðarprests,  en  áskildi  sjer  3  kýr  í  heyjum,  og 
hálfar  allar  tekjur  prestakallsins  sjer  og  sínum  til 
viðurlífis.  Hann  var  þá  orðinn  70  ára  að  aldri,  en 
þó  ern,  svo  sem  ungur  væri,  og  sístarfandi,  Nú  var 


394 


hann  laus  við  búsáhyggjurnar,  og  sneri  sjer  þvi  al- 
gerlega  að  bókum  og  kenslu;  tók  hann  jafnan  ung- 
linga  til  kenslu  og  ritaði  mikið.  Hann  tók  og  saman 
ræður  til  hvers  helgidags,  þýddi  bækur  og  samdi 
ýmsar  ritgerðir,  sem  allar  eða  flestar  eru  óprent- 
aðar,  enda  sást  hann  aldrei  iðjulaus. 

pegar  Stefán  tengdasonur  hans  fjekk  Kálfafell. 
1836,  kallaði  sjera  porvaldur,  „með  leyfi  háyfirvald- 
anna,"  Björn  son  sinn  til  aðstoðarprests  sjer.  Hann 
hafði  þá  þjónað  <J?önglabakka  og  Flateyjarþingum, 
en  kom  þá  suður  og  settist  að  í  Holti.  Hugðu  þeir 
nú  gott  til  sambúðarinnar,  en  hún  átti,  því  miður,  að 
verða  stutt.  Sjera  J?orvaldur  hafði  verið  heilsuhraust- 
ur  alla  æfi,  en  þá  um  haustið  tók  heilsu  hans  mjög 
að  hnigna.  Sótti  á  hann  fótakuldi  og  höfuðverkur, 
svo  að  hann  varð  stundum  að  leggjast  fyrir,  en  þó 
hafði  hann  ferlivist.  Hann  steig  i  stólinn  og  prjedik- 
aði  á  sunnudögum,  kendi  piltum  og  ritaði.  Svo  var 
og  síðasta  daginn,  sem  hann  lifði,  21.  nóvember. 
pann  dag  var  hann  á  ferli  fram  undir  rökkur,  og 
kendi  piltum  sinum  og  ritaði  þess  á  milli.  Nálægt 
miðjum  aftni  lagðist  hann  fyrir,  en  fjekk  hósta- 
kast,  og  kvartaði  um  sárindi  fyrir  brjóstinu,  en 
sofnaði  stutta  stund,  og  kvaðst  þá  vera  hress,  er 
hann  vaknaði,  og  nær  albata;  settist  upp  og  fór  að 
lesa  í  bók.  Um  náttmálabil  greip  hóstinn  hann 
aftur,  og  vildu  menn  þá  reyna  eitthvað  til  að  stilla 
hann,  en  hann  kvað  það  óþarft,  því  slík  hóstaköst 
væru  jafnan  undanfari  dauðans.  Klæddist  hann  með- 
an  búið  var  um  hann,  en  gekk  síðan  að  rúmi  sínu 
og  háttaði.  Börn  hans  gengu  burt,  svo  hann  gæti 


395 


sofnað,  en  Helga  dóttir  hans  varð  eftir  og  hagræddi 
undir  höfðinu  á  honum.  Heyrði  hún,  að  hann  sagði 
skýrt:  „Jeg  þakka  þjer  fyrir;  það  getur  nú  ekki  farið 
betur."  Skömmu  seinna  var  hann  liðinn.  petta  var 
um  kvöldið,  jöfnu  beggja  náttmála  og  miðnættis  21. 
nóvember  1836.  Hafði  hann  þá  lifað  78  ár  og  misseri 
betur.  Hann  hafði  löngum  sagt,  að  sú  iðrun,  sem 
á  banasænginni  er  gerð,  mundi  ekki  koma  að  miklu 
haldi,  og  látið  sjer  alla  æfi  um  það  hugað  að  áminna 
þá,  sem  honum  voru  handgengnir  að  breyta  svo 
á  heilbrigðum  dögum,  að  þeir  þyrftu  ekki  á  henni 
að  halda,  er  dauðann  bæri  að. 

Sjera  ^orvaldur  var  í  hærra  meðallagi  á  vöxt,  og 
mikill  um  herðar  og  þrekvaxinn.  Hárið  jarpt  fram- 
an  af  æfinni  og  fjell  með  lokkum,  en  hærðist  með 
aldrinum,  og  gerðist  nokkuð  sköllóttur.  Höfuðið  var 
í  stærra  lagi;  hann  var  þykkleitur  og  litið  eitt  rjóð- 
ur  i  kinnum,  og  lágu  í  hærra  lagi  kinnbeinin;  nef- 
ið  hátt  og  liður  á;  hakan  litil  en  munnur  og  varir 
í  meðallagi  og  ljek  jafnan  bros  um.  Hann  var 
ljós-móeygur,  augun  fjörleg  og  skarpleg,  en  þó 
blíðleg  og  stillileg.  Allra  manna  var  hann  bjartast- 
ur  á  hörundslit.  Málfæri  hans  var  lipurt  og  rómur- 
inn  þægilegur,  ekki  hár  nje  hvellur,  en  þó  hreinn. 
Engi  var  hann  raddmaður,  en  þó  lagsæll.  Meðan 
hann  gekk  til  vinnu  (hann  gekk  að  slætti  þar  til  er 
hann  var  sextugur) ,  þótti  hann  tveggja  manna  maki, 
að  hverju  sem  hann  gekk,  snar,  fylginn  sjer  og  þolinn. 
Fram  að  fimtugsaldri  svaf  hann  aldrei  meira  en 
fjórar  klukkustundir  í  sólarhring;  þoldi  ferðavolk 
og  vos  manna  best,  djarfari  og  djarffærnari  flest- 


396 


um  mönnum;  skjótráður  i  vandræðum  og  ráðsvinn- 
ur.  Hverjum  manni  hvatari  og  ljettari  til  gangs. 
Lipur  og  kurteis  i  allri  framgöngu,  og  fanst  mörg- 
um  til,  einkum  útlendingum,  er  sáu,  hve  hann  var 
háttprúður  og  kurteis  og  samferða  tímanum  i  öllu. 

Sjera  j?orvaldur  var  þríkvæntur,  eins  og  áður  er 
sagt,  og  var  þriðja  kona  hans,  Kristín,  komin  undir 
sextugt,  er  hann  andaðist.  Konum  sínum  var  hann 
blíður  og  ástríkur.  Með  þeim  eignaðist  hann  21  barn. 
(Sjá  um  afkomendur  hans  Niðjatal  Th.  Krabbe). 

011  voru  börn  hans,  er  úr  æsku  komust,  vel  gef- 
in  og  gerfileg,  og  var  hann  þeim  ástríkur  og  um- 
hyggjusamur  faðir,  og  sparaði  ekki  það,  er  hann 
gat,  þeim  til  mentunar  og  frama. 

Atgerfi  sálar  hans  var  frábært,  og  hafa  samtíðar- 
menn  hans,  er  við  hann  kyntust,  lokið  því  orði  á,  að 
hann  hafi  verið  með  hinum  gáfuðustu  og  bestu  mönn- 
um  þessa  lands,  er  þá  voru  uppi. 


pað  er  ekkert  smáræði,  sem  eftir  sjera  porvald 
liggur.  I  Sálmabókinni,  sem  út  kom  1801,  eru  um 
62  sálmar  eftir  hann,  flestir  frumkveðnir.  Segir 
Magnús  konferensráð,  að  ekki  sje  þess  að  dylja,  að 
bókin  hafi  mest  ágæti  af  sálmum  hans;  og  þótt  nú 
sje  að  eins  fáa  af  sálmum  hans  að  finna  i  Sálmabók 
vorri,  þá  munu  þó  þeir  sálmar,  sem  þar  eru,  seint 
fyrnast,  svo  sem  þessir: 

„Dýrð  sje  guði  í  hæstum  hæðum"  og  „Eitt  á  enda 
ár  vors  lífs  er  runnið". 

Sálmar  sjera  porvalds  voru  sjerprentaðir  1857. 


397 


Ýms  kvæði  bæði  andleg  og  veraldleg  vorti  prentuð 
i  „Vinagleði"  og  öðrum  bókum,  er  þá  komu  út.  Hann 
þýddi  og  ýmislegí;  er  sumt  af  þvi  prentað  i  „Hug- 
leiðingar  fyrir  altarisgöngufólk",  er  út  komu  um 
1800.  En  miklu  meira  liggur  eftir  hann  óprentað, 
bæði  í  bundnu  og  óbundnu  máli,  svo  og  þýðingar, 
enda  veit  enginn,  hve  mikið  hefir  glatast,  er  hann 
misti  handrit  sín  og  bækur  i  sjóinn,  eins  og  fyrr 
er  getið. 

Sjera  porvaldur  var  vel  að  sjer  í  þýsku  máli,  og 
það  er  eftirtektarvert,  að  hann  tók  fyrst  að  leggja 
stund  á  þá  tungu,  eftir  að  hann  kom  úr  skóla,  og 
sýnir  það  elju  hans  og  atorku,  því  oftast  var  fleiru 
að  sinna  en  námi. 

Sjera  porvaldur  var  ekki  örgeðja,  en  hafði 
fulla  einurð  á  að  segja  það,  er  honum  bjó  í  brjósti 
hverjum,  sem  í  hlut  átti,  en  hafði  þó  aldrei  mörg 
orð  um. 

Hversdagslega  var  hann  hægur  og  jafnlyndur, 
skemtinn  og  viðfeldinn,  sparneytinn  og  hófsmaður 
um  alt;  hann  var  óeigingjarn  og  undi  vel  hag  sin- 
um,  hvernig  sem  kjörin  voru,  og  leitaði  ekki  á  aðra. 
Hann  var  sístarfandi  og  mjög  vandlátur  við  sjálfan 
sig,  guðhræddur  og  guðelskandi,  umhyggjusamur 
um  hag  sóknarbarna  sinna  og  vandaði  mjög  kenn- 
ingar  sínar.  Barnafræðari  var  hann  hinn  besti.  . 

Á  þessa  leið  lýsa  honum  samtíðarmenn  hans;  og 
að  Hallgrími  Pjeturssyni  undanskildum,  er  hann  tal- 
inn  besta  sálmaskáldið,  er  Island  hafði  þá  eignast, 
og  það  er  mælt,  að  fáir,  sem  ekki  hafa  komist  til 


398 


meiri  metorða  en  hann,  hafi  jafn  miklu  góðu  til 
vegar  komið. 

Liklega  hafa  fáir  á  þeim  timum  átt  yfir  að  lita 
nytsamara  og  blessunarríkara  starf  á  æfikvöldi  sínu 
en  hann,  er  hann  leit  yfir  liðna  æfi.  

Jarðarför  hans  fór  fram  5.  desember,  og  stóðu 
12  prestar  yfir  moldum  hans,  og  f  jöldi  annara  manna 
utan-  og  innansveitar,  ungir  og  gamlir,  og  flutti 
Tómas  Sæmundsson,  prófastur,  snjalla  og  góða  lik- 
ræðu.  Textinn  var  valinn  úr  Lúk.  23,  28:  Grátið  ekki 
yfir  mjer!  —  Jeg  tek  hjer  upp  að  niðurlagi  stuttan 
kafla  úr  ræðunni: 

„Svo  farðu  nú  i  drottins  friði,  hjartkæri  ætt- 
bróðir!  þangað,  sem  er  land  þíns  föður;  yfir  þjer 
skulum  við  ekki  gráta;  því  hrygðartími  þinn  er  á 
enda.  peir  eru  framhjá  farnir  þeir  timarnir,  er  þú 
áttir  að  búa  við  skort  og  örbirgð,  og  lífið  lagðist  á 
þig  af  öllum  þunga,  og  ljet  þig  kenna  á  öllum  bitur- 
leik  sínum.  J?eir  eru  framhjá  farnir  þeir  timarnir,  er 
þú  stóðst  einmana,  er  ættmenni  þín  vildi  ekki  við 
þig  kannast  —  þeir  timarnir,  er  þú  varst  lítilsvirtur, 
er  fáir  urðu  til  að  aðstoða  þig,  fáir  til  að  hugga  þig 
i  hörmungunum.  peir  eru  framhjá  farnir  þeir  tím- 
arnir,  er  þú  stóðst  grátinn  yfir  leiðum  ástvina  þinna. 
Yfir  þínu  leiði  standa  nú  þeir,  sem  þú  hafðir  kær- 
asta  á  jörðinni  —  kona  þín  og  börn,  vinir  þínir  og 
sóknarbörn  —  ekki  með  neinni  uppgerðarsorg,  held- 
ur  til  að  heiðra  minningu  þína,  til  að  samfagna  þjer: 
að  þú  hefir  þá  aftur  fundið,  er  heim  voru  kallaðir 
á  undan  þjer.  Vjer  samfögnum  þjer,  að  þú  hefir 
hlotið  væran  blund,  eftir  svo  fagurt  dagsverk  —  að 


399 


þú  ert  frelstur  frá  skammdegis-myrkrunum,  er  þú 
skín  nú  sem  sól  í  ríki  þíns  föður.  pú  ert  ekki  dauð- 
ur  á  meðal  vor;  minning  þín  lifir;  hún  lifir  hjá  vin- 
um  þínum;  hún  lifir  hjá  þínum  mörgu  lærisveinum. 
Já!  meðan  landið  er  bygt,  skulu  rit  þín  vitna  um 
hjarta  þitt  og  snild  þína;  kvöld  og  morgna  skulu 
landsins  synir  og  dætur  minnast  þín;  með  þinum 
orðum  skulu  þeir  á  veturna  fela  sig  guði  á  vald,  og 
á  vorin  syngja  lof  skaparans;  með  þínum  orðum 
skulu  þeir  syngja  um  dásemdir  sköpunarinnar,  og 
á  hátíðunum  miklu  um  fæðingu  lausnarans,  pinu 
hans  og  upprisu;  fyrir  þín  orð  skulu  þeir  finna  feg- 
urð  og  sælu  guðhræðslunnar;  og  við  útför  þína  skulu 
þau  ljóðin  hljóma,  er  þú  söngst  um  dauðann  og 
eilifðina.  Alt  er  það  auðkennilegt,  sem  þín  hönd  hef- 
ir  um  fjallað  —  til  vitnis  um  hvað  langt  þú  barst 
af  samöldrum  þínum.  pegar  jeg  fyrst  kyntist  við 
þig,  varstu  aftur  orðinn  barn;  það  var  auðsjeð,  að 
likaminn  þröngvaði  lifi  sálarinnar;  en  aldrei  hefir 
þó  neinn  fyrir  mín  augu  borið.  sem  þjer  væri  líkur, 
þegar  eitthvað  bar  i  tal,  sem  við  vísindin  átti  skylt 
—  andans  f  jör  lyfti  þá  líkamanum  svo  frá  jörðunni, 
eins  og  hann  ætlaði  að  fljúga  upp  í  himininn.  Nú 
eru  brostin  fjötur  líkamans  i —  Jiið  jarðneska  er 
þjer  ekki  framar  til  þyngsla.  Svalaðu  nú  þínum  vís- 
dómsþorsta  á  uppsprettu  sannleikans;  því  skýlunni 
er  frá  þjer  lyft,  sem  hylur  guðs  dýrð  fyrir  sjónum 
jarðarinnar  barna.  Með  augunum  skaltu  lita  það,  sem 
þú  í  andanum  sást  —  nú  skaltu  öðlast  það,  er  hjarta 
þitt  þráði.  Gerðir  þínar  hefir  þú  með  þjer,  eins  og 
menjagrip  af  fjarlægu  landi,  svo  að  ekkert  skorti  á 


400 


sælu  þína  —  svo  að  þú  syngir  guði  lofgjörð,  fyrir 
alt  er  hann  hefir  til  þín  gert,  og  vegsamir  nafn 
hans  um  aldir  alda  " 


„Eftir  lifir  minning  mæt,  þótt  maðurinn  deyi." 

Sjera  porvaldur  Böðvarsson  er  löngu  dáinn,  en 
minning  hans  lifir  enn,  og  mun  lengi  lifa.  Sálmar 
hans  munu  lengi  halda  minningu  hans  á  lofti,  og 
alt  var  starf  hans  merkilegt  og  blessunarríkt.  — 
Drottinn  gefi,  að  Island  eignist  sem  flesta  hans  lika 
að  andlegu  atgerfi  og  mannkostum. 


jón  Guðmundsson  ritstjóri  og  alþingism. 


Jón  Guðmundsson  alþingismaður  og  ritstjóri  er 
fæddur  15.  desember  1807.  Faðir  hans,  Guðmundur 
Bernharðsson,  fátækur  ráðvendnis-  og  sómamaður, 
bjó  um  tíma  í  Melshúsum  við  Reykjavik;  var  þá 
skólinn  kominn  í  Reykjavík,  og  sóttu  skólapiltar 
mjög  eftir  að  koma  sjer  fyrir  hjá  honum. 

Sex  ára  gamall  misti  Jón  föður  sinn,  en  mundi 
hann  þó  vel;  einkum  var  Jóni  minnisstætt,  hve  hjart- 
aniega  faðir  hans  bað  guð  fyrir  honum  oft  og  ein- 
att.  Gjörla  mundi  Jón  og  hið  síðasta  sinn,  er  faðir 
hans  fór  úr  Reykjavík,  og  þau  foreldrar  Jóns  leiddu 
hann  á  milli  sin  fram  Melana;  þá  fór  Guðmundur 
austur  i  Ölves  til  skyldfólks  sins,  og  andaðist  þar. 
Eftir  dauða  hans  bjó  Ingunn,  móðir  Jóns,  við  fá- 
tækt  i  Melshúsum,  og  var  Jón  hjá  henni,  þar  til  er 
hann  var  7  vetra.  Snemma  þótti  Jón  hiði  mesta 
efnisbarn,  og  ávalt  var  hann  að  leikum  forsprakki 
hinna  barnanna  þar  í  þorpinu,  og  eignuðu  þau  hon- 
um  brekkuna  frá  Melshúsum  og  ofan  að  tjörninni 
og  kölluðu  Jónsbrekku. 

Svo  bar  við  einu  sinni,  er  Jón  var  7  ára,  að  hann 

26 


402 


fór  með  móður  sinni  inn  í  Reykjavík,  og  komu  þau 
til  Bjerings  kaupmanns;  þar  kom  kaupmannskon- 
an  út  með  ársgamla  telpu  á  handleggnum;  henni 
leist  þegar  vel  á  drenginn,  og  bauð  móður  Jóns  að  taka 
hann  um  hálfsmánaðartíma;  kvað  það  rjettast,  að 
Grjeta  litla  gæfi  honum  með  sjer  grautinn  sinn,en  svo 
fór,  að  vistin  varð  nokkuð  lengri,  því  hjá  þeim  hjón- 
um  var  Jón  eins  og  i  bestu  foreldrahúsum,  til  þess 
er  hann  var  15  vetra.  J>au  hjónin  komu  honum  i 
barnaskólann,  er  þá  var  i  Reykjavík,  og  Árni  Reyni- 
staðamágur  hjelt;  þar  lærði  Jón  lestur,  skrift,  reikn- 
ing  og  kverið,  og  var  staðfestur  á  13.  ári  af  Árna 
Helgasyni,  er  þá  var  prestur  i  Reykjavik.  Alla  þá 
stund,  er  Jón  var  hjá  Bjering,  var  hann  litill  vexti, 
en  öllum,  sem  sáu  þennan  Utla  pilt,  þótti  eftirtekt- 
arvert,  hve  ófeiminn  hann  var  og  einarður,  og 
hve  skorinort  og  skýrt  hann  sagði  erindi  sín,  er  hann 
var  sendur,  og  oft  hafði  Sigurður  land-  og  bæjar- 
fógeti  Thorgrimsson  talaði  um  það,  að  Jón  væri  hk- 
legt  mannsefni,  þvi  oft  var  Jón  sendur  frá  fóstra 
sínum  með  skipaskírteini  og  þvi  um  likt  til  Thor- 
grímssons. 

pegav  Jón  var  15  ára,  varð  Bjering  að  sleppa 
versluninni,  og  urðu  þau  hjón  öreiga;  fór  Jón  þá 
til  Sigurðar  bónda  Gislasonar  á  Indriðastöðum  í 
Skorradal,  frænda  sins;  voru  þeir  Jón  bræðrungar. 
Jón  fór  sjóveg  úr  Reykjavik  upp  á  Akranes,  og  var 
nóttina  á  Innra-Hólmi,  hjá  ólafi  sekretera,  er  síðar 
var  i  Viðey,  og  svaf  um  nóttina  hjá  Birni  porvalds- 
syni,  er  síðar  varð  mágur  hans  og  ástvinur;  þetta 
var  um  vorið  1822,  sama  vorið  sem  sjera  porvaldur. 


403 

faðir  Bjarnar  þessa,  fluttist  frá  Holti  i  Önundarfirði 
suður  að  Melum.  Jón  var  sumar  þetta  hjá  Sigurði 
bónda,  frænda  sinum,  er  þá  þegar  fann,  að  hann 
mundi  betur  fallinn  til  bóknáms  en  bændavinnu. 
Hann  kom  honum  þvi  þegar  um  haustið  að  Melum 
til  sjera  iporvalds,  til  að  læra  undir  skóla.  Jón  kom 
að  Melum  11.  okt.  1822,  og  voru  þá  öll  eldri  systkin- 
in  í  skógi,  en  Hólmfriður,  þá  10  vetra,  og  Kristín, 
9  vetra,  hlupu  út  til  að  sjá  litla  drenginn;  mintist 
Jón  þess  oft  sjálfur,  hvað  sjer  hefði  þótt  merkilegt 
kvöldið  eftir,  þegar  farið  var  að  lesa  húslesturinn, 
að  sjá  allan  barnahópinn  með  þessum  dökkva  augna- 
umbúningi. 

Á  Melum  var  Jón  veturna  1822—23  og  1823—24, 
en  á  sumrin  var  hann  hjá  frænda  sínum  á  Indriða- 
stöðum,  er  oft  ljeði  hann  sem  meðreiðardreng  ým- 
ist  sjera  Jóni  Backmann  eða  sjera  Pjetri  Stephen- 
sen,  er  síðar  varð  prestur  á  ólafsvöllum,  en  var  um 
þessar  mundi  bóndi  i  pingnesi  i  Borgarfirði.  Hann 
fór  og  margar  sendiferðir  fyrir  ýmsa  menn  til 
Reykjavíkur  og  eitthvert  sinn,  fóru  þeir  eina  sendi- 
ferð  saman,  Ólafur  Pálsson,  fóstursonur  sjera  por- 
valds,  og  Jón.  peir  voru  sendir  suður  i  Reykjavík 
með  kú  til  sölu,  en  urðu  siðbúnir  þaðan  um  kvöld- 
ið,  og  urðu  að  liggja  úti  i  Fossárhlíðinni.  En  áttu 
þar  hina  bestu  nótt,  og  höfðu  yfir  sjer  kýrskinnið; 
mintust  þeir  þessarar  farar  með  ánægju,  þegar 
Ólafur  var  orðinn  prestur  Jóns  í  Reykjavík. 

Haustið  1824  fór  Jón  i  Besststaðaskóla,  og  settist 
þar  næstur  þeim  er  neðstur  sat,  Jóni  Brynjólfssyni, 
síðast  presti  í  Kálfholti.  Við  miðsvetrarprófið  hjálp^ 

26* 


404 


aði  Jón  Guðmundsson  nafna  sinum  með  reiknings- 
dæmi,  en  fyrir  það  fór  Jón  Brynjólfsson  upp  fyrir 
hann;  en  við  vorprófið  fór  Jón  Guðmundsson  upp 
fyrir  nafna  sinn  aftur,  og  hrapaði  ekki  úr  því. 

Sumarið  þar  eftir  var  Jón  lengstum  á  Indriða- 
stöðum,  en  mánaðartíma  á  Melum  um  haustið,  og 
varð  samferða  i  skólann  Stefáni  porvaldssyni,  sem 
prófastur  varð  i  Stafaholti;  var  Jón  oft  angurvær 
það  haust  og  kviðinn,  og  kvaðst  mundu  deyja  um 
veturinn;  og  þann  sama  vetur  sýktist  hann  af  mein- 
semd  þeirri,  er  gerði  hann  að  örkumla  manni  til 
æfiloka.  Var  hann  þá  fluttur  inn  i  Reykjavík  til 
móður  sinnar,  og  var  hjá  henni,  það  sem  eftir  var 
vetrarins.  Veturinn  eftir,  1826 — 27,  tók  sjera  por- 
valdur  á  Melum  hann,  og  dvaldi  Jón  hjá  honum 
vetrarlangt,  löngum  mjög  veikur,  og  f  jekk  litið  lært; 
en  til  þess  var  hann  þó  mest  tekinn,  að  hann  gæti 
haldið  áfram  skólanámi  sinu.  penna  vetur  kendi 
hann  yngri  dætrum  sjera  porvalds  að  skrifa,  og 
var  Hólmfriði  það  minnisstætt  síðan,  að  systur  henn- 
ar  voru  að  striða  honum  með  þvi,  að  hann  gæfi  Friðu 
hvítustu  blöðin  til  að  skrifa  á.  Hún  mundi  honum 
það  lengi,  að  einu  sinni,  er  honum  voru  send  epli 
úr  Reykjavík,  þá  gaf  hann  henni  einni  heilt  epli, 
en  ekkert  hinna  systkinanna  gat  fengið  nema  hálft, 
enda  kvað  þá  Björn  upp  úr,  að  mikill  væri  vinskap- 
ur  Jóns  og  Fríðu,  er  hann  gæfi  henni  heilt  epM,  en 
þeim  hinum  að  eins  hálft  hverju.  Er  þessa  því  hjer 
getið,  þótt  barnalegt  sje,  að  það  virðist  lýsa  því,  að 
snemma  hafi  hann  felt  hug  til  Hólmfríðar,  því  að 
það  er  öllum,  sem  til  þektu,  efalaust  mál,  að  þessi 


405 


Fríða  (Hólmfríður  'porvaldsdótir)  er  á  barnsaldri 
þáði  þakklátlega  þessa  „velgerninga"  fóstbróður  síns, 
hafi  goldið  allra  kvenna  best  æskuvinfengið  með 
ævarandi  trygð,  og  er  þetta  tekið  eftir  frásögn  henn- 
ar  sem  og  fleira  í  þessu  erindi. 

Vorið  1827  fluttist  sjera  porvaldur  að  Holti  und- 
ir  Eyjafjöllum;  fór  þá  Jón  aftur  til  móður  sinn- 
ar,  og  sótti  um  að  komast  i  skólann,  en  var  synjað. 
Var  hann  þann  vetur  hjá  móður  sinni,  og  hafði 
ofan  af  fyrir  sjer  með  því  að  skrifa  almanök  og 
rímur  og  ýmislegt  fyrir  fólk.  Oft  mintist  Jón  á,  að 
litið  atvik  um  vorið  1828  hafi  valdið  hinum  mestu* 
breytingum  á  lífskjörum  hans.  Hann  gekk  þá  einu 
sinni  sem  oftar  frá  Melshúsum  inn  i  Reykjavik,  og 
lá  leið  hans  fram  hjá  húsi  Sigurðar  landfógeta  (húsi 
þvi,  sem  Jón  Guðmundsson  eignaðist  síðar  og  bjó  i 
til  dauðadags) .  Sigurður  landf  ógeti  var  á  leið  norður 
í  gömlu  biskupsstofuna;  en  af  þvi  að  dyr  voru  lukt- 
ar,  er  vissu  út  að  götunni,  komst  hann  ekki  inn  taf- 
arlaust,  og  gekk  Jón  fram  á  hann  og  heilsar  hon- 
um.  Sigurður  tekur  kveðju  hans  og  spyr,  hvernig 
honum  líði.  Jón  segir  sjer  liði  nógu  vel,  en  hafi  þó 
heldur  litið  að  gera,  „en  kannske  þjer  hafið  eitthvað 
handa  mjer,  sem  jeg  gæti  gert."  „J?ú  getur  komið 
á  morgun,"  segir  Sigurður,  og  tók  Jón  þvi  þakk- 
samlega  og  fór  hann  heim  erindi  feginn,  en  móðir 
hans  og  aðrir  kunningjar  löttu  hann  mjög  þess  að 
fara  til  Sigurðar,  kváðu  hann  að  raunalitlu  reka  frá 
sjer  fullorðna  menn,  og  það  þótt  dugandi  menn 
væru;  en  Jón  fór  alt  að  einu,  hvað  sem  hver  sagði 
og  var  hinn  öruggasti.  Sigurður  tók  honum  vel,  og 


406 


fjekk  honum  eitthvað  að  skrifa,  en  segir  jafnframt, 
að  ekki  fái  hann  kaup  hjá  sjer,  ef  honum  liki  ekki 
við  hann,  enda  megi  hann  þá  fara.  Er  Jón  nú  hjá 
Sigurði  fram  eftir  vori.  J>á  var  i  Reykjavík  kaup- 
maður  sá,  er  Rist  hjet.  Hann  bað  Jón  að  fara  til 
sín  og  bauð  honum  sæmilegt  kaup,  og  það  ætlaði 
Jón  að  þiggja.  En  er  Sigurður  frjetti  þetta,  segir 
hann  við  Jón:  „Nú,  þú  ætlar  þá  að  fara  til  Rist." 
Jón  segir,  að  hann  hefði  heitið  sjer  kaupi,  og  án 
þess  gæti  hann  ekki  komist  af.  Sigurður  kvað  hann 
mega  fara,  þvi  sist  væri  skortur  á  slikum  mönnum. 
en  spurði,  hvort  hann  hefði  heyrt  getið  um  nokkurn 
mann,  sem  hjá  sjer  hefði  verið,  svo  að  eigi  fengi 
kaup,  ef  honum  hefði  líkað  við  hann;  talaðist  þá 
svo  til,  að  Jón  bað  Rist  um  uppgjöf  á  vistinni,  og 
varð  hjá  Sigurði,  er  upp  frá  þvi  reyndist  Jóni  hinn 
tryggasti  styrktarmaður,  og  gekk  honum  að  heita 
mátti  í  föðurstað,  uns  hann  dó  1831.  Var  Jón  nú 
hjá  Sigurði  til  þess  er  hann  komst  í  skóla  aftur,  og 
svo  öðru  hvoru  hjá  Úlstrúp  eftirmanni  Sigurðar. 
Átti  Jón  það  mest  að  þakka  Sigurði,  að  hann  komst 
i  skólann,  því  að  Jón  lektor  Jónsson  var  mjög  mót- 
fallinn  því,  að  Jón  Guðmundsson  næði  aftur  inn- 
göngu  i  skólann,  af  þvi  að  hann  var  hræddur  um, 
að  veikindi  hans  og  bilun  mundu  standa  honum 
fyrir  framförum;  varð  Sigurður  áskynja  um  þetta 
og  útvegaði  Jóni  læknisvottorð  um,  að  svo  mundi  ekki 
verða.  Skömmu  síðar  kom  Jón  lektor  til  Sigurðar 
landfógeta,  og  barst  þá  talið  að  skólavist  Jóns.  Seg- 
ir  Sigurður  við  lektor:  „pév  eruð  þvi  mótfallinn,  að 
Jón  litli  komist  í  skóla."  Lektoi  kvað  það  ekki  vera 


407 


en  ljest  vera  smeykur  um,  að  hann  dytti  úr  stigan- 
um  og  slasaðist.  Út  úr  þessu  varð  hörkurifrildi  á 
milii  þessara  dándismanna,  og  meðal  annars  mælti 
Sigurður  við  lektor:  „Jeg  skal  óðara  útvega  læknis- 
attest  upp  á  það,  að  þér  sjálfur  getið  dottið  úr  stig- 
anum  og  hálsbrotnað."  Eii  hvort  sem  þeir  kýttu 
hjer  um  lengur  eða  skemur,  varð  sá  endir  á,  að 
Jón  komst  í  skólann  og  útskrifaðist  1832. 

En  er  Jón  var  orðinn  stúdent,  fór  hann  að  fullu 
og  öllu  til  Úlstrúps  fógeta,  og  var  hjá  honum  skrif- 
ari  meðan  hann  hafði  hjer  embætti.  Árið  1835  fjekk 
hann  svo  umboð  Kirkjubæjarklausturs,  en  vorið  eft- 
ir  i  april  var  hann  af  pórði  Sveinbjarnarsyni,  sett- 
um  stif tamtmanni,  skipaður  til  að  hafa  á  hendi  land- 
og  bæjarfógetaembættið,  og  gegndi  hann  þvi  til 
haustsins  1836,  er  hann  fór  austur  að  Holti  undir 
Eyjaf  jöllum,  og  þá,  26.  september,  gekk  hann  að  eiga 
æskuvinkonu  sína,  Hólmfriði  porvaldsdóttur.  pann 
vetur  voru  þau  hjón  i  Holti,  en  reistu  vorið  eftir 
bú  i  Kirkjubæ  á  Síðu,  og  bjuggu  þar  10  ár.  Höfðu 
þau  brátt  rausnarbú  og  blómgaðist  vel  hagur  þeirra, 
enda  var  þá  um  langt  skeið  hið  besta  árferði,  en 
Jón  fyrirhyggjumaður  hinn  mesti  og  útsjónarsam- 
ur.  Varð  þeim  hjónum  þar  þriggja  barna  auðið,  sem 
síðar  mun  sagt  verða.  Mörg  þau  ár  fór  hann  vor- 
þingaferðir  með  sýslumanni  Skaftfellinga,  og  kynt- 
ist  þannig  vendilega  landsháttum  þar  og  högum 
hjeraðsbúa,  og  ávann  sjer  þokka  og  traust  allra,  er 
honum  kyntust,  svo  að  hann  var  kosinn  fulltrúi  Vest- 
ur-Skaftafellssýslu,  þegar  alþingi  var  stofnað,  og 
jafnan  endurkosinn  til  þess  er  aukakosningar  fóru 


408 


fram  1869.  Á  þessum  árum  samdi  hann  reiknings- 
bók,  sem  prentuð  var  í  Viðey  1841,  og  er  hún  að 
dómi  þeirra,  er  vit  hafa  á,  mjög  hentug  lærdómsbók 
handa  unglingum,  er  tilsagnarlaust  vilja  nema  reikn- 
ing.  Var  Jóni  til  þessa  trúandi,  þvi  hann  var  mað- 
ur  vel  reikningsfær  og  þaulvanur  reikningsfærslu 
frá  þeim  árum,  er  hann  var  skrifari  þeirra  landfóget- 
anna,  Sigurðar  og  C.  R.  Úlstrúps. 

Á  þessum  árum  fór  hann  þrívegis  til  Reykjavíkur 
eftir  beiðni  Stefáns  Gunnlaugssonar  landfógeta,  til 
að  semja  fyrir  hann  fjárskýrslureikningana. 

pað  er  öllum  kunnugt,  að  hann  var  þegar  á  tveim 
hinum  fyrstu  þingum,  1845  og  1847,  talinn  einn 
hinna  liprustu  og  fjölhæfustu  þingmanna.  Og  árið 
1847  ljet  hann  laust  umboðið  og  fluttist  alfarinn  til 
Reykjavíkur. 

Tók  Stefán  landfógeti  hann  óðara  sjer  til  aðstoð- 
armanns,  og  hafði  hann  þar  meir  en  nóg  að  starfa. 
Sumarið  1848  fór  hann  utan  til  Kaupmannahafnar, 
og  ætlaði  hann  vorið  eftir  að  ganga  undir  próf  í 
dönskum  lögum,  en  það  fórst  fyrir  i  það  skiftið.  Hann 
hafði  útivist  harða  og  langa,  og  urðu  þeir  að  hleypa 
inn  i  höfn  i  Noregi.  Frjettu  þeir  þar,  að  5  íslendingar 
væru  af  konungi  kvaddir  til  fulltrúa  á  Grundvallar- 
laga  samkomuna,  en  ekki  datt  Jóni  það  i  hug,  fyr 
en  hann  kom  til  Hafnar,  að  hann  væri  einn  i  þeirra 
tölu.  Vorið  eftir  fór  hann  heim  á  þing,  og  hafði  enn 
all-langa  útivist;  komu  þeir  Jón  assessor  Johnson  og 
hann  ekki  til  Reykjavíkur,  fyr  en  7.  júlí.  Varð  hann 
fyrir  því  i  nokkuð  færri  nefndum  en  á  fyrri  þing- 
um.  pó  kom  hann  nógu  snemma  til  að  vera  kosinn 


409 


í  nefnd  þá,  er  semja  skyldi  frumvarp  til  kosningarlaga 
til  þjóðfundarins,  og  annað  um  undirskrift  konungs 
undir  hinn  íslenska  texta  laganna.  ipetta  sama  sum- 
ar  skipaði  Bang  dómsmálaráðherra  hann  til  að  gegna 
sýslumannsembættinu  í  Skaftafellssýslum  í  þrjú  ár. 
Fór  hann  því  um  haustið  1849  eftir  þing  austur  í 
sýslu  sína,  og  dvaldi  þann  vetur  í  Vík  i  Mýrdal  með 
sjera  Benedikt  Sveinssyni.  Sumarið  eftir  fór  hann 
aftur  utan,  og  var  með  honum  kona  hans  og  dóttir, 
barn  að  aldri;  las  hann  þann  vetur  undir  embættis- 
próf,  og  tók  próf  í  dönskum  lögum  vorið  1851.  Fór 
við  það  út  hingað,  og  var  eins  og  kunnugt  er  á  þjóð- 
fundinum.  En  það,  sem  gerðist  á  þjóðfundinum  1851, 
er  öllum  íslendingum  kunnugt,  og  þó  einkum  það, 
sem  framfór  9.  ágúst,  er  konungsfulltrúi  sagði  fundi 
slitið,  og  Jón  bað  um  að  mega  svara  konungsfulltrúa 
nokkrum  orðum,  en  forseti  bannaði;  stóð  þá  upp 
Jón  Sigurðsson  ásamt  flestum  þingmönnum,  og 
mótmælti  fyrir  konungs-  og  þjóðarinnar  hönd  at- 
ferli  konungsfulltrúa,  og  kvaðst  geyma  sjer  rjett  til 
að  bera  málið  fram  fyrir  konung.  Nákvæm  skýrsla 
um  það,  sem  gerðist  þann  dag,  er  í  ávarpi  því,  er 
þingmenn  sömdu  og  sendu  út  um  land,  og  prentuð 
er  í  pjóðólfi,  4.  árgangi,  bls.  290 — 292.  pað  má  sjá 
á  ávarpi  þessu,  að  Jón  Guðmundsson  hefir  átt  i  því 
mikinn  þátt  með  Jóni  Sigurðssyni,  svo  og  öðru,  er 
þá  var  gert,  enda  gleymdi  stjórnin  ekki  gjörðum 
hans,  sem  enn  mun  sagt  verða. 

Eftir  þenna  minnisstæða  þjóðfund  var  Jón  Guð- 
mundsson  kjörinn  ásamt  Jóni  Sigurðssyni  og  Eggert 
Briem  til  þess  að  fara  á  konungsfund  með  ávarp- 


410 


ið,  er  36  þjóðfundarmenn  höfðu  samið,  Eggert 
Briem  hætti  við  förina;  allir  komust  i  megna 
ónáð  hjá  stjórninni,  er  nokkuð  vildu  halda  fram 
rjettindum  þjóðarinnar.  En  þótt  Jón  væri  þá  orðinn 
kandidat  i  lögum,  og  vissi  vel,  hverjar  afleiðingar 
þessi  för  hans  mundi  hafa,  og  að  stjórnarvöldin 
mundu  verða  ógreið  á  að  veita  honum  embætti  fyr- 
ir  þessar  tiltekjur  hans,  þá  ljet  hann  það  ekki  á  sig 
fá,  eða  aftra  sjer  frá  förinni. 

Árangur  fararinnar  varð  enginn,  eins  og  öllum  er 
kunnugt.  Islendingar  fengu  árið  eftir  ómjúkt  svar, 
og  alt  sat  við  sama  keip  sem  verið  hafði  um  stjórn- 
arfyrirkomulag  landsins;  en  undanfarin  ár  höfðu 
svo  vakið  áhuga  landsmanna,  að  liklegt  var,  að  þeir 
mundu  ekki  brátt  sofna;  og  það  höfðu  reyndar  bestu 
og  vitrustu  menn  landsins  sjeð  fyrir,  að  hvað  sem 
stjórnfrelsinu  liði,  mundi  þó  í  bráð  mega  að  nokkru 
leyti  bæta  úr  þvi,  sem  aflaga  fór,  með  almennum 
samtökum  í  landinu  sjálfu.  Var  því  talið  æskilegt, 
og  það  áður  en  kunnug  urðu  úrslit  þjóðfundarins,  að 
nefndir  þær,  er  í  flestum  sýslum  höfðu  verið  kosn- 
ar  til  þess  að  undirbúa  stjórnmál  vor  undir  þjóð- 
fundinn,  störfuðu  áfram,  og  styddu  framkvæmdir 
nytsamra  fyrirtækja  í  hverri  sveit,  og  skyldi  mið- 
nefnd  sett  i  Reykjavik,  til  að  sameina  hina  dreifðu 
krafta  um  þau  fyrirtæki,  er  umfangsmest  voru.  í 
þessa  miðnefnd  var  Jón  Guðmundsson  að  vísu  ekki 
upphaflega  kvaddur,  en  frá  þvi  er  hann  flutti  til 
Reykjavikur,  hafði  hann  verið  hinn  ötulasti  stuðn- 
ingsmaður  alls  þess,  er  til  nytsemdar  mátti  verða, 
og  með  almennum  fundarhöldum  starfað  að  þvi 


411 


að  örfa  áhuga  Islendinga  á  alþjóðlegum  málum. 
og  var  þá  svo  sem  auðvitað,  að  ekki  gerði  hann  það 
nú  síður,  eftir  að  hann  kom  úr  utanför  sinni  1852, 
enda  hafði  skap  hans  ekki  mýkst  i  garð  stjórnar- 
innar  við  þær  viðtökur,  sem  þjóðfundarnefndin,  eða 
þeir  nafnar,  fengu  hjá  stjórninni.  Eh  aldrei  misti 
hann  kjarkinn,  eða  vjek  frá  sannfæringu  sinni  alla 
sina  æfi,  hvort  sem  um  stjórnmál  var  að  ræða  eða 
önnur  mál,  enda  gafst  honum  nú  tækifærið  1852,  og 
varð  hann  lífið  og  sálin  i  miðnefndinni  og  jafn- 
framt  beitti  hann  sjer  fyrir  flestum  framfaramálum 
þjóðarinnar,  og  ekki  hikaði  hann  við  að  nota  tæki- 
færið,  er  það  bauðst,  þótt  hann  hins  vegar  sæi,  hvað 
mikið  var  í  húfi  fyrir  hann  sjálfan.  Á  pingvalla- 
fundinum  1852,  11. — 12.  ágúst,  var  því  hreyft  og 
um  það  rætt,  að  þeim  nöfnum,  Jóni  Guðmundssyni 
og  Jóni  Sigurðssyni,  yrði  veittur  árlegur  styrkur  af 
frjálsum  samskotum,  uns  þeim  opnaðist  einhver  at- 
vinnuvegur;  var  sú  uppástunga  alment  studd  á  fund- 
inum  og  fjöldi  manna  gat  þess,  að  heima  í  hjeruð- 
um,  bæði  á  fundum  og  utan  funda,  hefði  þetta  kom- 
ið  til  tals,  og  hafi  flestir  hjeraðsmenn  gert  að  þvi 
góðan  róm.  Var  nefnd  kosin  i  málið,  og  lagði  hún 
fram  degi  síðar  álit  sitt,  á  þá  leið,  að  landsmenn  veittu 
þeim  Jónunum  árlegan  f  járstyrk  til  sæmilegs  lifsupp- 
eldis,  meðan  hagur  þeirra  greiddist  ekki;  og  var  til- 
lagan  samþykt.  Skyldi  Jón  Sigurðsson  hafa  sjer  til 
styrks,  fyrst  um  sinn  þetta  árið,  þá  700  ríkisdali,  sem 
afgangs  væru  samskotunum  til  utanferðar  þeirra 
árið  áður  og  skyldu  landsmenn  veita  jafnmikið  Jóni 
Guðmundssyni,  og  síðan  ár  hvert  báðum  jammikið 


412 


meðan  þess  þyrfti  við.  I  niðurlagi  nefndarálitsins 
var  þess  getið,  að  Jón  Guðmundsson  tæki  við  rit- 
stjórn  pjóðólfs  af  Sveinbirni  Hallgrímssyni,  er  ver- 
ið  hafði  ritstjóri  hans  fyrsíu  fjögur  árin.  Loks  voru 
kosnir  menn  til  þess  að  sjá  um  samskotin,  hver  í 
sinni  sýslu.  pað  yrði  of  langt  mál  hjer  að  segja 
frá  því,  hvernig  þessi  samskot  gengu  og  hvern  styrk 
þeir  nafnar  fengu.  Jeg  hefi  að  eins  getið  þessa  hjer 
til  að  sýna,  að  þjóðin  og  fundarmenn  kunnu 
að  meta  gerðir  þeirra  nafna  i  utanförinni,  og  bar- 
áttu  þeirra  fyrir  frelsi  þjóðarinnar,  og  hafa  þvi  tal- 
ið  sjer  skylt  að  launa  efíir  föngum.  Líklega  hefir 
þjóðfundurinn  litið  svo  á,  að  ritstjórn  pjóðólfs  yrði 
tekjugrein  fyrir  Jón  Guðmundsson  framvegis,  en 
það  var  öðru  nær.  Jón  tók  við  blaðinu  10.  nóvember. 
og  var  eigandi  og  ábyrgðarmaður  þess  í  21%  ár. 
Síðasta  blaðið  sem  hann  skrifaði  er  dagsett  18.  apríl 
1874.  En  5.  nóvember  1852  sendi  hann  út  ávarp  til 
kaupenda  og  lesenda  blaðsins  og  er  þetta  niðurlagið: 
„'pannig  byrja  jeg  ritstjórn  pjóðólfs  að  öllu  for- 
fallalausu  í  næsta  mánuði,  með  einlægum  vilja  mín- 
um  á  þvi  að  leysa  hana  svo  vel  af  hendi,  sem  mjer 
er  framast  unt,  með  þeim  óbifanlega  ásetningi,  að 
spara  ekki  til  þess  mina  litlu  krafta  nje  minn  mikla 
tíma,  þann  er  jeg  hef  nú,  og  með  fullu  trausti  til 
þess  að  þjer  mínir  heiðruðu  landar  munið  auð- 
sýna  bæði  sjálfum  mjer  og  svo  pjóðólfi  á  meðan  hann 
ferðast  meðal  yðar  og  á  striðið  að  heyja  undir  mínum 
merkjum,  alla  þá  velvild,  umburðarlyndi  og  nær- 
gætni,  sem  jeg  hefi  svo  fyllilega  aðnotið  og  stuðst 
við  og  uppörfast  hingað  til."  Og  Jón  Guðmundsson 


413 

I 

lofaði  ekki  meira  í  þessu  ávarpi,  en  hann  enti  alla 
sina  ritstjórnartíð.  Hann  lagði  fram  alla  krafta  sína, 
og  þá  eigi  smáa,  fyrir  málefni  þjóðarinnar,  og  það 
er  óhætt  að  fullyrða,  að  drjúgt  lagði  hann  til  allra 
framfaramála  Islands,  sem  til  umræðu  komu,  alla 
þá  stund,  er  hann  var  ritstjóri;  get  jeg  hjer  t.  d.  um 
verslunarmálið,  póstgöngur,  læknaskipunarmálið, 
almenn  samtök  til  jarðabóta,  er  öll  voru  rædd  i  pjóð- 
-ólfi;  svo  og  um  þilskipaútveg.  Um  stjórnmálabaráttu 
landsins  hefir  hann  og  ritað  marga  og  þarfa  hug- 
vekju;  og  það  ávanst  honum  enn  fremur,  að  ekki 
gat  yfirstjórnendum  landsins  til  lengdar  haldist  uppi 
að  gera  eigi  almenningi  kunn  skil  ráðsmensku  sinn- 
ar  fyrir  alþjóðarfje.  Einarðlega  átaldi  hann  og  vitti 
alt  gerræði  valdsmanna,  hvort  sem  þeir  voru  æðri 
eða  lægri,  og  ekki  siður  afskif taleysi  þeirra  og  trassa- 
dóm,  og  má  nærri  geta,  hve  vinsælt  þetta  hefir  ver- 
ið,  þar  sem  menn  eru  jafn  hörundssárir  og  hjer, 
enda  spöruðu  ekki  sumir  þeirra,  sem  fyrir  urðu,  að 
ausa  yfir  hann  allskonar  óhróðri  og  fúkyrðum,  og 
reyndu  með  öllu  móti  að  gera  hann  og  blað 
hans  óvinsælt.  En  það  efldist  ár  frá  ári,  meðfram 
nokkuð  fyrir  það,  að  augljóst  var  af  ýmsu,  að  blað- 
ið  átti  ekki  góðum  byr  að  fagna  hjá  sumum  æðstu 
stjórnendum  landsins,  sem  þóttust  skyldir  til  jafnt 
i  einu  sem  öðru  að  gera  ekki  of  greiða  götu  Jóns 
Guðmundssonar,  er  stjórninhafðiáhonumhina  mestu 
vanþóknun  alt  í  frá  1851.  pannig  gat  hann  með  þeim 
einum  kosti  fengið  pjóðólf  prentaðan  i  landsprent- 
smiðjunni,  að  hann  borgaði  út  i  hönd  prentun  á 
hverri  örk  blaðsins,  jafnóðum  og  út  kæmi,  par  sem 


414 


hins  vegar  blöðum  þeim,  sem  nú  voru  hvert  á  fæt- 
ur  öðru  að  þjóta  upp,  sum  að  undirlagi  stiftsyfir- 
valdanna,  svo  sem:  Ný  tíðindi  og  Ingólfur,  var  veitt 
sem  mest  linkind  um  greiðslu  prentkostnaðar,  og 
þegar  á  brast  lenti  skellurinn  á  landsprentsmiðjunni. 
En  6  árum  eftir  að  Ingólfur  hætti  að  koma  út,  hófst 
nýtt  blað,  er  nefndist  „Islendingur",  og  hjeldu  hon- 
um  úti  6  nýtustu  embættismennirnir  í  Reykjavik  og 
að  auki  sjálfur  landsprentsmiðjustjórinn;  var  blað 
þetta  vandað  að  öllum  frágangi  og  i  marga  staði 
hið  fróðlegasta.  pað  kom  út  i  3  ár,  og  lá  svo  í  dái 
um  hrið,  en  þá  kom  fjórði  árgangur,  með  nýrri  rit- 
stjórn  að  nokkru  leyti.  petta  höfðingjablað  átti  alveg 
að  riða  pjóðólf  ofan,  en  svo  fór,  að  pjóðólfur  gat 
gert  útfararminningu  þessa  blaðs,  og  meira  að  segja, 
ritstjóri  pjóðólfs  var  rúmum  tveimur  árum  eftir 
að  blaðið  hafði  lognast  út  af,  fenginn  til  þess  að  lög- 
sækja  útgefendurna,  um  greiðslu  til  handa  prent- 
smiðjunni  á  því,  er  eftir  stóð  af  prentkostnaði  blaðs- 
ins,  og  var  það  ekki  all-litið  fje. 

Ekki  lýsti  það  sjerlegri  greiðvikni  við  útgefanda 
pjóðólfs,  er  justitiaríus  synjaði  honum  um  að  fádóma 
yfirdómsins  til  birtingar  i  pjóðólfi,  þó  Jón  biði  fje 
fyrir.  Ekki  átti  þó  justitiarius  sín  i  neinu  að  hefna 
á  Jóni,  þvi  ávalt  hafði  hann  lokið  lofsorði  á  embætt- 
isdugnað  hans,  reglusemi  og  stjórnsemi,  sem  mak- 
legt  var,  því  ekki  var  Jóni  ritstjóra  óljúfara  að  lofa 
og  leggja  vel  í  þökk  það,  sem  lofs-  var  og  þakkar- 
vert;  en  hann  taldi  sjer  jafnan  skylt  að  víta  það,  sem 
miður  fór,  og  þetta  er  auðsætt  af  þvi,  sem  hann 
hefir  látið  ummælt  i  pjóðólfi  um  þá  Bjarna  rektor 


415 


Johnsen,  }?órð  Sveinbjörnsson  og  Pál  amtmann 
Melsteð.  Hann  var  laus  við  það,  sem  sumum,  því 
miður,  hættir  við,  að  vilja  ekki  sjá  kosti  þeirra 
manna,  er  hann  þó  vitti  mjög  í  sumu.  —  pannig 
ljet  hann  ekki  liggja  i  láginni  lofsverða  reglusemi 
Hafsteins  amtmanns,  nje  árvekni  hans  og  þrek  að 
framfylgja  nauðsynjaráðstöfunum  i  sínu  umdæmi, 
og  hefir  Hafstein  amtmaður  að  líkindum  sist  við 
þvi  búist,  að  Jón  Guðmundsson  mundi  verða  sá,  er 
djarfmannlegast  tæki  svari  hans,  þegar  hann  var 
kvaddur  utan  út  af  ráðstöfunum  sínum  i  fjárkláða- 
málinu.  Sumir  hafa  borið  Jóni  Guðmundssyni  það 
á  brýnn,  að  í  f  járkláðamálinu  hafi  hann  verið  næsta 
stefnulaus,  og  segja,  að  fyrst  hafi  hann  verið  lækn- 
ingamaður,  svo  niðurskurðarmaður,  og  svo  sinn  dag- 
inn  hVað.  En  þetta  er  alls  eigi  svo.  Frá  upphafi  til 
enda  var  hann  lækningamaður,  þar  sem  lækningunni 
yrði  við  komið,  en  þegar  það  sást,  hve  óhöndulega  og 
linlega  gekk  með  lækninguna  sumstaðar,  taldi  hann 
sjálfsagt  eina  úrræðið,  þó  neyðarúrræði  væri,  að  beita 
hnífnum,  ef  það  væri  dyggilega  gert,  en  ekki  með 
svikum  og  undandrætti,  eins  og  sumir  sunnlensku 
niðurskurðarmennirnir  gerðu  hvað  ef  tir  annað,  eink- 
um  Borgfirðingar,  og  reynslan  er  nú  loksins  búin 
að  sanna,  að  þetta  var  hið  skynsamlegasta  og  tiltæki- 
legasta,  og  í  þá  átt  lutu  flestar  tillögur  kláðanefnd- 
arinnar  þeirrar,  er  Jón  var  skipaður  i  veturinn 
1866,  ásamt  Árna  Thorsteinsson  og  Magnúsi  i  Bráð- 
ræði,  og  átti  að  vera  stiftamtmanni  til  ráðuneytis 
og  aðstoðar  í  fjárkláðamálinu.  Sat  nefnd  sú  i  hálft 
annað  ár,  en  varð  litt  ágengt,  því  ekki  f  jekst  almenn- 


416 


ur  niðurskurður  á  kláðasvæðinu  og  lækningar  eigi 
tiltækilegar  þar  sumstaðar.  En  hver  sem  er  eða  hef- 
ir  verið  dómur  skynbærra  manna  um  blaðamensku 
Jóns,  er  það  efalaust  mál,  að  nafn  hans  mun  lengi 
uppi  verða  fyrir  það,  að  hann  hóf  fyrstur  manna 
blaðamensku  á  íslandi  til  viðlika  vegs  og  gengis  að 
sinu  leyti  og  á  sjer  stað  i  öðrum  löndum. 

Af  þeim  margvíslegu  störfum  og  sýslunum,  er 
Jón  hafði  á  hendi  þessi  rúm  21  ár,  er  hann  gaf  út 
pjóðólf,  er  þess  þegar  getið,  að  hann  var  þingmað- 
ur  Vestur-Skaftafellssýslu  frá  1845—1869.  —  Á 
þinginu  1853  var  hann  i  fleiri  nefndum  en  nokkur 
annar  og  hafði  svo,  sem  forseti  vottar,  með  stök- 
um  dugnaði  leyst  af  hendi  framsöguna  i  vandasöm- 
ustu  og  yfirgripsmestu  málum  á  því  þingi;  voru 
þau:  stjórnarskrármálið,  jarðamatsmálið  og  versl- 
unarmálið.  Arið  1855  var  hann  kosinn  varaforseti, 
og  gegndi  þvi  oft  forsetastörfum  með  því  að  forsetinn, 
Hannes  prófastur  Stephensen,  var  oft  sjúkur.  pá 
var  hann  af  alþingi  kosinn  i  nefnd  til  þess  að  endur- 
skoða,  á  milli  þinga,  jarðamatið  1849 — 1850.  Voru 
og  í  þeirri  nefnd  Jón  Pjetursson  og  V.  Finsen.  Enn 
var  hann  varaforseti  1857,  1863  og  1865.  Árið  1859 
var  hann  kosinn  í  milliþinganefnd  með  þeim  Jóni 
Pjeturssyni  og  V.  Finsen  til  að  semja  frumvarp  tii 
vinnuhjúalaga. 

Alt  fram  að  árinu  1858,  var  Jón  í  „banni"  frá  því 
er  hann  hafði  faríð  utan  1851,  og  hafði  verið  synj- 
að  um  hvað  eina,  er  heitið  gæti  embætti  eða  opinber 
sýslan.  En  það  ár,  20.  júlí,  var  hann  settur  mála- 
flutningsmaður  við  yfirdóminn,  og  fjekk  á  ári  hverju 


417 


250  ríkisdali;  var  þetta  kaup  að  vísu  ekki  mikið,  en 
embættið  gaf  vissar  vændir  talsverðra  aukatekna. 

Árið  1862  skipuðu  stiftsyfirvöldin  Jón  i  nefnd  þá, 
sem  ráðgast  skyldi  um  breytingu  á  reglugerð  latinu- 
skólans;  voru  i  þá  nefnd  skipaðir  af  stjórninni  Bjarni 
rektor,  Dr.  Pjetur  Pjetursson,  þá  forstöðumaður 
prestaskólans,  en  stiftsyfirvöldin  skipuðu  í  nefnd- 
ina,  auk  Jóns  Guðmundssonar,  þá  Dr.  Jón  Hjaltalin 
og  sjera  Ólaf  Pálsson.  Jón  hafði  ávalt  látið  sjer  ant 
um  veg  og  sóma  skólans,  og  reyndar  beggja  jafnt, 
latínuskólans  og  prestaskólans,  enda  tel  jeg  það 
mjög  vansjeð,  að  honum  hefði  getað  skihst,  að  það 
væri  sjálfsögð  skylda  fyrir  biskup  landsins  að  láta 
sjer  fyrst  og  fremst  um  það  hugað  að  stilla  þekk- 
ingarkröfunum  við  prestaskólann  svo  í  hóf,  að  ávalt 
væru  fáanlegir  hæfilegir  prestar  til  rýru  brauðanna 
hjer  á  landi,  þvi  það  er  mála  sannast,  að  þótt  Jón 
Guðmundsson  væri  sjálfur  ekki  framúrskarandi 
fræði-  eða  lærdómsmaður,  þá  unni  hann  þó  öllum 
góðum  fræðum  og  sannri  mentun  og  virti  mikils, 
og  vildi  að  þeim  hlynna  á  allan  hátt. 

Arin  1855  og  1861  var  Jón  forseti  alþingis,  og 
leysti  það  starf  ágætavel  af  hendi,  sem  við  mátti 
búast  af  honum,  er  hann  var  vanur  þingstörfum  og 
stakur  elju-  og  iðjumaður.  \pess  er  fyrr  getið,  að 
hann  hafi  átt  sæti  á  þingi,  uns  aukakosningar  fóru 
fram  1869;  þá  höfnuðu  Skaftfellingar  sinum  forna 
þingmanni,  og  er  ekki  laust  við,  að  það  sje  vottur 
um  talsvert  lauslyndi,  ef  ekki  væri  hægt  að  afsaka 
það  með  þvi  fyrirkomulagi,  sem  þá  var  á  kosning- 
arlögunum  hjer  á  landi,  og  óhafandi  var,  sem  oft 

27  , 


418 


mátti  sjá.  Svo  sem  við  mátti  búast,  vildi  sveitar- 
fjelagið,  er  hafði  jafn  fjölhæfan  og  reyndan  mann  í 
sínu  liði  sem  Jón  var,  færa  sjer  í  nyt  dugnað  hans 
og  atorku,  og  var  hann  þvi  kjörinn  bæjarfulltrúi 
árið  1856,  og  gegndi  því  starfi  i  12  ár,  og  af 
þeim  12  árum  var  hann  10  ár  oddviti  bæjarfull- 
trúanna.  Varði  hann  af  alefli  rjettindi  bæjarins,  og 
ljet  sjer  i  öllu  um  það  hugað,  að  ekki  væri  af  vald- 
stjórninni  í  neinu  skertur  hinn  fyrsti  visir  frjáls- 
legrar  sveitarstjórnar,  er  hjer  á  landi  var  fenginn  í 
bæjarstjórnarlögum  Reykjavikur. 

Á  öndverðum  vetri  1869  fór  Jón  Guðmundsson 
utan,  og  var  ytra  þann  vetur,  einkum  til  þess  að 
leita  sjer  hvildar,  þvi  hann  var  orðinn  maður  næsta 
lúinn  sem  nærri  má  geta,  er  annir  höfðu  sí  og  æ 
hlaðist  á  hann,  frá  þvi  er  hann  kom  til  Reykjavík- 
ur.  J?vi  auk  starfa  þeirra,  er  þegar  er  vikið  á,  var 
mjög  til  hans  leitað  hvaðanæva;  átti  hann  og  mikið 
við  málaflutninv,  og  hafði  brjefaviðskifti  við  menn 
um  alt  land. 

Fimm  árum  síðar  fór  hann  enn  utan,  í  erindum 
verslunarf jelags,  er  hafist  hafði  þá  fyrir  tveim  árum 
i  Reykjavik,  mest  fyrir  forgöngu  og  hvatir  hans, 
enda  var  hann  aðalráðsmaður  þess  fjelags  hin  síð- 
ustu  ár  æfi  sinnar;  komst  fjelag  þetta  vel  á  legg  fyr- 
ir  umsýslan  hans  og  stóð  enn  1881,  og  þreifst  vel, 
þótt  aldrei  yrði  það  umfangsmikið.  En  meðfram 
fór  hann  og  þessa  ferð  til  þess  að  finna  dóttur  sína, 
sem  þá  var  fyrir  nokkrum  árum  gift  Dr.  H.  Krabbe; 
veittist  honum  þá  sú  ánægja,  að  verða  guðfaðir  dótt- 


419 


ursonar  síns,  Jóns,  er  fæddist  5.  janúar  1874,  sama 
dag  dg  stjórnarskrá  Islands  hlaut  samþykki  konungs. 

pá  var  Jón  og  í  þeirri  nefnd,  er  kosin  var  til  að  hafa 
á  hendi  forstöðu  og  undirbúning  þjóðhátiðarinnar 
á  pingvöllum,  og  fór  sú  hátíð  fram  hið  besta,  svo 
sem  kunnugt  er. 

pess  er  áður  getið,  að  jafnskjótt  sem  Jón  Guð- 
mundsson  kom  til  Reykjavíkur,  fjekk  hann  nóg  að 
starfa;  þó  var  það  einkum  eftir  að  hann  1852  var 
sestur  þar  að  fyrir  fult  og  alt,  að  annir  hlóðust  á 
hann.  Var  það  þó  ekki  fyrir  þá  sök,  að  yfirvöldin 
hlyntu  að  honum  eða  útveguðu  honum  atvinnu; 
þvert  á  móti.  Skipaði  þáverandi  stiftamtmaður  oft 
alveg  ólögfróða  menn  til  málaflutnings  til  þess  að 
hleypa  Jóni  ekki  að.  En  traust  það  og  vinsældir,  er 
hann  þegar  hafði  aflað  sjer  hjá  allri  alþýðu  manna, 
bættu  honum  þetta  upp.  Með  frábærri  iðjusemi  og 
reglusemi,  vanst  honum  timi  til  hvers  eins,  er  að 
honum  kallaði,  hversu  margvísleg  og  sundurleit  sem 
störfin  voru,  er  á  hann  hlóðust.  peir,  er  ekki  þektu 
til,  geta  varla  trúað  því,  hversu  þolgóður  Jón  Guð- 
mundsson  var  við  störf  dag  eftir  dag;  var  það  oft, 
að  hann  gaf  sjer  naumast  tíma  til  að  matast,  og  oft 
svaf  hann  ekki  nema  2 — 3  stundir  í  sólarhringii 
um,  og  bar  lengi  vel  ekkert  á  því,  að  þetta  biti  á 
hann,  þvi  fjörið  og  þolið  var  frábærlega  mikið; 
mundi  margur,  er  tilsýndar  sá  hann,  hafa  hugsað. 
að  af  honum  væri  ekki  mikils  að  vænta.  En  er  bet- 
ur  var  að  gætt,  duldist  það  engum,  að  hjer  var  eng- 
inn  miðlungsmaður  á  ferðinni,  hvorki  að  viti  nje 
dugnaði,  því  að  elju  og  þrek,  kapp  og  áhuga  átti 

27* 


420 


Jón  Guðmundsson  flestum  mönnum  framar.  Vits- 
munirnir  voru  og  í  besta  lagi,  skarpur  skilningur 
og  skýr  greind  og  samfara  þessu  öllu  var  einurð, 
staðfesta  og  einbeittur  vilji  Jón  var  vel  máli  farinu, 
þótt  ekki  væru  ræður  hans  að  þvi  skapi  áheyrilegar 
sem  þær  voru  of t  röggsamlegar;  bar  það  til,  að  hann 
var  nokkuð  stirðmáll,  uns  honum  rann  í  skap,  en 
þá  mæltist  honum  oft  manna  best  og  snjallast. 

Svo  sem  vænta  má,  er  all-mikill  munur  á  því, 
sem  hann  hefir  best  ritað,  og  hinu,  sem  lakara  er. 
Ber  margt  af  því,  er  hann  hefir  ritað  hin  síðari  ár- 
in,  vott  um  þreytu  þá  og  lúa,  er  þá  var  farin  að 
sækja  á  hann. 

pess  er  áður  getið,  að  árið  1836,  26.  september, 
gekk  hann  að  eiga  Hóimfriði  porvaldsdóttur.  pau 
áttu  3  börn: 

1.  porvaldur,  hjeraðslæknir  á  ísafirði,  fæddur  3. 
september  1837. 

2.  Sigurður,  fangavörður  í  Reykjavik,  fæddur  31. 
janúar  1839. 

3.  Kristín,  fædd  25.  mai  1841;  gift  Dr.  H.  Krabbe 
prófessor  við  hinn  konunglega  dýralækninga-  og 
búnaðarskóla  í  Kaupmannahöfn. 

|?au  hjón,  Jón  Guðmundsson  og  Hólmfriður  kona 
hans,  lifðu  saman  alla  æfi  hinu  ástúðlegasta  hjóna- 
bandi;  var  heimili  þeirra  alkunnugt  að  frábærri 
rausn  og  gestrisni,  og  heimilisbragur  hinn  besti. 
Bar  ekki  síst  á  þessu,  eftir  að  þau  fluttu  til  Reykja- 
víkur,  enda  var  þar  jafnan  saman  kominn  mesti 
f  jöldi  skólapilta  og  annara  ungra  manna,  sem  nutu 


421 


þar  gestrisni  og  gleðskapar.  Átti  kona  Jóns  ekki 
minstan  þáttinn  i  því,  er  hún  var  mæta  vel  að  sjer, 
og  kunni  margt  til  skemtunar,  t.  d.  kunni  hún  kynstrin 
öll  af  rímum  og  vísum,  og  var  það  oft,  að  hún  kvaðst 
á  við  skólapilta,  og  haf  ði  ætið  betm*.  Of  t  voru  hald- 
in  sjerstök  skemtikvöld,  og  þá  sungið,  lesið  upp  og 
stundum  leikin  smáleikrit. 

Jón  Guðmundsson  var  sæmilegur  taflmaður,  og 
tefldi  hann  oft  við  pilta,  bæði  skák  og  kotru,  og 
stundum  einn  á  móti  mörgum.  —  Skólapiltar,  sem 
„heimavistir"  höfðu,  voru  þar  tiðastir  gestir,  og  þeir 
sem  lásu  í  sjálfum  skólanum,  dvöldu  á  heimili  hans 
öllum  stundum,  er  þeir  gátu  þvi  við  komið;  máttuþeir 
vera  utan  skólans  frá  kl.  2 — 4  daglega,  og  var  þá 
mikið  kapp  lagt  á  að  komast  sem  fyrst  heim  til 
Jóns  Guðmundssonar,  þvi  þeir,  sem  þangað  urðu 
fyrstir,  fengu  að  nota  taflborðið  og  kotruna  þrisvar 
sinnum  i  röð,  svo  þeir,  sem  næstir  komu,  og  svo 
koll  af  kolli. 

pað  var  þvi  sist  furða,  þótt  piltar  sæktu  á  heimili 
þeirra,  og  yrðu  þar  brátt  alveg  eins  og  „heima  hjá 
sjer",  enda  ljetu  hjónin  sjer  mjög  ant  um  þá  að 
öllu  leyti,  og  ekki  síst  þá,  er  snauðastir  voru,  og 
fæsta  áttu  að.  Ljet  Jón  það  sannast  hjer  sem  oft- 
ar,  að  hann  mundi  vel,  er  hann  átti  sjálfur  við  fá- 
tækt  að  berjast,  og  mintist  þess  nú,  með  þvi  að 
hlaupa  undir  bagga  með  þeim,  er  lítið  áttu  traust 
og  aðstoð  sem  hann  í  æsku. 

Á  heimili  sínu  var  Jón  maður  glaðlyndur  og  jafn- 
lyndur,  og  sagði  oft  i  gamni  við  skólapilta,  þá  er 
hjá  honum  voru,  að  ellin  gæti  aldrei  færst  yfir  þá, 


422 


er  einlægt  væru  í  sveit  ungra  manna.  Hann  hjelt 
og  mjög  til  mannfagnaðar,  og  þótti  gaman  að  söng 
og  hljóðfæraslætti,  og  ljek  enda  sjálfur  á  hljóðpípu. 
Allra  heimila  islenskast  var  hans  heimili  talið  i 
Reykjavík  um  þessar  jnundir;  og  þótti  hverjum 
námsmanni,  sem  til  Reykjavíkur  kom,  hið  mesta 
lán  að  koma  þar  og  kynnast  þvi.  Allra  manna  var 
Jón  tryggastur  og  frændræknastur,  og  taldi  sjer 
engu  siður  skylda  ættingja  konu  sinnar  en  sina. 

Af  þarflegum  stofnunum,  er  á  hans  dögum  hóf- 
ust,  má  telja  prestsekknasjóðinn,  er  var  stofnaður 
fyrst  og  fremst  að  hans  hvötum,  og  var  hann  alla 
æfi  hinn  ótrauðasti  styrktarmaður  hans.  pannig 
ánafnaði  hann  þeim  sjóði  %o  hluta  skuldlausra 
eigna  sinna  eða  100  ríkisdali  eftir  sinn  dag,  og  galt 
sjóðnum  leigu  af  100  rikisdölum  á  ári  hverju  frá 
þvi  er  hann  ánafnaði  honum  gjöfina,  26.  september 
1861,  i  minningu  þess  að  þá  hafði  hann  verið  25 
ár  í  hjónabandi. 

Jafnstóra  upphæð  ánafnaði  hami  þá  bræðrasjóði 
latinuskóla  Reykjavikur. 

Á  siðustu  æfiárum  Jóns  Guðmundssonar  tók 
starfsþol  hans  nokkuð  að  láta  á  sjá,  þótt  af  miklu 
væri  að  taka,  og  hafði  hann  þá  oftar  en  einu  sinni 
orð  á  þvi,  að  hætta  við  útgáfu  og  ritstjórn  pjóð- 
ólfs;  þó  varð  ekki  af  þvi  fyrr  en  vorið  1874,  enda 
var  þá  vanheilsa  mjög  farin  að  sækja  á  hann. 

18.  apríl  1874,  í  24.  tölublaði  26.  árgangs,  kvaddi 
hann  Islendinga  sem  ritstjóri  pjóðólfs.  Sú  kveðja 
lýsir  honum  svo  vel,  að  jeg  tek  hana  hjer  upp,  orð- 
rjetta: 


423 


„Háttvirtu,  ástkæru  íslendingar!  Eign  minni  og 
útgáfu  á  blaðinu  ipjóðólfi,  og  öllum  umráðum  mín- 
um  og  afskiftum  af  honum,  er  nú  lokið  með  þessu 
tölublaði  hans,  eins  og  fyr  var  sagt,  og  svo  sem 
blaðsins  heiðraði  eigandi  og  útgefandi,  sá  sem  nú 
er  orðinn,  hefir  boðað  i  ávarpi  sinu  til  Islendinga 
hjer  að  framan. 

Jeg  segi  yður  það  fyrir  sann,  mínir  ástkæru  land- 
ar!  jeg  legg  ekki  svo  frá  mjer  starfa  þenna,  er  jeg 
nú  hefi  á  hendi  haft  um  22  vetur  samfleytt,  að  jeg 
sje  tilfinningarlaus  um  þessa  skilnaðarstundu.  pað  var 
fríviljugt  fyrir  mjer,  —  eður  af  persónulegu  „frjálsu 
fullveldi  mínu"  yfir  sjálfum  mjer,  kjörum  minum  og 
allri  framtíð,  að  jeg  hafnaði  embættisveginum;  stóð 
hann  mjer  þó  opinn  sem  öðrum,  hefði  jeg  fremur 
viljað  hallast  að  stjórnarflokknum  á  þjóðfundinum 
1851,  heldur  en  að  þjóðernisflokki  og  þjóðrjettind- 
um  íslendinga.  En  þetta  olli  því,  að  jeg  varð  ekki 
embættismaður  heldur  blaðamaðaur.  Eigi  var  jeg 
samt  þá,  nje  er  enn,  svo  skyni  skroppinn,  að  ekki 
lægi  ljóst  fyrir  mjer  að  embættisstaðan  hefði  óliku 
glæsilegri  framtíð  i  skauti  sinu  og  betri  og  náðugri 
daga  fyrir  mig  sem  aðra,  heldur  en  hin  leiðin.  Hefi 
jeg  fundið  til  þess  fyrr  og  síðar  að  þessa  all-löngu 
þjónustu  mína  hjá  yður  við  blaðstarfann  hafið  ein- 
mitt  þjer,  landar  mínir,  átt  mestan  og  bestan  þátt 
i  að  gera  þakknæmilegri  og  þægilegri  fyrir  mig  held- 
ur  en  jeg  og  aðrir  gátu  búist  við;  og  hefir  þó  eigi 
verið  erfiðleikalaust  og  án  baráttu  nokkurrar,  eins 
og  ekki  hefir  leynt  sjer. 

En  óþarft  er  að  fara  lengra  út  í  þau  mál  að  sinni; 


424 


vitanlegt  er,  að  eigi  skapast  dugandis  þlaðamenn 
heldur  en  nýtir  menn  að  öðru,  með  orðunum  ein- 
um,  og  hvorki  með  heilræðum  nje  viðvörunum. 
Hafi  jeg  staðið  nýtilega  að  nokkru  í  þessari  stöðu 
minni,  hafi  pjóðólfur  gagnað  að  nokkru  landi  og 
lýð,  þá  er  það  að  þakka  löndum  mínum,  íslending- 
um  yfir  höfuð,  en  þó  einkanlega  Sunnlendingum, 
engu  síður  en  sjálfum  mjer;  þeir  hafa  lagst  á  eitt 
og  verið  mjer  samtaka  i  þvi  að  reisa  og  styðja 
pjóðólf  fram  á  þennan  dag.  Með  þessu,  með  vel- 
vild  þeirri,  trygð  og  trausti  er  allur  þorri  landa 
minna  þeirra  sem  nokkurs  eru  um  megnugir,  hafa 
auðsýnt  mjer  svo  ríkulega  og  staðfastlega,  liafið 
þjer  gert  mjer  blaðamanns-stöðu  mína  og  allan 
starfa  svo  margfalt  ljettari  og  viðunanlegri,  og 
lengt  hann  fram  á  þau  efri  æfiárin,  er  þrek  og  dug- 
ur  vill  alment  bila  hvern  sem  er;  hjer  var  komið 
meir  en  mál  til,  f yrir  mig,  að  hætta  leiknum  er  hann 
hæðst  fram  fór. 

piggið  þá  að  skilnaði,  ástkæru  landar,  minar 
hjartgrónar  þakkir  fyrir  alla  yðar  staðfesta  trygð 
og  velvild  við  mig  eins  i  þessu  sem  öðru.  Drottinn 
blessi  yður  alla  og  haldi  sinni  mildu  verndarhendi 
yfir  vorri  kæru  fósturjörðu  og  yfir  Islandslýð,  um 
allar  ókomnar  aldir. 

Reykjavik,  18.  dag  apríl-mán.  1874. 

Jón  Guðmundsson." 

Fornt  spakmæli  segir:  „Eigi  reynir  manninn  sið- 
ur  sótt  en  orusta."  prek  manns  reyna  bæði  sótt 


425 


og  rekkja.  Jón  Guðmundsson  sýndi  best,  að  hann 
hafði  til  að  bera  mikið  þolgæði  i  hinni  löngu,  þungu 
legu,  er  loks  leiddi  hann  til  hvildar.  Heyrðist  aldrei 
til  hans  æðru-orð  eða  óþolinmæði,  og  jafnan,  er  af 
honum  bráði,  var  hann  glaður  i  bragði  og  viðræðu- 
góður,  en  þóttist  þó  með  vissu  vita,  til  hvers  mundi 
draga  um  sjúkdóminn,  og  var  hann  vel  ánægður  með 
það.  Hann  fann,  að  fjörið  og  kraftarnir  voru  á 
förum,  og  að  dagsverki  hans  var  lokið.  Stjórnfrelsi 
það,  er  hann  i  rúm  20  ár  hafði  barist  fyrir  i  önd- 
verðri  fylkingu,  var  fengið,  og  á  mörgu  komin  góð 
lagfæring,  er  mestra  umbóta  þurfti  við,  þegar  hann 
hóf  ritstjórn  sína,  og  að  öllu  þvi  hafði  hann  stutt 
með  ráðum  og  dáð.  Jón  hafði  alla  æfi  verið  guð- 
hræddur  maður,  og  því  var  hann  fús  að  skilja  við 
þennan  heim,  og  það  gerði  hann  með  trúaröruggri 
von  sannkristins  manns,  og  það  er  eftirtektarvert, 
að  síðustu  orðin,  sem  heyrðust  til  þess  manns,  sem 
svo  oft  hafði  lastaður  verið  fyrir  það,  hvað  hann 
væri  óhlífinn  og  berorður,  voru  bænar-  og  blessun- 
arorð.  Síðasta  daginn,  sem  hann  lifði,  kom  til  hans 
sem  oftar  ein  systurdóttir  konu  hans;  var  þá  svo 
af  honum  dregið,  að  hann  þekti  hana  ekki,  en  er 
hann  kom  þvi  fyrir  sig,  hver  hún  var,  biður  hann 
guð  að  blessa  hana  og  alla  hennar  ætt;  litlu  síðar 
kom  þar  inn  barn  eitt,  sonur  systursonar  hans  og 
fóstursonar,  og  við  hann  mælti  hann  þessi  orð,  er 
síðast  skildust:  „Guð  blessi  þig." 

Börnum  sínum  var  Jón  hinn  besti  faðir,  og  kom 
þeim  öllum  til  bestu  menningar.  Hann  andaðist 
31.  maí  1875,  og  hafði  þá  lifað  8  ár  hins  7.  tugar^ 


426 

en  útför  hans  var  gerð  10.  júní,  og  fylgdi  honum 
fremstur  meðal  magra  annara  ágætra  manna  forn- 
vinur  hans  og  samverkamaður  að  endurreisn  is- 
lensks  stjórnfrelsis,  Jón  Sigurðsson,  oddvitinn  og 
flokksforinginn,  er  allra  manna  ötullegast  hafði 
barist  fyrir  stjórnfrelsi  þessa  lands  og  endurreisn 
þess  á  öllum  sviðum. 

11.  júni  1875,  i  19.  tölublaði  pjóðólfs,  stóð  dán- 
arfregn  Jóns  Guðmundssonar,  þar  sem  getið  er 
helstu  æfiatriða  hans.  í  niðurlagi  greinarinnar  fer 
ritstjórinn  þessum  orðum  um  hinn  látna  merkis- 
mann: 

„Á  sínum  tima  mun  æfisaga  þessa  merkismanns 
verða  samin  og  seld  i  hendur  landsmönnum  hans; 
hjer  er  hvorki  staður  nje  stund  til  þess.  —  Jóns 
Guðmundssonar  nafn  mun  ekki  verða  máð  af  sögu- 
spjaldi  hans  samtíðarmanna,  heldur  mun  ávalt 
standa  þar  ofarlega  samhliða  þjóðskörungum  ald- 
arinnar. 

Islendingar!  hinn  gamli  fullhugi  er  ^allinn,  og 
minning  liðinna  stríðsdaga  ómar  til  yðar  með  hans 
andlátsfregn;  nú  leiðir  sagan  þann  mann  til  sætis, 
sem  aldrei  vildi  úr  orustu  flýja,  heldur  jafnan 
fylgja  þjóðmerkjunum,  og  kaus  heldur  á  knjám  að 
berjast  í  forvigi,  en  fara  heill  á  hæli.  Ungur  og  öfl- 
ugur  og  snemma  dags  lagði  hann  á  stað  í  vort  þjóð- 
strið;  hugur,  elja  og  árvekni  var  æ  hið  sama,  en 
kraftarnir  þurru,  og  þó  siðar  en  líklegt  var;  hjer 
er  nú  staðar  numið.  En  þjer,  sem  metið  og  dæmið 
það  líf,  sem  hjer  er  liðið,  og  bera  munuð  saman 
þess  kosti  og  bresti,  skoðið  ekki  hetjuna,  þegar  hinir 


427 


hraustu  limir  eru  orðnir  ljemagna  og  elli  og  feigð 
er  farin  að  fletta  kappann  hlífunum,  skoðið  hann 
og  metið  á  meðan  hann  stendur  upprjettur  i  miðri 
þraut  meðan  mest  er  að  vinna,  meðan  hinn  helgi 
lúður  köllunarinnar  eggjar  manninn  í  miðjum  lífs- 
ins  blóma,  —  og  þá  munu  vinir  og  óvinir  dæma 
hetjuna  með  sannleik  og  rjettvísi." 

pannig  farast  þáverandi  ritstjóra  pjóðólfs  orð, 
þegar  hann  minnist  hins  látna  merkismanns.  Lýs- 
ingin  er  ekki  löng,  en  hún  er  merkileg  og  athyglis- 
verð,  þvi  hún  er  sönn  lýsing  á  Jóni  Guðmundssyni 
og  lífsstarfi  hans,  og  mun  standa  óvefengd  meðan 
Islands  saga  er  sögð  og  lesin. 


Agrip  af  sögu  Viðeyjar. 

Fyrirlwtur  fluttur  í  Viðey  1911. 


)?essi  frægi  sögustaður,  Viðey  í  Kollafirði,  eða 
eius  og  hún  var  oft  áður  nefnd  „Viðey  i  Sundum", 
liggur  út  frá  Grafarvogi,  hálfa  milu  í  landnorður 
frá  Reykjavík,  og  er  mjótt  sund  milli  lands  og  eyj- 
ar.  Viðey  er  aflöng,  f  jórðungur  mílu  á  lengd  og  rúm- 
lega  300  faðma  breið.  Hún  skiftist  í  austur  og  vesí- 
ur  hluta  (austur  og  vestur  eyju)  og  er  eiði  á  milli. 
Eyjan  er  hólótt  með  klappabeltum,  og  þó  grasgef- 
in.  Viðey  er  talin  mikil  jörð;  þar  eru  landkostir 
góðir,  heyskapur  nægur,  æðarvarp  og  eggver. 

Uppdrátt  gerði  Sveinn  læknir  Pálsson  af  eynni 
og  virðist  hann  vera  allnákvæmur,  en  öll  nöfn  vantar 
á  hann,  og  er  stærð  eyjarinnar  sýnd  þar  með  töl- 
um.  Hann  telur  austureyna  700  faðma  langa  og  350 
faðma  breiða,  en  vestureyna  300  faðma  langa  og 
jafn  breiða.  Flatarmál  allrar  eyjarinnar  segir  hann 
að  sje  262950  ferfaðmar;  af  þessu  lendi  ætlar  hann 
1789650  ferálnir  (221  dagsláttu)  ræktanlegt  land, 
er  muni  geta  fætt  53  kýr,  ef  dagsláttan  gefi  af  sjer 
10  hesta  af  heyi  að  meðaltali,  og  hver  kýr  þurfi  30 
hesta  um  8  mánuði,  en  3  hesta  jeti  hver  kýr  á  túni 
eða  i  haga  á  mánuði,  eða  12  hesta  i  4  mánuði. 


429 


Veturinn  1752 — 53  gerði  Bjarni  læknir  Pálsson 
veðurathuganir  í  Viðey  um  9  mánuði;  þá  gerði  hann 
og  tilraunir  með  sáningu  vetrarrúgs,  en  það  mis- 
hepnaðist.  <J?enna  vetur  var  veður  stilt  og  gott  i 
febrúar  og  apríl,  en  annars  ókyrt  hina  sjö  mánuð- 
ina,  er  hann  dvaldist  þar.  Voru  þá  oft  útsynningar 
með  f  júki,  hagli  og  regni,  en  stundum  landnyrðing- 
ar  með  frosti;  og  fjell  þá  mjög  útigangspeningur. 
Fiskveiðar  voru  þá  mjög  ljelegar  sakir  gæftaleysis. 
pk  er  getið  um  mistur,  og  sagt,  að  muni  vera  rok- 
sandur,  er  fylgi  stormi.  I  aprilmánuði  1753  voru 
blóm  komin  á  skarfakál  i  Viðey,  og  hjer  og  hvar 
farið  að  grænka.  En  alt  eyddist  aftur,  er  hörð  köst 
komu  í  mai  og  júní;  en  9  seinustu  dagana  i  júni 
hlýnaði  svo  mjög,  að  grasið  þaut  upp  á  skömmum 
tima.  Stystur  dagur  i  Viðey  var  9  st.  33  min.  frá 
byrjun  dagsbrúnar  til  rökkurloka.  Vinnuljóst  var 
þar  þann  dag  7  st.  27  min.,  en  sólin  var  3  st.  30 
mín.  yfir  sjóndeildarhring. 

Jeg  hefi  til  fróðleiks  minst  á  þessar  lýsingar 
þeirra  Sveins  og  Bjarna  á  stærð  Viðeyjar  og  veður- 
áttufari.  En  siðar  mun  jeg  minnast  á  fjenað  þann, 
sem  Viðey  framfærði  á  ýmsum  tímum,  svo  að  bera 
megi  saman  við  það,  sem  nú  er  í  Viðey. 

Af  þeim  sögum,  sem  geymst  hafa,  virðist  mega 
ráða,  að  allir  þeir,  sem  til  Viðeyjar  fóru,  svo  og 
eyjarskeggjar  sjálfir,  lentu  jafnan  á  sama  stað,  niður- 
undan  klaustrinu  eða  „stofunni",  (sem  seinna  var 
kölluð),  og  þar  munu  enn  i  dag  flestir  lenda,  er  til 
Viðeyjar  koma.  pegar  rent  er  þar  að  landi,  er  sker 
eitt  til  vinstri  handar,  en  upp  úr  miðju  skerinu 


430 


stóð  drangur  mjór  eða  klettur,  sem  síðar  brotnaði 
i  ofsabrimi  á  jólaföstu  á  dögum  Ólafs  sekretera,  að 
þvi  er  sagði  mjer  Ólafur  Ólafsson  bæjarfulltrúi,  er 
lengi  var  í  Viðey  og  sjeð  hafði  klettinn.  Stigurinn 
frá  lendingunni  og  heim  á  staðinn  gæti  frá  mörgu 
sagt,  ef  mæla  kynni,  því  eftir  honum  hafa  margir 
göfugir  menn  gengið  fyr  og  síðar.  pá  götuna  gengu 
þeir  Björn  lögmaður  og  Skúli  fógeti.  Lögmann 
þraut  gönguna,  því  hann  var  holdugur  og  mæðinn. 
Varð  þá  landfógeta  þetta  að  orði:  „Skrattans  góður 
smali  værir  þú."  „pað  væri  jeg,"  svaraði  hinn,  „ef 
jeg  hefði  þig  fyrir  hund."  Hóllinn  til  hægri  handar, 
þegar  gengið  er  upp  eftir  götunni,  heitir  Likhóll; 
saga  hans  er  merkileg  og  stendur  i  nánu  sambandi 
við  sögu  klaustursins,  er  hjer  var  lengi. 

pegar  klaustrið  var  komið  á  fastan  fót,  kaus  f jökli 
manna  sjer  leg  að  klaustrinu,  þvi  það  hafði  mikla 
helgi  á  sjer.  pegar  komið  var  með  líkin  úr  landi 
voru  þau  borin  upp  á  hólinn,  þvegin  þar  og  að  öllu 
búin  til  greftrunar.  Ef  veður  leyf ði,  kom  þangað 
allur  kennilýður  klaustursins  i  skrúðgöngu,  og  tók 
hátiðlega  á  móti  hinum  látna  fyrir  hönd  klausturs- 
ins;  var  líkið  síðan  heim  flutt  með  mikilM  viðhöfn 
og  hátiðlega  grafið,  með  likhringingu  og  öllum 
„serimonium",  er  þar  til  hlýddu.  Mýrin  á  hægri 
hönd,  þegar  gengið  er  upp  frá  sjónum,  heitir  Bæj- 
armýri,  og  nær  hún  alt  upp  að  túni.  pegar  heim  á 
staðinn  er  komið,  tekur  við  hin  fræga  og  ramgerva 
„Viðeyjarstofa",  sem  á  sinum  tima  var  talin  vegleg- 
ast  og  best  hús  á  landi  hjer.  Skúli  landfógeti  ljet 
reisa  hana  á  kostnað  stjórnarinnar,  og  var  byrjað 


431 


á  þvi  verki  1752,  en  ekki  lokið  fyr  en  1755.  Húsið 
er  36  álnir  á  lengd,  18  álnir  á  breidd  og  6  álnir 
undir  þak;  í  þvi  voru  7  íbúðarherbergi,  búr  og  2  eld- 
hús.  Skúli  fógeti  ljet  vanda  alla  smíð  sem  best.  Til 
þess  að  koma  i  veg  fyrir  leka,  var  þakið  alt  vendi- 
lega  troðið  og  bikað  og  tjaran  blönduð  sellýsi- 
Skömmu  siðar  ljet  hann  aftur  bika  það  með  hálf- 
soðinni  tjöru  blandaðri  með  smásteyttri  viðarkola- 
ösku.  Gólf  og  loft  var  tvöfalt  og  fylt  á  milli  með 
deigulmó.  í  öllum  herbergjunum  voru  ofnar,  og  var 
slíkt  sjaldgæft  um  þær  mundir;  var  allur  frágang- 
ur  hússins  hinn  traustasti  og  hvað  eina  með  nýjustu 
gerð,  enda  var  það  ætlunin  i  upphafi,  að  þarna 
skyldi  stiftamtmaðurinn  sitja.  pegar  smíðinu  var 
•  lokið,  kvaddi  Skúh  menn  til  skoðunargerðar,  og  luku 
þeir  miklu  lof  sorði  á,  og  sögðu,  að  slikt  hús  hef ði  aldrei 
fyr  sjest  á  þessu  landi.  Var  það  alment  kallað  „slot- 
ið"  i  Viðey.  Húsið  hafði  þá  kostað  4018  rikisdali,  og 
er  það  mikið  fje,  eftir  núgildandi  peninga  verði. 
Nú  er  þetta  merkilega  hús  að  mörgu  breytt,  bæði 
um  herbergja-skipun  og  annað,  en  veggir  munu  enn 
standa  um  langan  aldur  sem  óbrotgjarn  minnisvarði 
þess  manns,  er  rjeði  byggingunni.  Skamt  frá  Stof- 
unni  og  þó  nokkru  norðar  stóð  prentsmiðjan,  langt 
og  óásjálegt  hús;  veggir  hlaðnir  úr  torfi  og  grjóti, 
með  torfþaki;  gluggar  voru  margir  og  litlir  á  suð- 
urhliðinni  og  ekki  mundi  prenturum  í  Reykjavík 
nú  þykja  sú  prentsmiðja  vistleg.  Vorið  1888,  er  jeg 
kom  til  Viðeyjar,  hjekk  prentsmiðjan  enn  uppi  að 
nafninu  til,  en  stórum  hættulegt  var  að  koma  þar 
inn.  Nú  er  hún  með  öllu  horfin  og  jöfnuð  við  jörðu. 


432 


Kirkjan,  sem  Skúli  ljet  reisa,  stendur  allskamt  frá 
Stofunni,  og  er  orðin  mjög  hrörleg;  var  hún  reist  úr 
efni  því,  sem  afgangs  varð  Stofunni,  og  eftir  þeirri 
lýsingu,  sem  til  er  af  henni,  þegar  hún  var  ný,  má 
ætla,  að  hún  hafi  verið  snotur  og  allvegleg.  J?að 
var  þjóðtrú  áður,  að  aldrei  færíst  skip  á  Viðeyjar- 
sundi,  ef  kirkjan  stæði  opin,  og  lengi  mun  sá  siður 
hafa  haldist  að  hafa  hana  opna,  en  ekki  veit  jeg, 
hvort  hann  er  nú  lagður  niður  eða  ekki.  Kirkju- 
garður  er  nálægt  kirkjunni;  en  einkennilegt  er,  að  i 
honum  sjest  ekki  eitt  einasta  minnismerki,  nema 
tveir  flatir  legsteinar  með  svo  máðu  letri,  að  nær 
«r  ólæsilegt.  Ekki  sjest  þar  heldur  eitt  einasta  leiði 
sæmilega  upphlaðið.  J>etta  er  þeim  mun  ömurlegra, 
sem  þar  eru  þeir  margir  jarðaðir,  sem  teljast  mega  • 
meðal  merkustu  sona  íslands  á  sinni  tíð.  Nú  veit 
enginn  með  vissu,  hvar  bein  hvers  um  sig  hvila  í 
þessum  kirkjugarði.  Nú  sjest  að  eins  móta  fyrir 
garðlögum  og  tóftum,  en  hitt  er  alt  jafnað  við  jörðu. 
Spölkorn  norðvestur  af  kirkjunni  er  hóll,  og  þó 
þvi  likast  sem  vera  mundi  upphækkuð  dys.  Sjest 
þar  móta  hjer  og  þar  fyrir  steinum,  þvi  likt  sum- 
staðar  sem  vegglög  væru.  Og  einmitt  þar  stóð  hin 
nafnfræga  klausturbygging.  Ólafur  ólafsson  bæjar- 
fulltrúi,  sem  nú  er  nær  áttræður,  fór  með  mjer  sið- 
astliðið  sumar  um  alla  eyna,  og  sýndi  mjer,  hvað 
klausturbyggingin  hefði  náð  vitt,  og  mun  jeg  síðar 
víkja  nánar  að  þvi  atriði.  Nú  á  siðari  tímum  hefir 
íbúðarhúsið  (Stofan)  verið  „endurbætt"  og  reistar 
hjer  aðrar  byggingar,  svo  sem  fjós,  heyhlaða  og 
fleira.  Túnið  í  Viðey  er  bæði  mikið  og  fagurt,  enda 


433 


prýðilega  hirt.  Á  austureynni  eru  hinir  svo  köll- 
uðu  Kvennagönguhólar,  og  meðfram  túninu  er  kletta- 
belti,  sem  heitir  Heljarkinn.  Sagt  er,  að  Heljarkinn 
liafi  nafn  sitt  fengið  af  þvi,  að  einu  sinni  heim- 
sæktu  klaustrið  útlendir  ránsmenn,  sem  ætluðu  sjer 
að  ræna  það  og  gera  spellvirki.  En  ábóti  sá,  er  þá 
rjeð  klaustrinu,  fór  á  móti  þeim  með  þeim  liðs- 
afia,  er  hann  hafði.  Sagt  er,  að  bardaginn  hafi  byrj- 
að  niður  á  vellinum  fyrir  norðan  beltið,  en  ábóti 
látið  þokast  með  mönnum  sínum  upp  að  klettun- 
um  og  hefði  þá  að  baki  sjer,  en  hinir  sóktu  eftir; 
þaðan  gerði  hann  svo  snarpa  árás,  að  fjandmenn 
hans  biðu  ósigur,  og  flýðu  úr  eynni  þeir,  er  lifi 
hjeldu.  —  I  þessu  klettabelti  er  grastó,  sem  köll- 
uð  er  Ábótasæti,  og  er  mælt,  að  ábótarnir  væru 
vanir  að  láta  flytja  þangað  tröppu  eða  stiga  og  reisa 
upp  við  klettana,  svo  að  þeir  kæmust  með  hægu 
móti  upp  á  tóna;  sátu  þeir  svo  þar  eða  lágu,  og 
horfðu  þaðan  á  verk  húskarla  sinna.  Hinum  megin 
á  túninu  stendur  hinn  fagri  Skrauthóll,  sem  er  ein- 
hver  hinn  fegursti  staður  og  tilkomumesti  blett- 
urinn  á  þessari  ey,  ekki  síst  vegna  hins  fagra  út- 
sýnis,  sem  þaðan  er.  Áður  fyr  stóð  á  honum  fána- 
stöng  mikil  og  há,  og  sjer  þess  enn  merki.  Var 
það  jafnan  siður  að  draga  fána  að  hún  alla  hátiðis- 
daga  og  eins,  er  fagna  skyldi  tignargestum  innlend- 
um  eða  erlendum,  er  til  Viðeyjar  sóttu.  Flatir  þær 
er  liggja  niður  frá  Skrauthól,  hjetu  Skólapiltavöll- 
ur,  þvi  bæði  skólapiltar  frá  Reykjavík  og  Bessa- 
stöðum  vitjuðu  til  Viðeyjar  og  dvöldu  sumir  þar 
timum  saman,  þegar  færi  gafst.   Reyndu  margir 

28 


434 


þeirra  fangbrögð  og  aðrir  íþróttir  á  velli  þessum, 
og  hefir  völlurinn  síðan  verið  við  þá  kendur.  Nesið 
eða  tanginn  sem  gengur  þar  fram  í  sjóinn,  heitir 
Hrossanes.  Er  sagt,  að  hestur  hafi  hrapað  þar  til 
dauðs  af  klettasnösinni.  pegar  gengið  er  vestur 
eyna  frá  Skrauthól,  vestur  á  Eiðið,  sjest,  að  öllu  er 
landinu  skift  niður  i  reiti,  þar  sem  slegið  er.  Ástæð- 
an  til  þessa  er  sú,  að  áður  var  sá  siður  víða  hjer 
á  landi  að  mæla  hverjum  sláttumanni  vinnuvöll 
til  sláttar,  og  var  það  kölluð  dagslátta.  Sá  siður  hjelst 
í  Viðey  á  dögum  Ólafs  sekretera,  og  ef  til  vil  leng- 
ur.  Vestur  undir  Eiðinu  standa  hinir  svo  kölluðu 
Eiðshólar.  pegar  vestur  á  eyna  kemur,  er  fátt  af 
örnefnum,  því  að  þar  hafa  litlar  byggingar  verið, 
enda  sá  hluti  eyjarinnar  mest  notaður  til  slægju  og 
hagbeitar.  par  eru  og  fá  kennileiti,  alt  kargaþýft 
og  hæða-  eða  hóla-laust;  samt  sjest  þar  á  einum 
stað  móta  fyrir  tóftum,  þar  sem  sagt  er,  að  Skúli 
landfógeti  hafi  haft  fjárhús  sín.  ÖU  er  eyjan  mjög^ 
grasgefin. 

pað  er  hvorttveggja,  að  Viðey  er  vel  iöguð  til 
ræktunar,  enda  hefir  þar  á  ýmsum  tímum  verið 
stunduð  mikil  og  margvisleg  jarðrækt,  að  minsta 
kosti  má  ráða  það  af  sögunum,  að  þar  hafi  verið 
kornrækt  í  fornöld,  og  á  síðari  timum  má  sjá,  að 
Skúli  ræktaði  þar  korn,  allskonar  kálmeti,  hamp 
og  hör,  og  fjekk  oft  full-sæmilega  uppskeru.  Á  hinn 
bóginn  er  eigi  þvi  að  leyna,  að  sumar  af  tilraunum 
hans  mishepnuðust,  einkum  trjáræktin  og  vetrar- 
rúgur,  og  enda  fleira. 

Nú  hefi  jeg  þá  reynt  að  lýsa  þessum  stað,  svo  vel 


435 


sem  föng  voru  á,  og  liggur  þá  næst  að  minnast  á 
sögu  hans  frá  elstu  tíð  fram  til  þeirra  tíma,  sem 
við  nú  lifum  á.  Saga  Viðeyjar  er  löng  og  merkileg, 
þótt  eigi  sje  hún  öll  sem  glæsilegust,  og  eigi  munu 
þeir  staðir  allmargir  í  grend  við  Reykjavík,  er  eigi 
sjer  viðburðaríkari  sögu  en  Viðey.  pað  verður  ekki 
með  vissu  sagt,  af  hverju  Viðey  dregur  nafn  sitt. 
Sumir  hafa  getið  þess  til,  að  þar  hafi  vaxið  viður 
í  fornöld,  en  það  verður  ekki  sannað,  og  ekki  verð- 
ur  heldur  vitað  með  vissu,  hvort  þar  hafi  verið  bygð 
þegar  á  landnámstíð,  eða  rjett  þar  á  eftir.  í  Njálu 
er  minst  á  Engéy  og  Laugarnes,  en  ekki  getið  Við- 
eyjar.  pað  virðist  þvi  sennilegast,  að  einhver  hinna 
auðugu  landnámsmanna  hafi  átt  hana,  og  notað  hana 
á  líkan  hátt  og  menn  notuðu  venjulega  eyjar  þær, 
er  lágu  undir  stórbúin  á  landi  uppi.  í  eyjunum 
höfðu  þeir  nokkurs  konar  selstöð,  en  ekki  fastan 
bústað.  —  Árið  1143  er  komin  bygð  í  eyna;  þá  var 
sá  prestur  á  Gufunesi,  er  Ásgeir  hjet  og  var  Guð- 
mundsson;  hann  gerði  samning  við  Viðeyjarbúa,  er 
snerti  skipauppsátur,  upprekstur  og  ýmislegt  fleira. 
í  jarteinabók  porláks  biskups  segir  frá  því,  er  biskup 
gisti  í  Viðey;  var  þá  svo  mikill  músagangur  í  eyjun- 
um,  að  stórtjón  gerði  akuryrkju  og  annari  nytsemd. 
j?orlákur  rjeð  strax  bót  á  þessum  vandræðum;  setti 
hann  allar  mýsnar  niður  í  andnes  eitt  á  eynni,  og 
kvað  hann  þær  engum  að  meini  mundu  verða,  ef  ekki 
væri  sá  blettur  yrktur,  eða  við  honum  hreyf  t.  pessi 
spádómur  biskups  hjelst  langan  tíma.  En  að  líkind- 
um  hefir  einhver  orðið  til  þess  að  brjóta  þessar  var- 
úðarreglur  biskups,  þvi  seinna  komu  mýsnar  við 

28* 


436 


sögu  Viðeyjar,  en  þó  hefir  síðar  tekist  að  eyða  þeim, 
því  1777  er  þar  músalaust  með  öllu,  og  þakkar  Skúli 
Magnússon  landfógeti  það  lundavarpinu;  segir  hann, 
að  þær  flýji  fyrir  lundanum  og  eyðileggist  með  öllu. 

Nálægt  1200  er  kirkja  komin  í  Viðey,  og  þjónar 
henni  þá  prestur  sá,  er  Bjarni  heitir,  og  býr  hann  í 
cyjunum.  Enn  fremur  er  þess  getið,  að  þar  sje 
eggver  mikið  og  akuryrkja,  og  virðist  allur  bú- 
skapur  standa  þar  með  miklum  blóma.  En  það  cr 
fyrst  árið  1223  að  hin  eiginlega  saga  Viðeyjar  hefst, 
og  liggja  þar  til  þau  rök,  er  nú  skal  greina. 

porvaldur  Gissurarson  í  Hruna,  faðir  Gissurar 
jarls,  var  talinn  með  fremstu  höfðingjum  sunnan- 
lands  fyrir  margra  hluta  sakir.  Hann  var  þá  gamall 
orðinn,  og  tók  það  ráð  að  helga  guði  líf  sitt,  og  ljet 
efna  til  klausturs  í  Viðey,  er  hann  hafði  þá  keypt 
í  þvi  augnamiði.  Hann  fjekk  Hallveigu  Ormsdóttur 
til  þess  að  gefa  til  guðsþakka  allan  hinn  mikla  auð, 
cr  hún  hafði  erft  eftir  frænda  sinn,  Kolskegg  auðga 
í  Stóradal;  var  það  feiknafje  í  löndum  ög  laus- 
lun  aurum.  Árið  1223  Ijet  hann  byrja  á  klaustur- 
smíðinni,  og  var  henni  lokið  vorið  1226;  sama  ár 
vigði  Magnús  biskup  i  Skálholti  klaustrið  og  fimm 
bræður  undir  Ágústínussreglu  og  porvald  bróður 
sinn  þann  sjötta  og  setur  hann  þar  prior. 

Klausturkirkjan  var  helguð  Guði,  sælli  Maríu,  Jó- 
hannesi  postula,  st.  Pjetri,  st.  Páli  og  Ágústínusi.  En 
enginn  ábóti  var  skipaður  eða  vígður  þangað,  og 
stóð  svo  um  hríð.  Með  vígslu  klaustursins  hefst  veg- 
ur  og  virðing  staðarins.  Biskup  gefur  klaustrinu  á 
vigsludegi  þess  allar  biskupstíundir  á  milli  Botns- 


437 


ár  og  Hafnarf  jarðar.  Árið  eftir  fær  biskup  því  til 
vegar  komið  á  alþingi,  að  almenningur  játar  að 
gefa  osttoll  á  milli  Botnsár  og  Reykjaness,  síðan 
drífa  að  klaustrinu  hvaðanæva  heitgjafir  og  sálu- 
gjafir,  þvi  margir  kusu  líkama  sínum  leg  i  klaust- 
urkirkjunni,  og  gáfu  með  sjer  mikið  f je  í  legkaup, 
enda  varð  Viðeyjarklaustur  rikast  allra  klaustra  á 
íslandi  og  átti  110  jarðir  þegar  það  var  lagt  niður, 
auk  annara  auðæfa,  sem  siðar  mun  sagt  verða.  Með 
þvi  að  vegur  og  gengi  Viðeyjar  er  dugnaði 
þeirra  manna  að  þakka,  sem  klaustrinu  veittu  for- 
stöðu  þann  tíma,  sem  það  stóð,  tel  jeg  rjett  að  minn- 
ast  hjer  með  nokkrum  orðum  hinna  helstu,  er  höfðu 
þar  völd  á  tímabilinu  1247 — 1539.  Á  þvi  tímabili 
voru  alls  17  ábótar  og  skal  jeg  nú  geta  nokurra 
þeirra. 

i  tporvaldur  Gissurarson  var  hinn  fyrsti  yfirmað- 
ur  klaustursins,  eins  og  áður  er  sagt.  pótt  hann 
væri  ekki  vígður  ábótavígslu,  hafði  hann  þó  sömu 
völd  í  öllum  framkvæmdum  sem  ábóti  væri,  og  fór 
hann  vel  ineð  þau  völd,  og  þótt  hann  væri  þá  orðinn 
gamall  maður,  var  dugnaður  hans  og  kjarkur  óbil- 
andi,  enda  þurfti  þess  við,  þar  sem  klaustrið  var 
þá  að  komast  á  fót  og  við  mikla  erfiðleika  að  striða. 
porvaldur  Gissurarson  deyði  1235,  og  ber  öllum 
saman  um  það,  að  hann  hafi  verið  einn  hinn  merk- 
asti  og  göfugasti  höfðingi  sins  tíma,  og  við  lát  hans 
sjest,  að  hann  hefir  verið  búinn  að  auðga  klaustrið 
mjög,  bæði  að  löndum  og  lausum  aurum.  Viðey 
er  þá  talin  alfrjáls,  undanþegin  öllum  þeim  itökum, 
sem  Gufunesingar  höfðu  áður  gert  tilkall  til,  og 


438 


klaustrið  á  þá  mikil  itök  um  Kjalarnes,  Mosfells- 
sveit,  Grindavík  og  Suðurnes. 

Næstur  porvaldi  verður  Styrmir  prestur  hinn 
fróði  prior.  Jeg  hygg,  að  hann  sje  öllum  ykkur  svo 
kunnur  fyrir  mentun  sína  og  fróðleik,  að  auðsætt 
sje  hve  mikils  það  var  um  vert  hinu  nýstofnaða 
klaustri  og  andlegum  vexti  þess,  að  sá  maður  tók 
þar  við  stjórn,  einmitt  um  þetta  leyti.  pá  munu  og 
flestir  ykkar  vita,  hvað  íslenskar  fornbókmentir  eiga 
honum  mikið  að  þakka,  enda  hefst  með  komu  hans 
til  Viðeyjar  nýtt  timabil  i  sögu  klaustursins.  Nú 
tóku  ungir  menn  að  sækja  þangað  til  náms  og  fluttu 
þaðan  síðan  mentun  og  fróðleik  út  um  landið.  Styrm- 
ir  fróði  andaðist  20.  febrúar  1245  og  hafði  hann  þá 
verið  yfirmaður  klaustursins  í  10  ár,  en  ekki  tekið 
ábótavigslu. 

Árið  1247  er  hinn  fyrsti  reglulegi  ábóti  vígður, 
Arnór  Helgason;  var  hann  þá  orðinn  fjörgamali 
maður,  enda  naut  hans  við  skamma  stund,  því  hann 
dó  tveim  árum  siðar,  og  er  hans  að  litlu  getið.  — 
Næstur  honum  kemur  Runólfur  ábóti  Ólafsson,  og 
er  hann  talinn  hinn  mesti  merkis  maður,  enda 
stýrði  hann  klausírinu  með  veg  og  sóma  alla  sina 
ábótatið.  Á  hans  dögum  var  iandbúnaður  stundað- 
ur  á  klaustrinu  með  miklum  dugnaði,  og  af  göml- 
um  skjölum  sjest,  að  hann  heldur  uppi  rjettindum 
klaustursins  út  á  við  um  reka  og  önnur  itök  og  átti 
því  í  nokkrum  deilum,  en  bar  jafnan  hærra  hlut. 
Runólfur  deyði  1299. 

Árið  1335  var  Helgi  Sigurðsson  vigður  ábóti  til 
Viðeyjar.  Hann  var  talinn  vel  lærður  klerkur,  og 


439 


af  brjefi,  sem  útgefið  er  i  Björgvin  i  Noregi  i  hans 
tíð,  viðvíkjandi  bróður  porvaldi  úr  Viðey,  má  sjá,  að 
Helgi  ábóti  hefir  látið  sjer  ant  um  lærdóm  munk- 
anna,  þvi  að  bróðir  porvaldur  er  í  brjefinu  talinn 
lærður  maður,  er  geri  klaustrinu  sæmd.  pá  má  og 
ráða  af  brjefi  þessu,  að  klausturlifnaður  hafi  um 
það  skeið  verið  i  góðu  lagi  um  mentun  og  siðferði. 

Árið  1344,  21.  mars,  varð  sú  breyting  á  reglugerð 
klaustursins,  að  Jón  Sigurðsson  Skálholtsbiskup  af- 
tekur  Ágústinussreglu,  sem  upphaflega  hafði  verið 
sett,  þegar  klaustrið  var  stofnað  og  haldist  hafði  til 
þessa  tíma,  en  setti  þá  af  tur  Benediktsreglu  og  sama 
dag  vígði  hann  fimm  bræður  undir  Benediktsreglu, 
og  Sigmund  prest  Einarsson  prior  yfir  klaustrið. 
Ekki  er  hægt  að  segja,  hvað  honum  muni  hafa 
gengið  til  að  gera  slíka  nýbreytni,  og  ekki  verður 
heldur  sjeð,  að  hún  hafi  verið  vinsæl,  því  Gyrðir 
hiskup  ívarsson  aftók  hana  1352  og  setti  aftur 
Ágústinussreglu  og  hjelst  hún  upp  frá  því,  uns 
kiaustrið  var  lagt  niður. 

Árið  1367,  19.  maí,  setti  Oddgeir  biskup  porsteins- 
son  máldaga  Viðeyjarklausturs  eða  endurnýjað  ann- 
an  eldri,  og  með  þvi  að  máldagi  þessi  sýnir,  hvernig 
hagur  Viðeyjarklausturs  hefir  þá  staðið  og  að  nokkru 
leyti  líka,  hvernig  búskapurinn  þá  hefir  gengið  í 
Viðey,  set  jeg  hjer  sýnishorn  af  nefndum  máldaga, 
en  tel  þó  að  eins  upp  lifandi  pening  klaustursins. 
Skýrslan  verður  þá  á  þessa  leið:  Hálfur  sjöundi  tug- 
ur  geldinga  tvævett  og  eldra  með  4  hrútum.  Hálfur 
áttundi  tugur  vetúrgamalt.  Ásauður  hálfur  þriðji 
tugur  annars  hundraðs.  Geldnaut  þrevetur  og  eldri 


440 


20;  tvævetur  og  veturgömul  60;  kálfar  31;  kýr  50. 
Hestar  rosknir  18  og  2  tvævetrir.  Merhryssi  roskin  12 
og  f  jögur  tvævetur  og  eitt  veturgamalt.  Eftir  því  sera 
mjer  skilst,  hefir  þessi  f  jenaður  heyrt  til  Viðey,  þeg- 
ar  máldaginn  er  saminn.  Hinsvegar  er  liklegt,  að 
bæði  hafi  einhverju  af  fjenaði  þessum  verið  kom- 
ið  til  göngu  á  landi  uppi  og  líka  heyja  aflað  úr  eyj- 
um  þeim,  er  næstar  lágu  klaustrinu,  svo  og  af  næstu 
jörðum  á  meginlandinu,  því  að  þegar  klaustrið  átti 
flestar  jarðir,  þá  töldust  þær  110,  sem  fyr  segir.  En 
auk  alls  þessa  átti  og  klaustrið  auð  f jár  i  gulli,  silfri, 
dýrgripum  og  öðrum  þarflegum  munum. 

Jeg  hefi  áður  getið  þess,  að  mentun  og  lærdómur 
fluttist  til  Viðeyjar  með  Styrmi  presti  hinum  fróða, 
og  eftir  hans  daga  hjelst  þetta  við  á  klaustrinu. 

pess  má  geta,  að  1380  er  sá  abóti  i  Viðey,  er 
Páll  hjet  og  hafði  drengi  til  kenslu  og  lærði 
þá  vel;  urðu  sumir  þeirra  síðar  prestar,  og  má  því 
ætla,  að  skóli  hafi  verið  haldinn  i  klaustrinu,  og  vel 
get  jeg  trúað  því,  að  Viðeyjarklaustur  hafi  lagt  sinn 
skerf  til  íslenskra  bókmenta  á  móts  við  önnur  klaust- 
ur  landsins,  en  við  vitum,  að  klaustrunum  eigum 
við  mikið  að  þakka  okkar  fornbókmentir.  1  klaustr- 
unum  hafa  þær  vafalaust  hafist  og  blómgast  og  sið- 
an  varðveist.  En  þetta  mundi  þó  betur  sjást,  ef  við 
ættum  nákvæma  sögu  um  bókmentastarfsemi 
klaustranna  á  landi  hjer  frá  þeim  tíma,  er  klaustur 
voru  stofnuð  og  til  þess  er  þau  voru  lögð  niður. 

Árið  1444  er  sá  ábóti  í  Viðey,  er  Steinmóður 
heitir,  og  þótti  vera  einn  hinna  fremstu  presta 
þeirra,  er  þá  voru  uppi  sunnanlands.  Naut  hami 


441 


mikillar  virðingar  og  taldi  porleifur  hirðstjóri  hann 
meðal  hinna  fremstu  ábóta  á  íslandi.  Hann  stýrði 
klaustrinu  með  miklum  skörungsskap  til  dauðadags, 
1481.  Eftirmaður  hans  var  Jón  Árnason,  orðlagður 
fyrir  karlmensku  og  hugrekki,  og  er  mælt,  að  hann 
lenti  í  deilum  við  Englendinga  suður  i  Hafnar- 
firði  árið  1490;*  vildu  Englendingar  ræná  þar 
skreið  ábóta,  og  er  sagt,  að  þeir  næðu  henni  á 
sitt  vald.  En  þenna  yfirgang  þoldi  ábóti  ekki,  og 
lagði  hann  til  orustu  við  þá  en  liðsmunur  var  svo 
mikill,  að  sagt  er,  að  ábóti  hefði  að  eins  30  menn 
(einvalalið)  en  hinir  300.  En  þótt  liðsmunur  væri 
mikill,  vann  ábóti  frægan  sigur;  rak  Engla  á  flótta,  og 
náði  skreiðinni,  og  misti  hann  fátt  manna,  en  Snjólfur 
sonur  hans  fjell  þar  og  var  bættur  þrennum  mann- 
gjöldum.  Af  Englum  f jell  mikið  lið.  Varð  Jón  fræg- 
ur  um  alt  land  af  framgöngu  sinni,  en  4  árum  síð- 
ar  andaðist  hann,  1494,  og  þótti  verið  hafa  hinn 
mesti  afreksmaður. 

Tveimur  árum  siðar  verður  Árni  Sveinbjarnarson 
ábóti  i  Viðey,  og  auðgar  mjög  klaustrið  að  löndum 
og  lausum  aurum.  Gáfust  klaustrinu  i  hans  ábóta- 
tíð  miklar  sálugjafir:  Engey  gefur  Hólmfríður  Vig- 
fúsdóttir  fyrir  sálu  foreldra  sinna,  en  Hest  í  Borgar- 
firði  gefur  Halldóra  Guðmundsdóttir  sömul.  fyrir  sálu 
foreldra  sinna;  þá  gefur  og  húsfrú  Guðrún  í  Brautar- 

*  Það  seni  hjer  er  sagt  um  viðureign  Jóns  ábóta  við  Eng- 
lendinga,  mun  eigi  vera  rjett.  Er  vafalítið,  að  það  sje  Steinmóður 
ábóti,  sem  átti  orustu  þessa  við  Englendinga,  því  Snjólfur  sá, 
er  fjell,  var  sonur  hans ;  hefir  því  bardagi  þessi  orðið  milli  1470- 
og  1480,  en  ekki  1490,  eins  og  Espólín  segir. 


442 


holti  Klausturhóla  í  Grímsnesi  fyrir  sálu  Vigfúsar 
bónda  sins  og  Erlends  sonar  sins,  og  þá  á  klaustrið 
nálega  öll  itök  alt  frá  Botnsá  til  Reykjaness,  svo  og  i 
Grindavík  og  Herdisarvík.  Eneignirklaustursinsnáðu 
lengra,  því  að  ábóti  keypti  jarðir  alt  austur  i  Rang- 
árvallasýslu.  pess  er  getið,  að  12.  maí  1503  kaupir 
hann  Ölvatnsholt  (Ölversholt),  er  liggur  i  Marteins- 
tungusókn  i  Rangárvallasýslu,  af  porvarði  Erlends- 
syni,  og  geldur  honum  fyrir  20  hundruð  í  fríðum 
peningum.  Sparaði  hann  ekkert  til  að  auka  veg  og 
gengi  kiaustursins,  enda  er  hann  talinn  einn  af  hin- 
um  mestu  athafnamönnum,  er  þar  hafa  verið.  Hann 
dó  1515.  Árið  1516  verður  Ögmundur ,  Pálsson,  er 
siðar  varð  biskup,  ábóti  i  Viðey,  og  eins  og  allir 
vita,  er  lesið  hafa  sögu  Islands,  var  hann  hinn  mesti 
atkvæðamaður;  var  hann  ærið  framkvæmdasamur 
á  klaustrinu,  bæði  inn  á  við  um  húsagerð,  og  út  á 
við  i  jarðakaupum.  Er  liklegt,  að  í  hans  ábótatíð 
hafi  vegur  klaustursins  staðið  með  mestum  blóma. 
Hann  var  bæði  stórhuga  og  rausnarlegur  i  gjöf- 
um  og  veitingum.  Sumarið  1519  varð  sá  atburður 
þar,  er  hann  tók  sjer  nærri.  Stefán  biskup  heim- 
sótti  klaustrið  á  yfirreið  sinni,  og  tók  ábóti  honum 
tveim  höndum  og  sló  upp  veislu  mikiili;  var  óspart 
veitt  og  að  likindum  drukkið  fast.  Frænda  biskups, 
Erlend  porvarðsson  (sem  seinna  varð  lögmaður), 
henti  þá  það  slys,  að  hann  varð  saklausum  manni 
að  bana,  er  Ormur  hjet.  Ormur  sá  var  systursonur 
Ögmundar  ábóta,  og  var  vígið  talið  klaustursaurg- 
un.  Gerði  biskup  alt,  sem  unt  var,  til  að  breiða  yfir 
spjöllin,  og  meðal  annars  er  mælt,  að  hann  hafi  þá 


443 


kosið  Ögmund  ábóta  fyrir  eftirmann  sinn  á  Skál- 
holtsstól.  >J?ess  var  líka  stutt  að  bíða,  að  Ögmundur 
settist  í  sæti  hans,  því  biskup  andaðist  næsta  haust,  á 
Andrjesarmessu.  Var  þá  Ögmundur  sóttur  til  þess 
að  jarðsyngja  biskup,  og  veita  embættinu  forstöðu. 
Eftir  daga  Ögmundar  i  Viðey,  kveður  litið  að  þeim 
ábótum,  er  þar  sitja;  helstur  þeirra  mun  vera  Alexius 
Pálsson,  er  siðar  mun  hjer  getið.  Á  árunum  1520 
til  1535  gengur  alt  sinn  vanalega  gang,  hægt  og 
rólega,  svo  að  ekki  sætir  stórtíðindum,  þvi  ófrið- 
aröldur  þær,  sem  siðaskiftin  höfðu  annars  staðar  i 
för  með  sjer,  náðu  enn  ekki  til  hins  friðsæla  klaust- 
urs.  Einu  frjettirnar,  sem  klaustrinu  hafa  að  lik- 
indum  borist  um  þetta  efni,  er  hirðisbrjef  Ögmund- 
ar  biskups,  er  hann  ljet  lesa  upp  við  hverja  einustu 
kirkju  í  Skálholtsstifti.  í  þvi  brjefi  varar  hann  alla 
aivarlega  við  villu  þeirri,  er  grámunkur  einn  suður 
á  pýskalandi  hafi  fundið  upp,  og  áminnir  alla  að  forð- 
ast  hana  en  halda  fast  við  kenningu  þá,  er  kirkjan 
hafi  frá  alda  öðli  kent  sem  hina  einu  sönnu  sálu- 
hjálplegu  trú.  Jeg  tel  víst,  að  brjef  þetta  hafi  verið 
lesið  upp  í  Viðeyjarkirkju,  eða  á  annan  hátt  verið 
birt  munkunum  og  heimamönnum  klaustursins. 
Eftir  þvi  sem  biskup  i  þessu  brjefi  lýsir  siðaskift- 
um  Lúthers  og  viðtökum  þeim,  er  þau  hafa  feng- 
ið,  má  ætla,  að  munkunum  hafi  ekki  komið  til  hug- 
ar,  að  trú  þeirra  eða  klaustrinu  stæði  hin  minsta 
hætta  af  þeim.  Síst  af  öllu  gat  þeim  dottið  í  hug, 
að  jafnhliða  þessu  væri  að  draga  upp  þá  ófriðar- 
bliku,  sem  úr  skyldi  steypast  það  flóð,  er  kollvarp- 
aði  hinu  veglega  og  rambygða  klaustri  og  jafnaði 


444 


alla  dýrð  þess  við  jörðu,  og  það  svo  vendilega,  að 
vart  sæi  þar  til  húsa  framar,  og  að  þeir  sjálfir  mundu 
verða  húsviltir  og  hælislausir.  En  þó  stóð  nú  þessi 
skapadómur  klaustursins  nær,  en  nokkurn  þeirra 
grunaði  þá,  því  um  þessar  mundir  dregur  upp  ófriS- 
ar-  og  óhamingjublikuna  sem  óðast  suður  i  kon- 
ungsgarðinum,  Bessastöðum,  og  þar  eru  þau  ráft 
ráðin,  sem  verst  og  óþörfust  hafa  verið  íslandi  og 
ibúum  þess  á  þvi  timabili,  sem  hjer  er  um  að  ræða. 

Kláus  hinn  þýski  var  nú  orðinn  höfuðsmaður,  en 
umboðsmaður  hans  var  Diðrik  af  Mynden.  Sókn- 
arprestur  þeirra  var  Einar  prestur  Ólafsson  i  Görð- 
um,  hinn  merkasti  maður.  Samkomulagið  á  milli 
Garða-  og  Bessastaðamanna  var  i  hans  tíð  ekki  sem 
allra  best,  og  þeir  kirkjubændurnir  á  Bessastöðum 
ekki  híbýlaprúðari  en  svo,  að  Diðrik  flaug  marg- 
oft  á  prest,  þegar  hann  var  kominn  þangað  til  að 
embætta;  ganga  ófagrar  sögur  af  þeim  viðtökum, 
er  presti  voru  veittar,  en  þess  hefi  jeg  annars  stað- 
ar  getið  nánar,  og  minnist  þvi  hjer  þess  eins,  að 
Einar  kveður  þá  Diðrik  hafa  öfundast  mjög  yfir 
auði  Viðeyjarklausturs;  kveðst  Einar  hafa  hlustað 
á  þá  ráðagerð  þeirra,  1535,  að  ræna  klaustrið,  en 
sá  hængur  var  á  þeirri  ráðagerð,  að  afl  skorti  til 
framkvæmda,  þótt  eigi  vantaði  viljann.  En  þá  fór 
sem  oftar,  að  „íslands  óhamingju  verður  alt  að 
vopni."  Islendingar  urðu  til  þess  sjálfir  að  leggja 
til  þann  manninn,  sem  verst  og  svivirðilegast  ljek 
Viðey  og  íbúa  hennar,  en  þessi  maður  var  Pjetur 
Einarsson  frá  Stað  á  Ölduhrygg  („Gleraugna-Pjet- 


445 


ur").*  Nbkkru  fyrr  en  hjer  er  komið,  hafði  Pjetur 
komið  frá  pýskalandi  fjelaus,  og  leitaði  þá  á  náðir 
Ögmundar  biskups,  er  tók  honum  vel,  og  ætlaði 
Pjetur  sjer  trúan  og  hollan.  Er  þar  skjótast  af  að 
segja,  að  þegar  Pjetur  sá  sjer  færi,  rauf  hann  trún- 
að  við  biskup  og  gekk  í  flokk  Bessastaðamanna,  sem 
hann  vissi,  að  voru  svarnir  óvinir  biskups  og  kirkj- 
unnar.  Tíundaði  hann  fyrir  þeim  eignir  klausturs- 
ins,  enda  mun  hann  hafa  verið  sannfróður  um  hagi 
þess,  er  hann  var  nýkominn  úr  þjónustu  biskups.  pað 
er  sagt,  að  hann  hafi  fastlega  eggjað  þá  til  stór- 
ræðanna,  en  við  nánari  rannsókn  reyndist  þeim,  að 
ekki  mundi  eins  auðvelt  að  ræna  klaustrið  og  þeir 
ætluðu  í  fyrstu.  Ábótinn,  Alexius  Pálsson,  var  tal- 
inn  margra  manna  maki  að  afli,  og  hafði  marga 
húskarla  hrausta  og  ókvalráða,  svo  sem  Núp  verk- 
stjóra  og  fleiri.  Bessastaðamenn  urðu  þvi  að  bíða 
uns  tækifæri  byðist,  og  það  bauðst  von  bráðar,  enda 
voru  þeir  þá  ekki  seinir  að  grípa  það.  Vorið  1539 
fór  ábótinn  austur  í  Grimsnes  að  innheimta  lands- 
skuldir  klaustursins,  og  meðan  hann  var  fjarver- 
andi,  á  sjálfa  hvítasunnunótt,  tók  Diðrik  sig  upp 
frá  Bessastöðum  með  sveina  sína.  Hann  var  þá  um- 
boðsmaður  Kláusar,  er  um  þær  mundir  dvaldi  er- 
lendis.  Diðrik  hjelt  með  flokkinn  frá  Bessastöðum 
laugardagskvöldið  fyrir  hvítasunnu  áleiðis  til  Við- 
eyjar.  peir  komu  i  eyna  á  hvítasunnumorgun,  þá 
er  sól  rann  upp.  Fólkið  var  þá  enn  í  svefni;  tóku 
þeir  hús  á  mönnum,  og  ljeku  þá  ærið  hart,  börðu 
suma  og  særðu  aðra.  En  þeir  leituðu  til  lands,  er 
*  Sjá  þó  bls.  209  hjer  að  framan,  neðanmáls. 


446 


þvi  máttu  við  koma,  og  forðuðu  sjer  undan  á 
„Thumaskollinum"  (en  svo  hjet  stórt  skip,  sem 
klaustrið  átti) .  Diðrik  settist  i  klaustrið  og  rændi  það- 
an  20  nautum,  100  sauðum  og  7000  fiska,  auk  annars. 

Lítill  vafi  leikur  á  þvi,  að  „Gleraugna-Pjetur"  hafi 
verið  í  þessari  Viðeyjarför,*  og  að  minsta  kosti  átti 
hann  mikinn  þátt  í,  að  hún  var  farin.  Sjest  það  með- 
al  annars  á  brjefi,  sem  Ögmundur  biskup  gefur  út 
þetta  sama  sumar  út  af  ráninu  i  Viðey,  og  kærir 
Pjetur  um  eiðrof  við  sig  og  um  ránið,  og  hótar  hon- 
um  banni  hinu  mesta. 

Eins  og  kunnugt  er,  dró  konungur  undir  sig  allar 
eignir  klaustranna  á  Islandi,  fastar  og  lausar,  og 
þar  sem  Viðey  var  langríkasta  klaustrið  á  landinu 
og  allþægileg  til  afnota  sjálf,  þá  var  svo  sem  auð- 
vitað,  að  ágirndin,  sem  komið  hafði  af  stað  ráninu 
í  Viðey,  mundi  ekki  láta  þar  staðar  numið.  Enda 
er  það  eitt  hið  sorglegasta  i  sögu  siðaskiftanna,  hve 
sumir  virðast  sakir  ágirndar  hafa  snúist  gegn  fóst- 
urjörðu  sinni,  fótumtroðið  rjettindi  kirkjunnar, 
stofnað  sjálfstæði  þjóðarinnar  í  voða,  og  verið  um 
leið  ótrúir  konungi  sinum.  Gleraugna-Pjetur  fjekk 
Viðey  hjá  konungi  til  ábúðar,  og  hefi  jeg  áður  get- 
ið  þess,  hvern  minnisvarða  hann  reisti  sjer  þar  i 
húsagerð  og  öðru  framferði  sínu.  (Sjá  bis.  201  o.  s. 
frv.  hjer  að  framan).  Danir  tóku,  sem  kunnugi  er, 
allar  jarðir  Viðeyjar,  pening,  dýrgripi  og  hvað  eina. 
Sem  dæmi  þess,  hve  mikils  virði  allir  dýrgripirnir 
hafa  verið,  má  geta  þess,  að  einn  einasti  hátiða- 


*    Sjá  bls.  209  hjer  að  framan,  neðanmáls. 


447 


kaleikur,  sem  seldur  var,  var  virtur  á  800  silfurs, 
eftir  sögn  sjera  Einars  Ólafssonar,  sem  sjeð  hafði 
þennan  dýrgrip.  Nú  var  alt  tekið,  dautt  og  lifandi, 
og  staðurinn  rúinn  af  erlendum  og  innlendum  ráns- 
mönnum.  pó  var  eins  og  rofaði  til  um  augnablik 
1550,  er  Jón  biskup  Arason  fór  út  i  Viðey  og  rak 
þaðan  Lárus  Mula  og  fylgifiska  hans,  hreinsaði  til, 
eins  og  þar  er  að  orði  komist.  En  það  stóð  stutta  stund, 
þvi  Jón  Arason  var  liflátinn  sama  haustið  og  með 
dauða  hans  hvarf  hin  siðasta  von  um  endurreisn 
kaþólskunnar  og  klausturlifnaðar  hjer  á  landi. 

Með  ráninu  1539,  og  þá  einkum  eftir  siðaskiftin, 
gerist  saga  Viðeyjar  næsta  óljós.  Viðey  verður  nokk- 
urs  konar  selstöð  frá  Bessastöðum.  Hún  er  gerð  að 
spitala  eða  hæli  fyrir  gamalt  og  örvasa  fólk.  Nið- 
urníðslan  verður  þar  æ  meiri  og  meiri,  og  árið  1600 
lýsir  Oddur  biskup  Einarsson  Viðey  á  þá  leið,  að  þar 
hafi  áður  verið  mætast  klaustur  á  íslandi,  en  sje  nú 
ekki  utan  rofin  og  tóftirnar  og  dálitill  hrörlegur 
kirkjukofi;  engin  ornamenta,  „nema  moldirnar  og 
sex  eða  sjö  ölmusukerlingar."  Árni  Magnússon  lýs- 
ir  Viðey  þannig,  að  þar  sjeu  tún  mikil,  en  yfirleitt 
slæm;  engi  mikið,  ef  ræktað  væri;  eggver  kveður 
hann  verið  hafa  gott,  en  sje  nú  að  mestu  leyti  eyði- 
lagt;  og  seinna  lýsir  Eggert  ólafsson  Viðey  þannig, 
að  tún  og  engjar  sjeu  í  mestu  niðurniðslu,  eggver- 
ið  eyðilagt,  húsin  flest  f allin  og  þau  sem  uppi  standi 
sjeu  mjög  hrörleg.  J?ótt  þessar  lýsingar  sjeu  ekki 
fallegar,  eru  þær  líklega  þvi  miður  alveg  rjettar. 

Danir  þeir,  sem  dvöldu  hjer  á  landi  um  þetta 
leyti  og  höfðu  hjer  völd,  hugsuðu  um  alt  annað  en 


448 


jarða-  og  húsabætur,  enda  ber  konungsgarðurinn 
sjálfur,  Bessastaðir,  þess  ljósan  vott;  og  þar  sem 
heimastaðurinn  sjálfur  var  ekki  vel  setinn,  var  þess 
ekki  að  vænta,  að  Viðey,  sem  auðvitað  var  skoðuð 
sem  hjáleiga  frá  höfuðbólinu,  ætti  upp  á  háborðið. 

Arið  1750  hefst  nýtt  tímabil  i  sögu  Viðeyjar.  — 
Hinn  ötuli  og  framkvæmdarsami  sýslumaður  Skag- 
firðinga,  Skúli  Magnússon,  fær  landfógetaembættið, 
og  litlu  siðar  Viðey  til  ábúðar,  og  flytur  þangað. 
Tekur  hann  von  bráðar  að  endurreisa  alt  á  eynni, 
bæði  hús  og  annað.  Jeg  hefi  þegar  minst  á  ibúðar- 
húsið  og  kirkjuna,  sem  hann  ljet  reisa;  en  hann 
ljet  gera  fleira  enn.  Skoðunargerðin,  sem  fram  fór 
í  Viðey  25.  apríl  1781,  sýnir  það  best.  Auk  hússins 
og  kirkjunnar,  sem  áður  er  getið,  er  þar  gefin  skýrsla 
um  þessi  hús:  Stofa  i  7  stafgólfum  og  7  álna  breið; 
skáli  12  álna  langur  og  7  álnir  á  breidd;  hús  i  4 
stafgólfum  og  7  álna  breitt;  bæjardyr  i  4  stafgólf- 
um  og  6  álnir  á  breidd;  móhús  22  faðmar  ummáls; 
kálhús  7  faðmar  ummáls  og  var  þakið  tekið  af  á 
sumrum,  en  sett  á  á  vetrum;  fjós  handa  30  kúm; 
annað  fjós  handa  9  kúm  eða  10  ungneytum;  nautaf  jós 
og  hesthús.  —  Garðarnir  voru  þessir:  Girðing  um 
þvera  eyna  út  í  sjó  báðum  megin,  og  var  hún  395 
faðmar  á  lengd;  önnur  girðing  frá  kálgarði  út  í 
Naustabrekku,  55  faðmar;  kirkjugarður  25  faðm- 
ar;  kálgarður  130  faðmar;  heygarður  við  fjósið 
28  faðmar;  annar  við  hesthúsið  10  faðmar;  þriðji 
við  nautafjós  12  faðmar;  en  öll  þessi  hús  og  garð- 
ar  voru  í  besta  ásigkomulagi  og  vel  haldið  við. 

Auk  þess,  sem  hjer  er  talið,  ljet  hann  reisa  f  jár- 


449 


hús  á  vestureynni.  í  jarðabótum  ljet  hann  ekki 
minna  til  sín  taka.  pvi  hefir  þegar  verið  að  nokkru 
lýst,  í  hvaða  ástandi  Viðey  var,  er  hann  kom  þang- 
að;  en  nokkru  eftir  að  hann  er  þangað  kominn,  þyk- 
ir  Viðey  best  setinn  jörð  i  allri  sýslunni.  I  túninu 
sijettaði  hann  mikið,  enda  hjelt  ihann  jafnan  10 
góða  vinnumenn.  Kálgarða  hafði  hann  feikistóra  og 
ræktaði  mikið  af  grænkáli.  Korn-  og  trjárækt  stund- 
aði  hann  og  tók  stórar  spildur  til  sáningar;  þreifst 
kornið  betur  hjá  honum  en  annars  staðar,  þvi  ekrurn- 
ar  voru  vel  hirtar  og  ekkert  sparað.  Skúli  haf ði  erlend- 
an  mann  til  umsjónar  við  ræktunina,  og  mun  oft 
hafa  verið  um  40 — 50  manns  heimilisfast  hjá  hon- 
um.  Fyrir  framúrskarandi  dugnað  i  jarðeplarækt 
fjekk  hann  frá  landbúnaðarfjelaginu  danska  stór- 
an  verðlaunapening  úr  silfri  árið  1776.  pó  er  ekki 
minst  um  það  vert,  hvernig  hann  bætti  æðarvarpið. 
pegar  hann  kom  til  eyjarinnar,  sást  þar  varla  fugl, 
en  ekki  leið  á  löngu,  áður  hann  hafði  friðað  svo  fyr- 
ir  æðarfuglinum,  að  hann  tók  að  hreiðra  sig  með 
sjó  fram.  Eftir  skýrslu  frá  hans  dögum,  fengust  á 
ári  9700  egg  og  80 — 90  pund  af  hreinsuðum  dún; 
og  svo  var  æðarfuglinn  spakur,  að  í  sjálfu  túninu 
voru  stundum  talin  500  hreiður,  .en  úti  um  eyna 
varð  ekki  tölu  á  komið.  Árið  1781  hafði  hann  28 
kýr  auk  ungneyta,  talsvert  af  sauðfje  og  nokkuð  af 
hrossum,  enda  stóð  búið  með  miklum  blóma  flest 
búskaparár  hans.  Skúli  fógeti  andaðist  21.  nóvem- 
ber  1794. 

Jeg  hefi  minst  á  byggingar  og  jarðabætur  þær, 
sem  gerðar  voru  á  dögum  Skúla  til  að  sýna,  að 

29 


450 


Viðey  var  flestum  stöðum  betri  til  þess  að  gera  á 
henni  ýmsar  tilraunir  um  jarðrækt  og  akuryrkju, 
og  að  hún  endurgalt  að  sínu  leyti  þann  sóma,  er 
henni  var  sýndur;  og  gleðiefni  hlýtur  það  að  vera 
hverjum  sönnum  Islendingi  að  kynnast  sögu  Við- 
eyjar,  koma  þangað  og  sjá,  að  enn  í  dag  hlifir  henni 
hinn  sami  huldi  verndarkraf tur,  sem  blessað  hefir  frá 
fyrstu  tið  starf  allra  þeirra,  sem  í  Viðey  hafa  verið 
og  þar  unnið  henni  til  prýði  og  fegurðar,  og  sjálfum 
sjer  til  gagns  og  sæmdar.  t 

Sá,  sem  næstur  bjó  í  Viðey  eftir  Skúla  fógeta,  var 
Ólafur  Stephensen  stiftamtmaður.  Hann  hafði  um 
tíma  æðstu  völd  hjer  á  landi,  og  var  höfðingi  mikill; 
en  eftir  því  sem  ráða  má,  hefir  hann  ekki  setið  Við- 
ey  eins  vel  og  Skúli,  og  ekki  unnið  mikið  að 
húsabótum  eða  jarðabótum,  og  mikið  er  æðarvarp- 
ið  minna  á  hans  dögum  en  áður  var  hjá  Skúla, 
meðan  alt  stóð  i  blóma. 

En  sagður  var  Ólafur  höfðingi  mikill  heim  að 
sækja,  og  ljúka  erlendir  ferðamenn  miklu  lofsorði 
á  rausn  hans.  Skulu  nú  þvi  til  sönnunar  tilfærðir 
nokkrir  kaf  lar  úr  f  erðasögu  Hookers,  sem  var  enskur 
grasfræðingur  og  heimsótti  Ólaf  Stephensen  sum- 
arið  1809,  en  þar  að  auki  lýsir  sagan  ýmsu,  er  snert- 
ir  Viðey,  og  því  hefi  jeg  tekið  hana  upp  hjer,  þótt 
hún  sje  nokkuð  löng:  „27.  júní  1809.  priðjudagur. 
pessi  dagur  var  ætlaður  til  að  heilsa  upp  á  gamla 
stiftamtmanninn,  Ólaf  Stephánsson,  sem  hefir 
geheimeetazráðs  nafnbót,  og  áður  var  landsstjóri  á 
ey  þessari.  Herra  Phelps,  herra  Jörgensen  og  jeg 
stigum  á  hádegi  í  islenskan  siglingarbát,  með  átta 


451 


manns  undir  árum.  pað  voru  hjer  um  bil  4  milur 
(enskar)  þangað  sem  stiftamtmaðiirinn  bjó,  en  það 
er  á  yndislegri  ey,  sem  heitir  Viðey.  pegar  við  nálg- 
uðumst  eyna,  sáum  við  húsið.  >pað  stendur  all-lágt, 
millum  tveggja  hæða.  pegar  all  skamt  var  eftir  veg- 
arins,  leit  það  út  sem  mikið  álitlegt  aðsetur,  og  var 
það  stærra  hús  og  að  ytra  áliti  nokkru  tigulegra,  en 
nokurt  annað  hús,  er  jeg  hafði  enn  sjeð  á  íslandi. 
J?að  er  úr  sementlímdum  steini  og  f  jalaþak  á,  og  er 
með  fjölmörgum  glergluggum.  pegar  við  lentum  og 
komum  nær,  sáum  við  samt,  að  hjer  var  sorglegur 
skortur  á  trjesmiðum,  múrurum  og  glermeisturum. 
Glerið  í  þeim  gluggum,  sem  annars  voru  enn  þá 
heilir,  var  eins  og  alment  gerist,  en  flestar  rúðurn- 
ar  voru  brotnar.  pó  að  það  væri  að  utan  breitt  yfir 
það  með  trjehlerum,  svo  það  sæist  ekki.  Útidyr 
voru  á  miðju  húsinu.  pað  var  ofboð  ljelegur  súlna- 
gangur  úr  trje,  og  voru  dyr  út  úr  beggja  vegna.  Hefði 
súlnagangur  þessi  verið  í  betra  standi,  þá  mátti  hann 
vel  vera  til  skjóls  fyrir  köldum  vindum,  en  nú  er 
hann  svo  hrörlegur,  að  hann  er  hvorki  til  gagns  nje 
prýði.  Jeg  get  ekki  likt  súlnagangnum  fremur  við 
annað  en  svínstí  setta  þarna  við  vegginn,  en  heldur 
í  hærra  lagi.  En  þótt  það  væri  ekki  neitt  meistara- 
handbragð  utan  á  húsinu,  þó  bjó  eigandi  þar,  sem 
tók  oss  svo  vel  og  veitti  oss  svo  frábærlega,  að  slíkt 
vekti  traust  á  forstjóra  hvers  lands,  sem  enn  væri  i 
embætti,  og  þvi  meira  á  þeim,  er  lagt  hefir  niður 
völdin,  og  er  þetta  þess  vert,  að  fara  um  það  nokki*- 
um  orðum  frekar.  Mjer  er  lika  þvi  nær  skapi  að  f  jöl- 
yrða  þetta  nokkuð  svo,  að  þetta  er  í  fyrsta  skif ti,  sém 

29* 


452 


jeg  hefi  haft  tækifæri  að  sjá  hætti  nokkurs  íslend- 
ings,  er  kunni  sig,  og  á  betra  mann  var  varla  hægt  að 
hitta.  pegar  við  áttum  nokkur  hundruð  álna  að  hús- 
inu  kom  stiftamtmaðurinn  á  móti  okkur  að  bjóða 
okkur  velkomna  til  landsins  og  til  ennar  litlu  eyjar 
sinnar.  Yfirbragðið  var  sljett  og  hraustlegt  og  hann 
var  andlega  ósljófgaður  með  öllu,  og  var  þó  á  átt- 
unda  vetri  yfir  sjötugt.  í  samræðu  var  hann  ákaf- 
lega  lipur  cg  fjörugur.  Hann  var  i  þetta  skifti  í  öll- 
um  einkennisbúningi,  sem  stiftamtmaður  á  íslandi, 
nema  hann  hafði  ekki  sverð  á  hlið.  Hann  var  i  skar- 
latsfrakka;  var  hann  gullvíraður  og  græn  uppslögin; 
brækurnar  voru  úr  bláu  klæði  með  gull-leggingum; 
hálfleggja-skó  hafði  hann  á  fótum  með  gullbönd- 

um  og  skúfum  í  Við  vorum  strax  leiddir  í  gegn 

um  súlnaganginn  og  urðum  við  að  beygja  okkur  i 
dyrunum,  en  komum  strax  í  mikinn  sal  með  stór- 
um  trjestiga;  þaðan  gengum  við  i  gegnum  mikið 
og  liátt  hebergi  inn  i  svefnherbergi  stiftamtmanns. 
par  fjekk  jeg  honum  meðmælabrjef,  er  jeg  hafði 
til  hans  og  bækur,  er  herra  Joseph  Banks  sendi  hon- 

um  Á  meðan  við  vorum  að  tala  saman,  var 

okkur  boðið  romm  og  tvibökur,  norrænar,  og  þvi 
næst  gengum  við  dálitið  út  um  eyna,  sem  var  varla 
meira  en  2  mílur  enskar  ummáls,  og  er  einhver  frjó- 
samasti  blettur  á  íslandi,  gott  sauðland,  ágætt  fyrir 
kýr  og  hross,  mótak  gott  og  vatnskostir  góðir."  — 
Stiftamtmaður  sýndi  þeim  æðarvarpið,  sem  var  í 
miklum  blóma,  og  stóð  þá  æðardúnspundið  í  3  rík- 
isdölum  og  af  Viðey  fengust  20  pund.  Hooker  get- 
ur  þess,  að  Ólafur  Stephensen  hafi  ekki  einungis  ver- 


453 


ið  ágætur  maður  sem  yfirvald,  heldur  einnig  mesti 
lærdómsmaður. 

„Jeg  hefi  sjaldan,  ef  það  hefir  annars  nokkurn 
tíma  komið  fyrir  mig,  sjeð,  jafnvel  i  þeim  löndum 
þar  sem  vísindin  standa  á  hæðsta  stigi,  svo  mikið 
safn  af  sæmdarskjöíum  og  heiðurspeningum,  eins  og 
í  þessum  afskekta  krók  eins  hins  afskektasta  lands 

i  allri  Norðurálfunni   Við  vorum  naumast 

komnir  svo  langt  sem  við  ætluðum,  þegar  þjónustu- 
maður  kom  og  sagði  að  miðdegisverður  væri  á  borði ; 
við  urðum  því  að  hverfa  heim  og  hefðum  þó  viljað 
ganga  lengur,  þvi  það  var  enn  snemma  dags  og  hall- 
aði  laust  af  hádegi  og  við  vorum  búnir  að  fá  okkur 
hressingu  og  vorum  því  ekki  svangir.  Borðið  var  sett 
fram  i  hinn  mikla  sal,  sem  jeg  þegar  hefi  getið  um. 
Gólfið  var  allgott  og  veggirnir  höfðu  einu  sinni  ver- 
ið  hvítir.  Húsbúnaður  i  herbergi  þvi  var  borð,  fimm 
borðstofustólar,  tvær  dragkistur  miklar,  og  stóðu  á 
þeim  ýmsir  munir,  er  helst  virtust  vera  úr  postulíni, 
og  sumir  af  þeim  ætla  jeg  og  hafi  verið  það.  Tvenn- 
um  stofudyrum  var  og  lokið  upp  og  kom  æði  mikið 
af  ágætum  silfurdiskum.  Tveir  speglar  og  báðir 
miklir  og  i  fornum  stíl  stóðu  á  millum  glugganna, 
en  neðan  við  þá  stóð  marmaraborð  og  giltir  fætur 
undir,  en  brotnir  voru  þeir  svo,  að  borðin  stóðu 
næsta  hall-fleytt.  Eitthvað  60  myndir  pentaðar 
og  prentaðar,  sumar  i  umgjörð  og  þó  gler  fyrir  fá- 
um  af  þeim,  huldu  nokkurn  veginn  nekt  veggjanna. 
pví  verður  ekki  neitað,  að  mestur  hluti  þeirra  var 
að  prentun  ekkert  fram  yfir  það,  er  alment  gerist. 
En  af  þvi    margt  af  þeim  voru  pentmyndir  af 


454 


vinum  stiftamtmanns  eða  prentmyndir  af  konung- 
um  og  öðru  stórmenni  i  Danmörku  höfðu  þær  gildi 
sitt,  og  nöfn  manna  og  titlar  þeirra  voru  þuldir  yfir 
okkur  mjög  nákvæmlega  með  auðsjáanlegri  ánægju. 
Safn  þetta  er  víst  hið  besta  safn  á  landinu  af  mál- 
uðum  og  prentuðum  myndum.  pegar  við  settumst 
til  borðs  kom  svolítið  babb  i  bátinn,  þvi  það  brotn- 
aði  stóllinn,  sem  stiftamtmaðurinn  hafði  sest  á,  en 
það  lagaðist  fljótt  af  því  að  einn  stóll  var  afgangs. 
....  Á  borðdúknum  var  ekkert  annað  en  diskar, 
hnífar  og  gafflar,  vinglas  og  flaska  með  klaret  fyr- 
ir  hvern  gest,  nema  hvað  á  miðju  borði  stóð  mikill 
og  fagur  glerbjór  fyrir  sykur  og  skrautlegur  silfur- 
toppur  á.  íslendingar  drekka  hvorki  maltöl  nje  vatn 
og  etfki  hafa  þeir  heldur  salt  með  mat.  Diskar  eru 
bornir  inn  hver  fyrir  sig;  fyrst  kom  á  borð  skál 
mikil  með  súpu,  en  það  var  uppáhalds  áauki  mið- 
degisverðar  hjá  hinu  ríkara  fólki;  er  hún  búin  til 
úr  viðgrjónum  (sago),  klaret  og  rúsinum  og  soðin 
i  mauk.  ipað  var  ausið  upp  á  tvo  fleytifulla  diska 
af  súpunni  og  átum  við  það  án  þess  að  vita,  hvort 
við  fengjum  meira;  en  óðara  en  súpan  var  borin  út 
komu  inn  tveir  laxar  miklir,  soðnir  og  skornir  i 
stykki  og  þar  með  fylgdi  brismjer,  sem  líktist  olíu 
og  var  blandað  i  það  ediki  og  pipar,  en  það  var  samt 
gott  og  rembdumst  við  að  klára  af  diskunum  og 
vonuðum  af  alhug,  að  þar  með  væri  miðdegisverð- 
inum  lokið,  en  ekki  varð  okkur  að  þvi,  þvi  að  þá 
var  borinn  inn  rogafull  skál  af  kriueggjum  harð- 
soðnum  og  voru  tólf  látin  á  disk  handa  hverjum 
okkar  Við  beiddum  mikillega  að  afsaka  að  við 


455 


gætum  ekki  etið  eggin  upp  af  diskum  okkar,  en 
það  þýddi  ekki  mikið.  „pið  eruð  gestir  mínir,"  sagði 
stiftamtmaður,  „og  þetta  er  í  fyrsta  skifti,  sem  þið 
hafið  sýnt  mjer  þann  sóma  að  heimsækja  mig,  þvi 
verðið  þið  nú  að  gera  svo  sem  jeg  vil;  þegar  þið 
komið  eftirleiðis  til  mín,  þá  megið  þið  gera  eins  og 
ykkur  líkar."  Hann  afsakað  með  elli  sinni  að  hann 
gæti  ekki  borðað  með,  og  gátum  við  ekki  haft  neitt 
á  móti  því."  Streyttust  þeir  þá  við  að  koma  í  sig 
eggjunum  og  hjeldu  þá  að  alt  væri  búið,  en  þá  kom 
inn  hálft  sauðarkrof,  steikt  vel  og  sætar  og  soðnar 
vailarsúrur  með.  Stiftamtmaðurinn  hroka-fylti  hjá 
þeim  diskana  með  kjöti  og  sósu,  og  þýddi  ekkert 
fyrir  þá  að  færast  undan.  En  þar  með  var  ekki  alt 
búið,  þvi  þá  kom  inn  diskur  mikill  með  grinda- 
brauði  (vöfflum)  og  kvaðst  stiftamtmaður  gera  sig 
ánægðan,  ef  hver  þeirra  æti  2  kökur  af  þvi.  Norræn- 
ar  kökur  voru  á  borði  og  skorið  rúgbrauð.  Úr  flösk- 
unum  varð  hver  að  klára.  Eftir  borðhald  kom  kaffi, 
og  segir  Hooker,  að  það  hafi  verið  frábærlega  gott. 
J>egar  þvi  var  lokið  kom  inn  griðarmikil  kolla  með 
„rommpúnsi"  og  var  það  borið  ört  á  i  stórum  glös- 
um  og  jafnan  drukkið  þeim  til  við  hvert  glas. 
„Baron  Banks"  var  viðkvæðið  hjá  stiftamtmanni. 
þegar  tæma  skyldi  glösin,  svo  að  þeir  gætu  látið  í 
þau  aftur  og  drukkið  heilsufull  hans.  Loksins  gátu 
þeir  þó  sloppið  og  enduðu  þessa  „óvenjulegu  veislu", 
segir  Hooker,  með  þremur  bollum  af  tevatni.  Komu 
þeir  til  Reykjavíkur  kl.  10  um  kvöldið.  Síðar  meir 
vqtu  þeir  alhr  staddir  saman  heima  á  Englandi 
k§á  herra  Jóni  Stanley:  Hooker  sjálfur,  herra  Joseph 


456 


Banks  og  Bright,  og  höfðu  þeir  heimsótt  Ólaf  Ste- 
phensen  og  mintust  þá  þess  dags,  hver  um  sig,  með 
mikilli  ánægju.  premur  árum  seinna  andaðist  Ólaf- 
ur  stiftamtmaður,  11.  nóv.  1812,  þá  rúmlega  áttræður. 

Árið  1813  fluttist  Magnús  konferensráð,  sonur 
Ólafs  stiftamtmanns,  búferlum  frá  Innra-Hólmi  að 
Viðey.  Hann  var  mesti  atorkumaður  og  keypti  eyna 
1816,  og  varð  hún  þar  með  aftur  eign  innlends  manns. 
Magnús  fjekk  prentverkið  til  Viðeyjar,  og  var  þar 
prentsmiðja  1816 — 1844.  Sparaði  hann  hvorki  fje 
nje  fyrirhöfn  til  þess  að  koma  þeim  bókum  á  prent,  er 
hann  áleit  að  landsmönnum  mættu  að  gagni  koma. 
Varð  nú  Viðey  aftur  sá  staður  landsins,  sem  efldi 
og  útbreyddi  mentun  og  fróðleik  um  alt  land.  — 
Magnús  andaðist  6.  mars  1833.  Sonur  Magnúsar, 
Ólafur  sekreterí,  hjelt  prentverkinu  áfram  með  miki- 
um  dugnaði.  Hafði  hann  í  Viðey  bú  mikið  og  lagði 
mikla  stund  á  að  auka  æðarvarpið,  enda  blómgaðist 
það  prýðilega  um  hans  daga.  Arið  1861  ljet  hann 
flytja  hjera  frá  Færeyjum  og  ætlaði,  að  þeir  mundu 
þrífast  vel,  en  það  brást,  enda  skemdu  þeir  varp- 
ið,  og  varð  að  drepa  þá  eftir  stuttan  tíma. 

Mikið  orð  fór  af  því,  hversu  Ólafur  tók  höfðing- 
lega  á  móti  þeim  gestum,  er  að  garði  hans  bar.  Er 
gömlum  mönnum  minnisstætt,  hve  margir  fjöl- 
mentu  úr  Reykjavík  inn  í  Viðey  á  sumrin,  einkum 
á  sunnudögum,  þegar  þar  bar  að  messa.  Sjera  Magnús 
Grímsson  var  prestur  að  Mosfelli  árin  1845 — 1850. 
Hann  þótti  klerkur  góður.  Viðey  lá  þá,  eins  og  enn, 
undir  Mosfellsprestakall,  og  bar  sjera  Magnúsi  að 
messa  þar  \issa  sunnudaga  eftir  því,  sem  tala  rarui 


457 


til.  Var  það  jafnan  á  sumrin,  þá  er  hann  messaði 
þar  og  veður  leyfði,  að  svo  mikið  fjölmenni  kom 
úr  landi  til  Viðeyjarkirkju,  að  kirkjan,  sem  reyndar 
er  lítil,  rúmaði  minstan  hluta  þess  safnaðar.  En  öll- 
um,  sem  til  kirkju  komu,  voru  heimilar  góðgjörð- 
ir  að  aflokinni  messu,  þvi  kirkjubóndinn,  Ólafur 
sekreteri,  var  ekki  matsár  við  hjú  sín  eða  gesti.  Sló 
hann  margoft  upp  veislu,  og  dvöldu  kirkjugestirnir 
oftlega  hjá  honum  fram  undir  kvöld  og  sumir  leng- 
ur,  og  hjeldu  svo  heim  glaðir  og  ánægðir  fyrir  gest- 
risni  hans  og  góðar  viðtökur.  En  það  áttu  fleiri  leið 
til  Viðeyjar  á  öllum  tímum  ársins,  meðan  hann 
rjeð  þar  húsum.  Skólapiltar  dvöldu  þar  i  jólaleyfi 
sinu,  og  margur  taldi  það  sína  mestu  ánægjuferð 
að  hafa  komið  i  Viðey,  og  heilsað  þar  upp  á  hús- 
bóndann,  eins  og  hann  var  oft  kallaður;  skoðað 
eyna  og  þáð  þar  margvíslegan  beina,  er  hann  veitti 
svo  rausnarlega;  og  rausn  sinni  hjelt  hann  til  dauða- 
dags,  4.  april  1872.  —  Saga  Viðeyjar  frá  1872  og 
til  þessa  tima,  er  svo  kunn,  að  jeg  finn  ekki  ástæðu 
til  að  halda  lengra,  þar  sem  jeg  hefi  fáu  við  að  bæta, 
nema  þvi  einu,  sem  allir  vita  eins  vel  og  jeg,  nema 
betur  sje.  Að  lokum  vil  jeg  geta  þess,  að  Viðey  er 
með  söguríkustu  stöðum  á  landi  hjer.  En  þeir  staðir, 
er  eiga  sjer  langa  sögu,  þá  er  sumt  ánægjulegt,  en 
sumt  dapurlegt.  Og  svo  er  og  um  Viðey;  þætti  mjer 
ekki  ólíklegt,  að  einhver  sá,  er  fyrsta  sinni  kemur 
til  Viðeyjar,  hugsaði  líkt  og  Byron  forðum,  er  hann 
stóð  á  Maraþonsvöllum : 

Hló  mjer  í  leiðslu  hugarsjón, 
er  hugði  jeg  frjálsa  Grikkjaþjóð, 


458 


því  þræll  gat  jeg  ei  þókst  með  hnjóð, 
þar  sem  jeg  Persa  grafir  tróð." 

Og  hann  mun  þá  jafnframt  óska  þess,  að  drottinn 
sendi  þessum  merka  sögustað  íslands,  Viðey,  bæði 
nú  og  á  komandi  tíma,  þá  menn,  er  eigi  sjeu  lak- 
ari  að  dugnaði  og  hæfileikum  þeim  mönnum,  er 
bestir  hafa  i  Viðey  búið,  svo  nútíðar-  og  framtíðar- 
saga  Viðeyjar  verði  skrifuð  með  ljósari  og  jafn- 
fegurri  litum,  en  sumir  kaflar  fortiðarsögu  hennar. 


Bessastaðir. 

Fyrirlestur  fluttur  í  K.  F.  U.  M.  6.  mars  1916. 


Heiðruðu  tilheyrendur ! 

Eigi  veit  jeg  fyrir  víst,  hvort  Bessastaðir  eru  land- 
námsjörð,  en  fyrst  hefi  jeg  sjeð  þeirra  getið  í 
Sturlungu. 

Páll  lögmaður  Vídalin  getur  þess  i  Skýringum  sin- 
um  yfir  fornyrði  lögbókar,  að  Bessastaðir  hafi  upp- 
haflega  verið  eign  Snorra  Sturlusonar,  svo  og  Eyvind- 
arstaðir.  Húsaði  Snorri  jörðina  vel;  en  við  lát  Snorra, 
1241,  kastaði  Hákon  konungur  eign  sinni  á  Bessa- 
staði,  þvi  hann  taldi  sjer  alt  fje  Snorra,  fast  og 
laust;  eru  Bessastaðir  þannig  meðal  hinna  fyrstu 
fasteigna,  er  falla  í  eigu  konungs;  en  þeir  urðu 
því  miður  ekki  síðasta  „jörðin",  er  þá  leiðina  fór. 

J>að  er  liklegt,  að  konungsmenn  hafi  mjög  snemma 
feugið  augastað  á  Bessastöðum  sem  æskilegum  bú- 
stafJ,  þá  er  konungsvaldið  tók  fyrir  alvöru  að  auk- 
ast  hjer  á  landi. 

pess  er  getið,  að  kirkja  væri  snemma  reist  á 
Bessastöðum,  þótt  ekki  væri  hún  að  upphafi  svo 
vegleg  sem  síðar  varð,  er  höfuðsmenn  og  umboðs- 
Mietm  þeirra,  voru  sestir  á  staðinn  fyrir  fult  og  alt. 


460 


En  fyrst  framan  af  virðast  hirðstjórar  hafa  haft 
skammar  setur  á  Bessastöðum,  einkum  þó  þeir,  er 
íslenskir  voru.  Mun  jeg  nú  geta  nokkurra  þessara 
„dándismanna",  er  að  einhverju  leyti  hafa  komið 
við  sögu  Bessastaða. 

Árið  1354  hjelt  ívar  Hólmur,  sem  þá  hafði  hirð- 
stjóravald  yfir  öllu  landinu,  all-fjölmenna  samkomu 
á  Bessastöðum;  var  það  á  langafrjádag;  dæmdi 
hann  þar  dóma  og  gjörði  ýmsar  samþyktir  með 
ráði  hinna  vitrustu  manna. 

Árið  1348  dó  Holti  porgrímsson  hirðstjóri;  en 
1352  er  þess  getið,  að  Brynhildur  ekkja  hans  hafi 
gefið  Bessastaðakirkju  miklar  eignir  og  ágætar. 

Einn  af  hinum  merkustu  hirðstjórum  dönskum 
var  Diðrik  Pining.  Hann  sat  á  Bessastöðum,  og 
þótti  vera  stjórnsamur,  og  reyndist  landsbúum  vel  í 
mörgu.  Við  hann  er  kendur  Pinings-dómur,  all-þörf 
rjettarbót,  eins  og  þá  var  högum  háttað.  Diðrik  mun 
hafa  látið  af  embætti  1490,  og  má  þá  kalla,  að  sett- 
ist  köttur  i  ból  Bjarnar.  Fram  að  þessu  höfðu  all- 
margir  hirðstjóranna  verið  nýtir  menn,  en  þótt  út- 
lendir  væru  sumir  hverjir.  En  nú  skiftir  um.  Eft- 
irmaður  Pinings,  Ambrósius  Illiquod,  vann  fátt  það, 
er  landslýðnum  mætti  að  gagni  verða,  og  er  hann 
kunnastur  fyrir  það  eitt,  hve  hann  ásamt  Ólafi  Rögn- 
valdssyni  biskup,  gekk  val  fram  i  því  að  kúga  eign- 
irnar  af  Hvassafells-Bjarna  ogkoma  þeim  undirkirkju 
og  krúnu.  Að  öðru  leyti  er  fátt  markvert  frá  hon- 
um  að  segja. 

Á  árunum  1495 — 1502  eru  4  hirðstjórar  á  Bessa- 
stöðum,  og  kveður  lítið  að  þeim  öllum. 


461 


}>á  kemur  Ljenharður  fógeti  til  sögunnar,  en  ekki 
varð  hann  mikil  híbýlaprýði  konungsgarði,  og  því 
síður  landsmönnum  happ  að  komu  hans.  pað  orð 
ljek  á  löngum,  að  hann  væri  djarftækur  til  fjár  og 
kvenna,  og  má  geta  nærri,  hvílikur  nágranni  hann 
hefir  verið,  enda  færði  hann  sig  bráðlega  upp  á 
skaftið,  og  fór  ránsferðir  austur  yfir  f jall.  En  Torfi 
Jónsson  i  Klofa  gerði  enda  á  yfirgangi  hans,  og  tók 
hann  af  lífi  á  Hrauni  í  Ölvesi;  lauk  svo  hans  stjórn 
hjer  á  landi. 

Skömmu  eftir  1500  urðu  hirðstjórar,  Týli  Pjet- 
ursson  (1517 — 1520)  og  Hannes  Eggertsson  (lík- 
lega  1521 — 1524).  Á  stjórnarárum  þeirra  má  kalla,  að 
f  remur  sje  agasamt  i  sjálf  um  konungsgarðinum.  Hvor- 
ugur  þeirra  kemdi  hærurnar  i  embættinu.  Týli  var 
drepinn,  en  Hannes  mun  hafa  farið  utan  til  pýska- 
lands   1525,  eða  þar  um  bil. 

Um  1537  kom  út  hingað  Klaus  von  Marvitzen. 
Setti  hann  umboðsmann  sinn  Diðrik  von  Mynden. 
J?að  má  segja,  að  oft  hafi  í  konungsgarðinum  verið 
misjafnir  húsbændur,  og  landsmönnum  örðugir  og  ó- 
þarfir  yfirmenn,  en  vart  munu  þeir  þó  öðru  sinni  verri 
hafa  verið,  en  á  meðan  þessir  sátu  að  völdum,  enda 
eru  þeir  kunnastir  fyrir  ránsskap  og  yfirgang.  En 
þótt  hvárgi  væri  góður,  var  Diðrik  þó  talinn  verri, 
ef  til  vill  af  því  að  hann  dvaldi  hjer  lengur,  þvi 
að  Klaus  var  hjer  að  eins  skamma  stund. 

Að  Bessastöðum  var  í  þá  daga  og  er  enn  útkirkja 
frá  Görðum.  Um  þessar  mundir  var  prestur  í  Görð- 
um-  Einar  Ólafsson,  þrekmaður  mikill  og  klerkur 
hinn  besti.  Hann  lýsir  kirkjubóndanum  á  Bessastöð- 


462 


um  eitthvað  á  þá  leið,  að  hann  (Diðrk)  væri  kvenna- 
maður  mikill,  drykkfeldur  og  ofstopi  hinn  mesti  við 
vín.  Sveinar  hans  bættu  ekki  hemilisbraginn  held- 
ur.  pað  ræður  að  líkindum,  að  siðavandur  klerkur 
væri  ekki  ánægður  með  slíkt  framferði  sóknarbarna 
sinna.  En  áminningum  prests  tók  Diðrik  á  þann 
veg,  að  hann  flaug  oftsinnis  á  hann  blindfullur,  og 
sigaði  sveinum  sínum  á  hann.  Slikar  voru  viðtökur 
þær,  er  prestur  fjekk,  er  hann  kom  til  Bessastaða 
i  embættiserindum.  En  að  vísu  kom  Diðrik  ekki  að 
tómum  kofunum  þar,  sem  prestur  átti  hlutinn  að, 
þvi  að  bæði  var  hann  harðger  sjálfur,  og  átti  hrausta 
sonu.  Kom  þó  svo  að  lokum,  að  honum  leiddist  þóf 
þetta,  og  hótaði  Diðriki  að  lesa  upp  æfisögu  hans 
við  pingvallakirkju,  er  fjölmenni  væri  þar  sem  mest. 
Er  svo  að  sjá,  sem  Diðrik  hafi  ekki  getist  mjög  að 
þeirri  ráðagerð  prests,  þvi  að  hann  vitkaðist  svo 
við  hótun  þessa,  að  klerkur  gat  þaðan  i  frá  framið 
guðsþjónustu  tálmunarlaust  á  Bessastöðum. 

Svo  sem  kunnugt  er,  var  Diðrik  bannsunginn  af 
Ögmundi  biskupi  og  nokkru  siðar  drepinn  með 
sveinum  sínum,  og  þótti  það  hin  mesta  landhreinsim. 

Á  árunum  1540 — 1559  sátu  margir  hirðstjórar  á 
Bessastöðum,  hver  eftir  annan,  auk  umboðsmanna, 
er  þeir  settu  fyrir  sig.  Sumir  þeirra  reyndust  lands- 
lýðnum  næsta  óþarfir,  svo  sem  Kristján  skrifari. 
En  hitt  er  þó  hörmulegra,  að  sumir  þeir,  sem  is- 
lenskir  voru,  og  með  völdin  fóru,  voru  enn  verri 
en  hinir  erlendu,  svo  sem  Pjetur  Einarsson  (Gler- 
augna-Pjetur) .  Árið  1559  var  Páli  Stigssyni  veitt 
höfuðsmannsembættið;  var  hann  rjettlátur  talinn  og 


463 


stjórnsamur.  Hann  bætti  og  vandaði  um  siðferði 
manna.  Að  vísu  þótti  sumum  hann  ærið  refsinga- 
samur,  en  þó  ólíku  nýtari  fyrirrennurum  sínum. 
Páll  andaðist  1566,  og  var  honum  reistur  fagur 
minnisvarði,  sem  enn  má  sjá  i  Bessastaðakirkju. 

Sá  hjet  Hinrik  Krag,  er  næst  honum  varð  hirð- 
stjóri  á  Bessastöðum;  sat  hann  þar  að  eins  árlangt, 
og  er  fátt  frá  honum  að  segja.  Sama  máli  gegnir  um 
eftirmann  hans,  Kristofer  Walchendorph.  Hann  var 
að  eins  2  ár,  og  þótti  litið  að  honum  kveða. 

Árið  1570  varð  Johann  Bucholt  hjer  höfuðsmað- 
ur,  og  þótti  bæði  harður  og  fjegjarn.  En  kunnastur 
er  hann  hjer  fyrir  óvild  þá,  er  upp  kom  milli  hans 
og  Guðbrands  Hólabiskups,  og  var  það  ætlun  manna, 
að  Jón  lögmaður  hafi  mjög  blásið  að  þeim  ófrið- 
areldi,  þvi  að  þá  var  mikill  óþokki  milli  lögmanns 
og  biskups.  Og  eigi  er  það  óliklegt,  að  höfuðsmað- 
ur  hafi  átt  sinn  þátt  i  því,  hve  illa  biskup  varð  úti 
i  hinu  svo  kallaða  morðbrjefamáli,  þvi  að  sagt  er, 
að  höfuðsmaður  hafi  afflutt  biskup  mjög  við  kon- 
ung.  Johann  ljet  af  embætti  1598  eða  1599. 

J?á  vil  jeg  með  fám  orðum  minnast  á  þær  við- 
tökur,  er  helstu  menn  hjerlendir  fengu  oft,  er  þeir 
heimsóttu  höfuðsmanninn  á  Bessastöðum.  —  pað 
mátti  segja  um  Bessastaði  á  þessum  tímum,  líkt  og 
sagt  var  um  höll  Kaifasar,  að  þar  væri  rúmt  inn- 
göngu  en  nokkru  þrengra  útgöngu. 

paö  þótti  sjálfsagt,  er  nýr  höfuðsmaður  kom  í 
embætti,  að  flestir  æðri  embættismenn  landsins 
tækjust  ferð  á  hendur  til  Bessastaða  til  þess  að  heilsa 
upp  á  höfuðsmann.  Siðar,  þegar  umboðsmenn  komu 


464 


til  sögunnar,  urðu  þeir  auðvitað  að  mæta  þar  til 
þess  að  gera  reikningsskap  ráðsmensku  sinnar.  En 
svo  gat  og  höfuðsmaður  stefnt  á  fund  sinn  hverj- 
um,  sem  hann  vildi. 

Eftir  Bucholt  mun  Herluff  Daa  hafa  orðið  hjer 
höfuðsmaður,  og  kom  út  1606.  Hann  gerðist  brátt 
mikill  óvin  Odds  biskups  Einarssonar.  Sagt  er,  að 
Oddur  biskup  kæmi  til  Bessastaða,  eftir  að  óvin- 
átta  hófst  með  höfuðsmanni  og  honum;  var  þá  sleg- 
ið  upp  veislu,  og  óspart  drukkið,  en  er  menn  fóru 
að  gerast  ölvaðir,  var  tekinn  upp  kóngsbikar;  drakk 
Herluff  Daa  af,  og  siðan  var  skenkt  á  hann  af  ann- 
ari  könnu  handa  biskupi.  Mælt  er,  að  smásveinn 
höfuðsmanns  hafi  varaði  biskup  við  að  drekka  aí" 
bikarnum,  þvi  eitri  væri  blandað.  En  biskup  tók 
bikarinn,  helti  af  nokkru  í  silfurskál,  er  hann  hafði 
með  sjer,  og  mælti  yfir  þessi  orð:  „pótt  þeir  drekki 
nokkuð  banvænlegt,  þá  mun  þeim  það  ekki  granda," 
og  drakk  af  siðan,  og  hnje  litlu  siðar  í  ómegin.  Hann 
var  færður  til  tjalds  síns  og  lá  þar  nokkra  daga,  uns 
hann  hrestist.  Varð  nú  fullur  fjandskapur  með 
biskupi  og  höfuðsmanni,  og  málaferli  mikil,  er  lauk 
á  þá  leið,  að  Arni  sonur  biskups,  er  síðar  varð  lög- 
maður,  vann  öll  mál  föður  sins  fyrir  hæstarjetti, 
en  höfuðsmaður  misti  öll  völd,  „og  gjörðist  snauð- 
ur.  Var  hjer  13  ár  höfuðsmaður  og  fjekk  stirt  mann- 
orð  af  mörgum." 

Jeg  hefi  áður  minst  á  óvild  þá,  er  milli  var  Guð- 
brands  biskups  og  Jóns  lögmanns,  þótt  þeir  sætt- 
ust  reyndar  að  nafninu  til.  En  grunt  mun  þó  hafa 
verið  á  þvi  góða^  milli  þeirra,  því  þegar  Herluff 


465 


Daa  kom  til  Bessastaða,  reið  lögmaður  þegar  að 
finna  hann;  var  honum  tekið  hið  besta,  því  að  jafn- 
an  hafði  hann  hylli  höfuðsmanna.  Um  kvöldið  var 
drukkið  fast,  og  heyrðist  lögmaður  oft  mæla  þess- 
um  örðum:  „Nú  skal  Gutti  setja  ofan."  En  það  var 
óvirðingarnafn,  er  hann  hafði  valið  biskupi.  Seint 
um  kvöldið  var  honum  fylgt  til  tjalds  dauðadrukkn- 
um.  Snemma  morguninn  eftir  gekk  dönsk  kona,  sem 
á  staðnum  var,  út  að  kirkjugarði,  „þar  sem  tjald 
lögmanns  stóð.  Hún  leit  inn  í  tjaldið,  og  sá,  að  lög- 
maður  lá  liðinn  í  sæng  sinni,  en  sveinar  hans  sváfu 
umhverfis  hann  i  tjaldinu.  Sagði  hún  tíðindin;  var 
þá  lík  lögmanns  tekið  og  jarðað  við  hlið  Páls  Stígs- 
sonar." 

Einn  hinn  merkasti  höfuðsmaður,  sem  á  þessu 
landi  hefir  verið,  var  Hinrik  Bjelke.  Hann  var  mað- 
ur  hámentaður  og  vandur  að  virðingu  sinni.  pótti 
alþýðu  stundum  ærið  vandasamt  að  haga  sjer  svo, 
að  honum  likaði.  pess  er  getið,  að  nálægt  1650  átti 
Hallgrimur  Halldórsson  á  Viðimýri  erindi  til  Bessa- 
staða  til  að  jafna  misklíð,  er  á  var  milli  hans  og 
lendseta  hans  í  Skagafirði,  er  kært  höfðu  fyrir  höf- 
uðsmanni.  Hallgrímur  var  umboðsmaður  Reyni- 
staðarjarða.  Höfuðsmaður  tók  honum  vel,  og  ljet 
hann  sitja  að  miðdegisverði  með  sjer  og  öðrum 
heldri  mönnum  á  staðnum.  Undir  borðum  bárust 
sakargiftirnar  i  tal.  Höfuðsmaður  var  ekki  sterkur 
í  íslensku  máli,  og  Hallgrimur  því  siður  i  dönsku; 
átti  hann  þvi  erfitt  með  að  láta  höfuðsmann  skilja 
ýmislegt,  er  hann  hafði  að  segja,  og  tók  þvi  það 
ráð  að  spretta  fingri  að  konu  höfuðsmanns  til  skiln- 

30 


466 


ingsauka.  En  höfuðsmaður  brást  við  hinn  reiðasti, 
og  þótti  sjer  gerð  hin  mesta  svivirða;  brá  hann 
sverði  og  komst  alt  i  uppnám.  En  Hallgrimi  lagðist 
það  til,  að  á  staðnum  var  þá  Hákon  sonur  Orms  í 
Eyjum  í  Kjós.  Hann  gat  með  naumindum  komið 
Hallgrimi  óskemdum  á  hest;  hjelt  Hallgrímur  þá 
hið  skjótasta  á  burtu,  og  þótti  fótur  sinn  fegurstur 
að  sleppa.  Siðar  gengu  á  milli  báðir  biskupar  og 
fleiri  góðir  menn,  og  náðust  þá  sættir  við  höfuðs- 
mann  um  siðir. 

Henrik  Bjeike  var  hjer  höfuðsmaður  frá  1649 — 
1683;  og  þótt  hann  væri  nytsemdarmaður,  kom  það 
litt  i  hald,  því  að  hann  fór  að  dæmi  margra  fyrir- 
rennara  sinna,  og  sat  lengst  af  i  Kaupmannahöfn, 
en  hafði  hjer  umboðsmenn.  En  ekki  þótti  alþýðu 
stjórn  ladsins  batna,  og  þvi  síður  heimilisbragur- 
inn  á  Bessastöðum  við  veru  sumra  umboðsmanna 
hans.  Meðal  umboðsmanna  Bjelke  var  Tómas  Niku- 
lásson.  Hann  settist  að  á  Bessastöðum  1654,  og  er 
kunnastur  fyrir  grimd,  ágirnd  og  hroka.  Sá  sveinn 
hans,  er  næstur  honum  gekk  að  virðingu,  er  nefnd- 
ur  Mikeal  og  kölluðu  íslendingar  hann  „skögul- 
tönn".  Tómas  Nikulásson  og  sveinar  hans  urðu  brátt 
illa  þokkaðir  af  öllum  landslýð  nær  og  fjær.  Harð- 
ast  urðu  þeir  þó  úti,  er  næstir  honum  bjuggu,  og 
eru  margar  ljótar  sögur  sagðar  af  viðskiftum  hans 
við  þá.  Sú  er  ein,  að  hann  tæki  hest  af  bónda  ein- 
um  þar  á  nesinu;  vildi  hann  reyna  hestinn,  og  hleypti 
honum  á  skurð  einn  breiðan.  Hesturinn  komst  yfir, 
en  hrasaði  á  bakkanum  hinum  megin.  Barði  hann 
þá  hestinn  svo,  að  bæði  augun  lágu  úti  á  kinn.  petta 


467 


gat  eigandinn  ekki  þolað  orðalaust,  og  ljet  þá  Niku- 
lás  grimd  sína  bitna  á  manninum,  og  barði  hann  til 
óbóta,  en  maðurinn  varð  að  þola  þessa  meðferð 
bótalaust. 

Siðferðið  á  Bessastöðum  um  hans  daga,  má  nokk- 
uð  marka  af  því,  að  þá  er  Tómas  kom  frá  Höfn, 
hafði  hann  með  sjer  tvo  kvenmenn,  er  hann  hjelt 
sem  eiginkonur  sínar.  Auk  þess  heimti  hann  konur 
til  sængur,  þar,  sem  hann  fór  um  landið  á  yfirreið- 
um  sínum.  Frá  þvi  er  sagt,  að  hann  væri  eitthvert 
sinn  í  embættisferð  um  Suðurnes  og  kæmi  um 
hánótt  að  Stafnesi,  berði  bóndann  miskunnarlaust 
upp  úr  rúminu  og  gengi  sjálfur  í  sæng  hjá  hús- 
freyju  hans.  Sveinar  hans  sömdu  sig  mjög  að  hátt- 
um  hans  i  þessu  sem  öðru.  Árið  1665,  fyrsta  sum- 
ardag  eftir  Trinitatis  druknaði  Tómas  með  mörgum 
mönnum  fram  undan  Akranesi,  og  varð  víst  fám 
harmdauði,  sem  nokkuð  má  ráða  af  því,  að  fátæk 
ekkja,  er  átti  tvo  sonu  sína  á  skipinu,  mælti,  er 
henni  voru  sögð  tíðindin:  „Guð  almáttugur  gefi,  að 
þessi  frjett  sje  sönn."  Hún  vildi  heldur  láta  báða 
sonu  sína,  en  hlýða  slíkum  húsbónda,  sem  Tómas 
Nikulásson  var.  Meistari  Brynjólfur  sagði,  er  hann 
frjetti  lát  Tómasar,  að  nú  hefði  drottinn  gert  góða 
landhreinsun  hjer  á  landi.  Ummæli  þessí  ættu  að 
sýna  hversu  þessi  valdsmaður  var  þokkaður  hjá  æðri 
sem  lægra. 

pað  er  sagt  um  orm  Herkúlesar,  að  þótt  eitt  höf- 
uðið  væri  höggvið  af,  yxi  annað  fram  jafnharðan. 
Sama  mátti  segja  um  höfuðsmennina  á  landi  hjer 


30* 


468 


og  umboðsmenn  þeirra:  þótt  einn  rýmdi  landið,  kom 
önnur  blóðsugan  jafnharðan  í  staðinn. 

Arið  1667  kom  Otto  Bjelke.  Hann  var  miðlungi 
þarfur  hjerlandsmönnum,  og  lagði  þunga  skatta  á 
landsfólkið  (Otta-gjald) .  Ekki  þótti  honum  sjer 
sama  að  kvænast,  en  hjelt  sem  frillu  Herdisi  dóttur 
Eyjólfs  bónda  á  Brunnastöðum.  Mælt  er,  að  margt 
gengi  óskipulega  til  á  Bessastöðum  um  daga  Ottós. 

Árið  1686  varð  Heidemann  æðsti  valdsmaður 
(landfógeti)  á  landi  hjer;  rakaði  hann  saman  á  stutt- 
um  tima  svo  miklum  auði,  að  þá  er  hann  flutti  til 
Danmerkur  eftir  1690,  eftir  fárra  ára  dvöl  hjer,  hafði 
hann  með  sjer,  að  sögn,  4  skrín  full  af  peningum, 
og  væri  hvert  þeirra  þyngsta  hestklif.  Setti  hann 
það  í  kjöthálftunnu  við  Eyrarsund,  eins  og  formenn 
hans  höfðu  jafnan  gert  fyrir  hann,  er  þeir  höfðu 
auðgast  á  hjerlandsmönnum,  en  vildu  eigi  láta  verða 
of  hljóðbært. 

Árið  1688  kom  hingað  til  lands  Kristian  Múller 
amtmaður.  Hafði  hann  hjer  fult  konungsvald  i  19 
ár,  eða  til  1707,  en  upp  frá  því  bjó  hann  i  Höfn, 
og  hafði  hjer  umboðsmenn,  uns  hann  dó  1720.  — 
Hann  var  sagður  óvitur  maður  og  talhlýðinn.  pað 
er  mæit,  að  hann  væri  mest  óþokkaður  allra 
valdsmanna,  er  hjer  hafa  verið,  og  er  þá  langt  til 
jafnað.  pað  jók  og  litt  á  vinsældir  hans,  að  hann  var 
maður  hjegómagjarn  og  hrokafullur,  og  þótti  vera 
ærið  grimmur  i  skapi.  Um  þessar  mundir  var  verslun- 
areinokun  Dana  hjer  í  fullum  blóma  með  öllum  þeim 
þjösnaskap,  óhagræði  og  pindingum,  er  henni  fylgdu. 
Var  refsingum  ærið  óspart  beitt  hjer  um  daga  Miil- 


469 


lers,  og  er  því  líkast,  sem  hann  hafi  haft  hina  mestu 
ánægju  af  að  sjá  menn  hýdda  og  kvalda,  þótt  ekki 
væri  fyrir  stórsakir,  eins  og  þegar  Hólmfastur  varð 
að  láta  húð  sína  i  viðurvist  amtmanns  fyrir  þá  eina 
sök,  að  hann  hafði  selt  nokkra  fiska  i  Keflavík,  er 
kaupmaður  hans  í  Hafnarfirði  hafði  eigi  viljað  taka. 
Um  daga  Mullers  amtmanns  gátu  landsmenn  varla 
minst  Bessastaða  svo  að  eigi  færi  hrollur  um  þá 
og  kviði,  þvi  svo  þótti  sem  staðurinn  væri  roðinn 
blóði  og  vættur  tárum  margra  saklitilla  eða  saklausra 
manna.  Varla  munu  „Bessastaðir"  i  annan  tíma  hafa 
látið  ver  í  eyrum  landsins  bama  en  einmitt  um  hans 
daga,  nema  ef  vera  kynni  á  dögum  Kristjáns  skrif-. 
ara  og  Diðriks  von  Mynden. 

]?á  er  Miiller  amtmaður  dó  (1720),  má  svo  kalla, 
að  saga  Bessastaða  fari  að  verða  heldur  skaplegri,  og 
fari  nú  ætið  hóti  batnandi,  eftir  því  sem  tímar  líða 
fram,  uns  valdsmenn  hætta  að  eiga  þar  heima. 

Niels  Fuhrmann  amtmaður,  sem  sat  á  Bessastöð- 
um  frá  1718 — 1733,  var  maður  mjög  samviskusam- 
ur  og  að  mörgu  óhkur  Múller.  Hins  vegar  máttu 
landsmenn,  meðan  danska  valdið  sat  á  Bessastöð- 
um,  kenna  þaðan  margra  kaldra  ráða,  að  þvi  er  tók 
til  íslensks  frelsis,  og  þangað  lágu  allar  götur  með 
alla  þá  fjármuni,  sem  af  landsfólkinu  var  hægt  að 
reita  áður  en  þeir  yrðu  fluttir  utan  til  Danmerkur. 

pegar  jeg  les  sögu  Bessastaða,  finst  mjer  sem 
óhamingjudís  íslands  hafi  tekið  sjer  þar  bólfestu 
jafnsnemma  konungshirðstjórunum.  og  eigi  víkur 
hún  þaðan,  fyr  en  hinn  síðasti  valdsmaður  dönsku 
stjórnarinnar  flytur  þaðan  á  burtu  alfarinn. 


470 


Jeg  hefi  þá  í  þessu  stutta  og  sundurlausa  ágripi 
viijað  sýna,  að  Bessastaðir  er  sá  bletturinn  hjer  á 
landi,  sem  á  falla  einna  flestir  og  ægilegastir  skugg- 
arnir;  þar  fór  fram  fjölmargt  af  þvi,  sem  landi  og 
þjóð  var  til  hins  mesta  tjóns  og  óheilla,  bæði  i  and- 
legum  og  veraldlegum  efnum.  En  á  hinn  bóginn  er 
og  á  þessum  stað  sáð  þeim  frækornum  i  islensk 
hjörtu,  sem  fegurstan  ávöxt  hafa  borið  landsins 
börnum,  þvi  að  hjer  fengu  ungir  islenskir  náms- 
menn,  þótt  síðar  yrði,  þann  undirbúning  undir  æfi- 
starf  sitt,  er  gerði  þá  hæfa  siðar  meir  til  að  leysa 
það  svo  af  hendi,  að  þjóðinni  cg  þeim  sjálfum  yrði 
til  sæmdar  og  blessunar. 

II. 

Vafalaust  má  telja  það  eftir  atvikum  viturlega 
ráðið,  að  latinuskólinn  var  fluttur  úr  Reykjavik  að 
Bessastöðum  1805,  og  skal  jeg  ögn  drepa  á  þær 
orsakir,  er  til  þess  leiddu. 

<J?ótt  skólunum  i  Skálholti  og  á  Hólum  væri  ef  til 
vill  ábóta  vant  í  sumu,  þá  virðist  þó  oft  hafa  verið 
þar  fjörugt  mentalif,  og  kennarar  margir  háment- 
aðir  og  skylduræknir  menn,  er  gerðu  sjer  alt  far 
um  að  læra  drengina  sem  best  og  hafa  sem  hollust 
áhrif  á  þá  í  einu  og  öðru.  pá  er  og  liklegt,  að  á 
slíkum  stöðum  hafi  verið  mikil  áhersla  á  það  lögð, 
að  glæða  trúariíf  þeirra.  Enn  var  og  það,  að  skól- 
unum  var  þannig  í  sveit  komið,  að  varla  gat  hjá  þvi 
farið,  að  hugsunarháttur  pilta  hjeldist  íslenksur  i 
anda  og  sniði,  en  það  mundi  aftur  verða  drýgst  til 
hamingju  landsins  börnum,  að  embættismenn  þeirra 


471 


væru  sem  íslenskastir  í  hugarfari;  því  þótt  þeir  færu 
síðar  utan  til  frekara  náms,  var  varla  hætt  við,  að 
þeir  gleymdu  þvi  er  islenskt  var,  er  grundvöllurinn 
að  mentun  þeirra  var  áður  lagður  i  íslenskum  sveita- 
skólum.  Biskuparnir  voru  og  hinirmestumentamenn, 
margir  hverjir,  og  einlægir  ættjarðarvinir.  Hið  and- 
lega  loft  á  biskupsstólunum  var  þvi  svo  holt,  sem 
verða  mátti,  og  þar  gat  varla  verið  uf  mikil  erlend 
áhrif  að  ræða.  pegar  nú  skólinn  var  fluttur  til 
Reykjavíkur,  varð  mikil  breyting  á  þessu,  og  ekki 
til  batnaðar.  Skólahúsinu  á  Hólavelli  er  lýst  á  þá 
leið,  að  nú  mundi  leitun  á  því  varningshúsi,  að  jafn 
óvistlegt  sje  sem  það;  þá  voru  og  rúm  og  rúmfatn- 
aður  pilta  svo  slæmur,  að  næsta  er  óskiljanlegt, 
hvemig  þeir  gátu  haldið  heilsu,  og  vafasamt  þykir 
mjer,  hvort  nokrum  mundi  nú  boðinn  slikur  aðbún- 
aður  i  nokkurri  sjóbúð,  sem  þeir  urðu  að  hlita  þar. 
Fæði  og  annar  viðurgjörningur  var  og  eftir  þessu. 
Mælt  er,  að  þeir  piltar  þættust  vel  haldnir.  er  fengu 
eina  sæmilega  máltið  á  dag.  Kjötsúpa  þótti  þeim 
torgætur  dýrindis  rjettur  um  þær  mundir.  Algeng- 
asti  maturinn  var  harður  fiskur  og  súrt  smjör.  Flat- 
kökur  sáust  þvi  að  eins,  að  mikið  skyldi  við  hafa. 

Og  hvernig  voru  svo  hin  andlegu  áhrifin,  sem 
piltar  urðu  fyrir?  Lærdómi  sumra  kennaranna  er 
lýst  á  þá  leið,  að  varla  mundi  drengur  i  efsta  bekk 
barnaskólans  hjer  nú  vera  talinn  neitt  framúrskar- 
andi  að  þekkingu,  þótt  við  þá  jafnaðist,  enda  kom 
það  ósjaldan  fyrir,  að  piltar,  sem  lært  höfðu  undir 
skóla  hjá  einhverjum  sveitapresti,  gátu  rekið  kenn- 
arann  í  vörðurnar  í  latínu  og  öðrum  námsgreinum. 


472 


Um  samlíf  var  ekki  að  ræða  milli  kennara  og  pilta, 
því  öll  skilyrði  vantaði  til  þess,  að  piltar  gætu  borið 
virðingu  fyrir  þessum  „lærifeðrum"  sínum. 

Hvernig  leið  svo  trúarlifinu  hjer  i  bænum  og 
grendinni  í  kring  um  aldamótin  1800? 

Aldamóta  skynsemistrúin  svo  kallaða  haf ði  þá  allvel 
hafnað  sig  hjer  í  Rvik  og  átti  öflugan  styrktarmann 
þar  sem  var  Magnús  gamli  konferensráð;  og  fleiri 
voru  honum  líkir  hjer  syðra  um  þessar  mundir. 
Hins  vegar  mun  þessi  skynsemistrú  þá  enn  hafa  ver- 
ið  lítið  kunn  út  um  sveitir  landsins.  pað  sannaðist, 
a.  m.  k.  hjer  i  Reykjavík  þá  sem  oftar,  að  „hvað  höfð- 
ingjarnir  hafast  að,  hinir  ætla  sjer  leyfist  það."  — 
Kvöld  eftir  kvöld  voru  hjer  i  bænum  haldnar  kapp- 
ræður  um  það,  hvort  Kristur  hefði  verið  til,  og  ef 
svo  hefði  verið,  hvort  hann  hefði  þá  i  nokkru  borið 
af  samtíðarmönnum  sínum.  Og  hversu  sljettar,  áferð- 
arfagrar  og  viturlegar  sem  þessar  ræður  kunna  að 
hafa  verið  að  öðru  leyti,  þá  virðist  mjer  sem  þær 
hafi  varla  getað  borið  vott  um  sterka  eða  innilega 
trúarsannfæringu,  og  víst  hafa  þær  ekki  orðið  tiJ 
þess  að  opna  hugi  og  hjörtu  æskulýðsins  fyrir  sann- 
indum  og  fegurð  kristindómsins. 

ipá  átti  móðurmálið  ekki  upp  á  pallborðið  hjer 
i  Reykjavik  eða  hjá  ýmsum  öðrum  leiðandi  mönnum 
þjóðarinnar,  og  hafa  „Islandske  Maaneds  Tidender" 
verið  höfð  að  dæmi.  En  um  þau  er  það  að  segja,  að 
þau  munu  þó  vera  rituð  á  sæmilegri  dönsku.  En 
bækur  Magnúsar  Stephensen  konferensráðs  og  reynd- 
ar  fleiri  bækur,  er  þá  komu  út,  voru  máli  voru  miklu 
háskalegri,  þvi  að  margar  þeirra  eru  ritaðar  á  mesta 


473 


hrafna  máli,  bjagaðri  dönsku  og  íslensku.  J>að  var 
um  þær  mundir,  sem  Sveinn  lögmaður  Sölvason 
kvað  upp  úr  með  þann  dóm,  að  íslenskunni  bæri  að 
„dependera  af  dönskunni",  og  væri  þá  rjett,  að  allar 
bækur  væru  ritaðar  á  þá  tungu. 

1  „höfuðstaðnum"  var  tæplega  talað  íslenskt  orð 
óbjagað.  Allir  bæjarstjórnarfundir  fóru  fram  á 
dönsku.  pað  er  i  frásögur  fært,  að  fundur  var  þá 
boðaður  á  íslensku,  sem  nokkrir  embættismenn 
voru  við  riðnir.  Svo  fágætt  var  þetta  þá.  Fyrstu  f  und- 
arbækur  barnaskólans  hjer  eru  og  ritaðar  á  dönsku. 
Út  af  þessum  ísl.  fundi  varð  all-mikill  úlfaþytur  hjer 
í  bæ,  því  að  nokkrir  oddborgarar  töldu  það  hina 
mestu  óhæfu  gagnvart  hinu  opinbera  danska  valdi 
að  auglýsa  fundinn  á  Islensku.  Og  það  var  gengið 
enn  lengra.  pað  þótti  jafnvel  mikil  fremd  að  breyta 
málrómnum,  svo  að  kokhljóðið  heyrðist,  og  var  það 
upphaf  Reykjavikur  „R"-sins,  sem  siðar  varð  nafn- 
togað  um  land  alt.  Um  þjóðernistilfinningu  og  ætt- 
jarðarást  var  yfirleitt  ekki  að  ræða.  pað  tvent  mun 
verið  hafa  óþekt  i  höfuðstað  Islands  um  aldamótin 
1800. 

Klæðnaði  og  fatasniði  hefir  Sigurður  Guðmunds- 
son  málari  lýst  svó  ágætavel,  að  jeg  sleppi  að  minn- 
ast  á  það  hjer,  enda  þykist  jeg  vita,  að  þið  kannist 
öll  við  ritgerð  hans  í  Nýjum  f  jelagsritum. 

ipað  er  vist  lítið  efamál,  að  aldrei  hafi  vantraustið 
á  framtíð  íslands  og  fyrirlitningin  á  öllu  því,  er  is- 
lenskt  var,  verið  meiri  en  þá,  einkum  hjer  í  Rvík. 
Reykjavík  var  þá  ekkert  annað  en  einskonar  selstöð 
danskra  eða  dansklundaðra  kaupahjeðna,  er  inni- 


474 


lega  fyrirlitu  íslenskt  mál  og  menningu,  og  yfirleitt 
alt,  sem  íslenskt  var.  Landið  okkar  var  eyðisker  í 
augum  þessara  burgeisa,  og  landslýðurinn  ánauðugir 
þrælar.  peir  voru  hjer  fæstir  lengur  en  þeir  þurftu. 
peir  hurfu  hjeðan,  jafnskjótt  og  þeim  hafði  græðst 
nægilegt  fje,  og  hjeldu  þá  til  Danmerkur,  þar  var 
fyrirheitna  landið,  þangað  stefndi  hugurinn,  enda 
var  svo  um  eitt  skeið,  að  litlu  munaði,  að  allir  Is- 
lendingar  yrðu  fluttir  til  Danmerkur  og  settir  niður 
á  Jótlandsheiðum. 

Tómas  Sæmundsson  kallar  Reykjavik  eitraða 
verstöð  danskra  verslunarokrara. 

pað  ætti  að  vera  vandalitið  að  sjá,  hver  áhrif  bæjar- 
bragur  sá,  er  jeg  hefi  nú  drepið  á  stuttlega,  hlýtur  að 
hafa  haft  á  hina  ungu  námsmenn,  er  þeir  komu 
ungir  og  óreyndir  úr  kyrð  og  ró  sveitaheimilanna 
i  slíkt  endemi  sem  Reykjavik  var.  pað  varð  og  svo, 
að  andlega  loftið  reyndist  ekki  að  sinu  leyti  hollara, 
en  hinn  likamlegi  aðbúnaður,  er  piltar  sættu  hjer. 

ipetta  skildu  og  játuðu  lika  vitrustu  og  bestu  menn 
þessarar  þjóðar,  og  því  var  það  ráð  tekið  að  flytja 
skólann  til  Bessastaða  1805,  og  þá  urðu  skjót  um- 
skifti,  og  þau  góð.  J?aðan  kom  nú  hver  maðurinn 
öðrum  merkilegri,  og  get  jeg  hjer  að  eins  fárra: 
Baldvin  Einarsson,  Tómas  Sæmundsson,  Bjarni 
rektor,  Brynjólfur  Pjetursson,  Konráð  Gíslason, 
Oddgeir  Stephensen,  Jónas  Hallgrimsson,  Jón  Sig- 
urðsson,  Páil  Melsteð,  Jón  Pjetursson,  háyfird.,  Jón 
Thóroddsen,  og  enn  mætti  nefna  marga  fleiri.  En 
hversu  máíti  það  nú  verða,  að  þjóðin  fengi  slika 
menn  frá  Bessastaðaskóla? 


475 


Margir  hafa  talið,  að  sú  væri  aðalástæða  þessa, 
hve  kennarar  Bessastaðaskóla  voru  nýtir  og  dug- 
legir  menn,  og  vafalaust  er  þetta  einhver  mikil- 
vægasta  ástæðan.  En  jeg  ætla  þó,  að  fleiri  stoðir 
renni  hjer  undir,  en  þessi  eina,  og  víst  er  um  það, 
að  ekki  var  það  f  jöldi  námsgreinanna,  er  þessu  fengi 
til  vegar  komið.  Námsgreinar  voru  fáar,  sjeu  þær 
bornar  saman  við  það,  sem  lært  er  nú  i  hinum  al- 
menna  mentaskóla  þessa  lands.  En  hjer  var  nú  ekki 
lengur  kotbæjarbragur  Reykjavikur  til  að  glepja  fyr- 
ir  og  spiíla.  Kennararnir  voru  eins  og  áður  er  sagt, 
hver  öðrum  merkilegri.  Allir  þekkjum  við  Dr.  Svein- 
björn  Egilsson  svo  vel  af  verkum  hans,  að  óþarft 
er  að  lýsa  honum  nánar  hjer.  Og  eigi  var  Dr.  Hall- 
grímur  Scheving  lakari  að  sinu  leyti.  pá  var  og  sam- 
lifið  milli  pilta  og  kennara  miklu  nánara,  en  þá  stund, 
er  skólinn  var  i  Reykjavik,  og  það  eitt,  að  vera  sam- 
vistum  við  slíka  menn,sem  þessa  og  BjörnGunnlaugs- 
son  og  hina  kennarana  vel  flesta,  hlaut  að  hafa  hin 
viðtækustu  og  bestu  áhrif  á  alla  þá,  er  yfirleitt  gátu 
betrast  af  því,  sem  fagurt  var  fyrir  þeim  haft.  pá 
gátu  kennarar  og  haft  eftirlit  með  piltum  og  tekið 
méiri  þátt  í  athöfnum  þeirra  og  leikum,  er  allir  voru 
á  einum  stað,  en  þetta  verður  erfiðar  miklu,  er  svo 
má  kalla,  að  hver  búi  í  sinni  áttinni. 

Bessastaðapiltar  iðkuðu  og  allmikið  iþróttir  þær,  er 
karlmensku  þurf  ti  við,  svo  sem  sund  og  glímu,  og  var 
Ðr.  Hallgrímur  jafnan  nærstaddur,  þá  erglímtvar,þvi 
að  hann  haf ði  verið  iþróttamaður  og  karlmenni  í  æsku, 
og  hafði  enn  gaman  af  að  horfa  á  tuskið;  og  jafnan 
þótti  honum  svivirðing  í,  ef  skólasveinn  fjell  fyrir 


476 


utanskólapilti.  petta  alt  hvað  með  öðru  varð  til  þess,  að 
efla  þrótt  og  atorku  pilta.  Ekki  voru  þá  heldur  kaffi- 
hús  þar  syðra  til  að  sitja  í  á  síðkvöldum,  eða  svefn- 
loft  hlýjuð  áður  en  til  rekkju  væri  gengið.  En  væri 
piltum  kalt,  gátu  þeir  farið  i  kapphlaup  úti  á  túni, 
eða  kastað  klæðum  og  velt  sjer  i  snjó,  ef  þeim  var 
hitinn  að  meini,  og  þótti  að  minsta  kosti  Dr.  Scheving 
slikt  karlmenska;  voru  og  margir  Bessastaðamenn 
allmiklir  íþróttamenn  um  sund  og  glímu,  og  þóttu 
harðfengir  og  þrekmiklir. 

En  þótt  skólinn  virtist  vel  settur  á  Bessastöðum, 
hefir  yfirvöldunum  vafalaust  litist  annað,  þvi  eins 
og  kunnugt  er,  var  hann  aftur  fluttur  til  Reykjavík- 
ur  skömmu  fyrir  miðja  öldina,  sem  leið,  og  —  lýkur 
þá  að  kalla  má  sögu  Bessastaða. 

Jeg  valdi  að  segja  þetta  ágrip  af  sögu  Bessastaða 
hjer  kvöld  af  því,  að  við  allir  fjelagar,  yngri  sem 
eldri,  vitum  það  og  skiljum,  að  við  erum  striðsmenn 
Jesú  Krists,  og  eigum  að  vinna  að  eflingu  guðsrikis, 
hver  í  sinn  stað,  landi  voru  til  gagns  og  sóma.  >peg- 
ar  við  þvi  komum  til  eða  heyrum  frá  sagt  þeim  stöð- 
um  i  landi  voru,  þar  sem  stórviðburðir  hafa  gefst, 
er  af  hefir  leitt  ilt  eða  gott  fyrir  þessa  þjóð,  þá  eig- 
um  við  fyrst  og  fremst  að  þakka  guði  trúfesti  þá 
og  vernd,  er  hann  hefir  jafnan  sýnt  fósturjörð  vorri 
og  þeim,  er  hana  byggja,  bæði  i  mótlæti  og  meðlæti. 
En  endurminningarnar  hrópa  lika  hátt  og  skýrt  til 
vor  allra  hjer,  og  minna  oss  á  skyldur  vorar  við 
guð  og  föðurlandið,  sem  oss  ber  að  ynna  af  hendi 
með  auðmýkt  og  trúmensku  hver  í  sinn  stað.  Tök- 


477 


um  oss  þvi  hina  góðu  til  fyrirmyndar,  en  höfum  hina 
að  lifandi  viðvörunardæmi,  og  þá  mun  oss  öllum 
vel  farnast  að  lokum. 


EFNISYFIRLIT 

  Bls. 

Formáli    V— VIII 

Ingimundur  gamli    i —  10 

Hallgerður  Höskuldsdóttir  langbrók    n —  28 

Kjartan,  Bolli  og  Guðrún    29 —  52 

Kristnar  merkiskonur  í  fornöld    53 —  75 

Heitstrengingar  ungra  manna  í  fornöld   76 —  90 

Drykkjuskapur  íslendinga  á  fyrri  öldum   91 — 112 

Kvonbænir,  festar  og  brúðkaup  á  landi  hjer 

fyr  og  síðar    113 — 137 

Lárentíus  biskup   138 — 178 

Jón  Sigmundsson,  lögmaður    179, — 200 

Pjetur  Einarsson  (Gleraugna-Pjetur)   201 — 218 

Jón  biskup  Arason  '   219 — 245 

Ari  Jónsson,  lögmaður    246 — 265 

Arngrímur  lærði  Vídalín    266 — 287 

Tvö  atriði  úr  sögu  Kópavogs    288 — 295 

Hallgrímur  Pjetursson   296 — 331 

Brynjólfur  Sveinsson,  biskup    332 — 355 

Þorraþrælsbylurinn  í  Odda  eða  saga  Oddastað- 

ar  1780 — 1810    356 — 378 

Sjera  Þorvaldur  Böðvarsson   379, — 400 

Jón  Guðmundsson,  ritstjóri  og  alþingismaöur  401 — 427 

Ágrip  af  sögu  Viðeyjar   ;  428 — 45S 

Bessastaöir    459—477 


LAGFÆRINGAR. 


Bls. 

7> 

4- 

.  a. 

n. 

allmiklu  málið  les:  allmiklu  tnáh. 

— 

12, 

13- 

.  a. 

n. 

bróður  einn  les :  bróður  sitw. 

— 

20, 

11. 

.  a. 

0. 

fólsklega  les :  fólslega. 

21, 

13- 

.  a. 

0. 

var  boðið  vatnið  les :  var  borið  vatnið. 

24. 

I. 

.  a. 

n. 

hann  hefði  les :  hann  hafði. 

— 

35. 

5- 

.  a. 

0. 

allir  menn  les :  aðrir  menn. 

— 

38, 

3- 

.  a. 

n. 

en  margir  les :  og  margir. 

— 

45. 

11. 

.  a. 

0. 

og  þeirra  lýsingu  les :  og  þeirri  lýsingu. 

— 

56, 

6. 

.  a. 

0. 

f ylgiskonungur  les :  fylkiskonungur. 

— 

61, 

8. 

.  a. 

n. 

virðingu  les :  virðing. 

— 

61, 

7- 

.  a. 

n. 

má  áætla  les :  má  œtla.. 

— 

62, 

15. 

.  a. 

n. 

bessu  minnast  les :  þessu  narst  minnast. 

— 

62, 

14. 

.  a. 

n. 

kristninnar  les :  kristinnar. 

— 

63, 

9- 

.  a. 

0. 

Inga  gamla  les :  Ingimundar  gamla. 

— 

63, 

9- 

.  a. 

n. 

tóku  við  við  les :  tóku  þau  við. 

— 

71, 

4- 

.  a. 

n. 

f  járránsdóm  les  :  fjeránsdóm. 

— 

75. 

10. 

.  a. 

0. 

gengið  hafa  les :  gengið  hafið. 

— 

83, 

9- 

.  a. 

n. 

um  eina  merkilega  les :  um  hina  merkilcgu. 

— 

84, 

14. 

.  a. 

n. 

og  er  til  arfs  les :  og  til  arfs. 

— 

88, 

15-- 

14.  1.  a 

n.  útlendra  þjóðhöfðingja  les  útlenda  þjóð- 

höfðingja. 

— 

102, 

3- 

.  a. 

n. 

námu  sambandi  les :  nánu  sambandi. 

— 

175, 

8. 

.  a. 

0. 

ágreðist  les :  ágerðist. 

— 

222, 

14. 

.  a. 

n. 

Árið  1508  les:  Árið  1507. 

— 

229, 

1. 

.  a. 

0. 

lýsing  les :  lýsingar. 

— 

272, 

3- 

.  a. 

n. 

Skúla  les :  Þorláks. 

— 

277. 

15- 

.  a. 

0. 

Þorláks  les :  Þorkels. 

— 

281, 

12. 

.  a. 

O. 

Islandae  les :  Islandiae. 

— 

285, 

5- 

.  a. 

n. 

samið  er  til  les :  samið  til. 

— 

290, 

7- 

.  a. 

n. 

Arið  1540  les:  Arið  1538. 

321, 

9- 

.  a. 

n. 

13.  sálm-  les :  23.  sáhn-. 

366, 

15. 

.  a. 

n. 

hvíhenti  les :  tznhenti. 

376, 

3- 

1.  a. 

0. 

Helgi  les:  Halldór. 

379, 

5- 

L  a. 

n. 

föðurafa  sínum  les :  föðurföður  sínum. 

434, 

1. 

L  a. 

0. 

og  aðrir  íþróttir  les :  og  aðrar  iþróttir. 

